
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



• ' ' " ^ y 




Tragywyddol Orphwysfa V Sa'tTif, 

DRAETHAWD 



A M 



X)DiDWY\pD GYFLWR Y SAINT, 






. O Dml^YN Y NEFOEDD. 

A S<GrxPftKNWYb GAN V FAltCMBDXGy DYSCXDlOTy A OtrWlOZ. 

Mr. RICHARD BAXTER. 



A. G^^ilKI<;X'WY3 



Gan r ^ 0fMfc4 ^' 7 P JN E $, , 
CURAD CaiEATOiJ, YN SIR, NORT^i^ai!PTOK/> 



-• C^^ 



^JlfelJAf'JftWYJl' A« lAll WIKTH CAN J. A 'Vi^ED] 




M DCC XC» 

\-fi\i dau Si^Hlty ntu Cun'i > ddwjtn^\. • 






(? 






tm^ 



'22lfC-j^'Ay 




(jc/% 2 >ftVi, cU^t^a > V ' 



$^i/a^l.^ Ci/f'^ 



^l^^ 




V^ i^cjuyid 






If^s^f^^,^ 



"I •A>:^j^^^^ 



Annerch at yr hen FrutaniaicL 

YCymtjanwyl^ 

MAWR yw etch brelntieit' Jv%Er colli o hcnoch 
dir eicb henafiaid, eicb iaith a gadwafoch 
hyd heddyw yn lied fyw, a byw fydda hi hyd 
ddydd bra'wd. Nid oes, mae 'n debygol, un iaitb 
fyw mor hen ar yr holl ddaear, nac an iaith Is 
iaith y nef mor gref i rhagorol a'r hj!t> Frptani* 
airh ; am hynny camwedd a thrueni dir£iwr ydyw, 
na bai iddi well ymgeledd, a mwy o barch. Mae 
fddi lawer o elynion a geifiant yn ddiwyd ei dinyf- 
trio, a'i gyrru allan oV byd, fel y gwnant, hyd 
ar allont) a phob pech gwerthfawr arall; ond 
y pennaf o'i chareion yw baJchder, mlb hynaf y 
cythraul, am y gwyr nad oes uh iaith ddyool a 
ddichon gyfleu meddylieu Duw a dyn at y ealon 
mor awdurdodol a hon* Gan hynn^ er^niaf 
amoch,- bob gridd o hiliogaeth yr hSn Frataniaid, 
'n enwedig chmfugeiiiM Ifraely na chymmyfgoch 
w^ faAard-iaith y Saefon a'ch anghymmharol 
£imiaith, am nad oes arni achos i prdotta yngwlad 
neb, OS ceiflf ond ymg^IedAcymmw^ys a'r parch a 
haeddai yn ei gwlad ei hun. Ni ryfygaf dd'w^'d 
fy mod i yn hyddyfg ynddi, am ry mod vn aros 
ymmhlith y Saefon er ys llawcr o flynyddoedd \. 
etto meiddiaf dd'we^yd fy mod yn ^i diaioi, ac yn \ 
dymuno ei llwyddiant. Dyma^un o'cK Mefn^eu, 
bod cich hin iaith etto 'n fyw, a hon yn beniaith. 
y byd. 

Ond cich pen braint yw, bod Duw Abraham yn 
EkJuw i'r Cymru, ac yn gwcnu amoch heddyw 
A 2- 



iv Jlnmrcb at yr hen Fruianiaid* 

tu hwnt i bawb craill odrigolion y byd ifod hwn . 
Gwened a Uewyrchcd yn fwy ctto fil o weithicu, 
ac na throed ei wyneb glan oddiwrthych nes yn 
ulw 'r do V byd ; dy wedc^ 'r holl bobl Amio 5 a 
deued Amen o'r nefoed4 ac felly fydd; Hir y bu i'ch 
gwlad orwedd dan orchgudd o dywyllwch dudcw, 
ond o*r diwedd haul cyfiawnder a lewyrchodd o*r 
uchelder arnoch, ac os haul mawr y nefoedd a gyfo- 
dodd> pwy ddichoh attal ei yrfa, na rhoddi aUan ei 
oleuni f Diarhaieu fod amryw yn rich gwlad a 
geifiant hyn» ain nad aeth Crift i un wlad dan y 
nefoedd i ddwyn eneidieu allan o feddiant fatan 'M 
Dduw, na cha^d ei erlid am hynny, gan Dduw *r 
byd iiwn a'i fyddin ddu : am fod y rhai a anwyd yn 
ul y cnawd yn cafau ac yn crlid y rhai a aawyd yn 61 
yr Yipfyd, feUy y bu o'r dechreuad ym mhob pes a 
gwlad o*r byd, felly y mae heddyw, ac felly y bydd 
hyd y diwedd} o herwydd fod Crift a'i bobl yft 
rhyfela 'n erbyn pechod, a phechod yn y ddraig a*i 
liil yn rhyfela 'n erbyn Crift a'i ddelw yjaei faint, ^ 
nid ellir eu cymmodi yn dragywydd. Ond Duw. 
Ifrael o^r diwedd a fyn y mddugoliaeth, ac a 
jddaroftwng ci holl elynion dan ei draed ei hun a 
than draed ei faint ; canys heth y w dyn na llu o 
ddynion i godi eu bratch e^wan yn erbyn Arglwydcl 
y Uuoedd, yr hv^nfy'n cynnaK colofneu 'r ddaear 
^'r nefocddy ac jn troi 'r fer a'r planedeu yn eu 
cykhoeddl fieth yw lleng o ddiawliaid a phyrth 
uflem i wrthfefyll y jMiehael mawr. Pen llywydd y 
nefoedd a'r bydoedd oli^ Nid allai na dyniun nsi 
diawliaid gymmaint a byw na fymmud na bod, 
oni bai fod firenin Sion yn cynnal eu bywyd 
ynddynt, etto arferant y bywyd, y nerth a'r donieu 
. a dderbyniant yn rhad gan Dduw, i ryfela yn ei 
erbyn, gan geifio ei ddiorfeddii, a Uywodraethu.yri 
ei le. A'r unig watth y cafodd dynion fywyd eu 
'ug^wydd ya cit llaw, cnnynnodd eu Hid yn ei 

erbyn 



Jnnercb at yr hen Frutaniaid. v 

erbyn i'r fath r^d ac y croeihoeliafant Arglwydd: 
y gogoniant, trywanafant ef a'u piccelleu at ei 
galon, a^ rhoddafant efl farwolaeth ! Arglwydd^ 
bctb y w dyn ! 

Dymunaf amoch, pwy bynnag ydych, a- gym* 

merwch y Uyfr hwn mewn Haw, cl ddarllen yn 

yftyriol o'r pen bwygilydd. Y mae 'n crybwyll, 

nid am gyrgodeu amfer, a gwag bediea V byd hwrii 

eithr am betbeu fylweddol a pbarhaus y byd mawr 

tu draw i'r llcnn". Yi> wir nid yw 'r cwbl tu yma 

i'r bedd ond cyigpdeu a ddiflannanty a'r cwbl tu 

draw ydynt fylwedd i barhau byth : a pha bet^ 

bynnag fydd o dmgywyddol barhad a raid fod o* 

anfeidrol bwys* Ond chwi gewch yma glywed 

am betheu ag ydynt o anfeidrol bwys ynddynt eu 

hunatn^ fef tragywyddol bwys gc^oniant yn y nef» 

a thragywyddol bwys dwyfol ddialedd yn uffern— 

Ac wrth ddarllen gwybyddwch fod y gogoniant 

ntu.'r dialedd hwn ar etch medr chwi eich hunaio ; 

canys rhaid i chwi ymddangos, cyn bo hir, ger^ 

bron Barnwr y byd, a myn'd oddiwrth y frawdle,, 

oaill ai^i nef y neto^d, neu ynteu i waelod ufFerti. 

ddu ; a lie 'r eloch, yr arofwch tra bO rhod fawr 

tragywyddoldeb yn troi, a thra B6 Duw yn Dd aw ! 

A ydyw ynteu dclim i chwi i ba ua o'r ddau lys .yr 

eloch ? O na beych ddoethion ac nad ydyriech eich' 

diwedd ! Mae eich haul ar fachiud, a*r nos yn 

agofau. Mae dydd gras ar ddarfod, yna derfyddi 

am obaith yr annuwioi. EiiF an^fer heibio, ac 

yna roaith dragywyddoldeb a ddaw^ Q\\ gani 

hynny, gwrandewch heddyw ar hyfryd* lais yr 

Icfii, 'rhwn fyddmor daer yn eich cymmell i- 

ddiangc rhag y fflammeu tragywyddol, ac mor 

4irion yn eichgwahodd i dderbynyr lechydwriaeth 

lawr« Heddyw na chaledwch eich calonneu, eithr 

dychwelwch, dychwelwch at lefu Grift, cufcnwcK 

y-Mab, gorphwyfwch ar d haeddiant ^^"^y'^^: 



vi Anmrcb at yr bin FruUmiaid. 

lanhewch yn ei waed rhinweddol» rhodiwcli yn 
agos attcs ac efe a*ch gwared rhag y Did a fydd, 
ac a'ch dwg adre' 'n ddiangol iV wiy dawd hf 
pile mae 'r lefu ei hun yn byw bytb: cewch 
orphwys yn dragywyddol yp ei fynwes, ac e& a 
fydd ichwi yn Oduw ac yn etifeddiaeth byth. 

Ymmherthynas i gyfieithiad y Uyfr hwn. nid 
oes gennyf fi ddim i dd'we'yd, ond yn unig fy 
mod am ddangos fy ewyllys ^ 1 chwi, a'm parod* 
rwydd i'ch gwafanaefhu yif yr efen^l. 'Rwy 
'n cyfaddef yn rhwydd nM oes nn gair i dd'we'yd 
o blaid y cyfieithiad, etto gel&r d*we'yd Uawero 
blaid y llyfr. Duw a'l bendithio ef i chwi, Gymni 
anwyf, byn y w gwir ddymuniad a thaer weddi 

Cnaton^ Eich ffyddlon wael i^ 

AvJUSy 1788. 

THOMAS JONES. ^ 



Y RttAG- 



RHAGY.MADRODD. 

MIL RICHARD BAXTER, awdwr y Uyfii 
hwn ac amryw eraill, ydoedit ddifeinydd 
cnivog mcwn duwioideb, dyfgeidiaeth, a ddiwyd^ 
rwydd^ ya yr oes ddiweddaf. £fe a anwyd 'n 
agot i'r Afioythig yn y flwyddya 1615, ^ ^ ^^ ^^^''^ 
yn LbpuLm yn 1691. 

£i weiimtogaeth a fu jrn llw^ddiannas iawn dfos 
amtyw flynyibloedd yn Llundairiy ac amryw fannai 
o'r wlad,. vn enwedig yir Kederminfitr^ lle'r arofodd 
dios futmpuidMr bymtbig*. Cyn^ ei ddyfod yno, 
'roedd y dr^' fel anialwch gwyllt, yn Ilawn halogv 
lad a thywyl}wdu Ni chafcxid ar y dechreu otid 
dau detftu dpvy yilryd gyfari yn cadw addoliad 
teuluaiddy a phaa oedd ya ymacbel ni chafodd ond 
xxn neu ddau mewn rhai yftrydoedd, ag oedd yn 
dgeuiufo hyn. Ac ar ddfdd yr Argkoyddj yn lie" 
halogiad cyhoedd, *no\ t\x hen stfferion, gallai' 
trafaeliwr wrth fyned drwy V drS, rhwng amfer* 
gwa£uiaeth ^hoedd, glywed cannocdd o deuiuoedd' 
yn canu falmeu neu ddarllen yr yfgrythureu. £i 
efal am eneidiea 'r bobi a roddafid yn ei fiac% a' 
Itwyddiant ei lafur yn eu plith, oedd ragorol' 
bynod; canys y rhai oedd yn <7nimuna gydag ef 
yn gyflbn a ^nnyddadnt i cbwicb chanty am ba 
cai V tyftjfodd ei hunan, nad oedd cynnifer a' 
denddeg yn eu pUtfa, nad oedd ganddo aches i' 
ofacithto en bod 'yn wir ddnwiol. 

Fd yfgrififmfddi efe a ganmolwyd gan rai o'i 
gyfocdipa mvyafc^Dn Barmv a ddy wcdpdd^ 



Yiii r fLhagymairodi. 

' ei Tgrifenniadeu am dduwiol ymarferiad, m 

* wellwyd gah neb, a*i rai dadleugar, ni wrthbrofl 

* wyd ond anfynych/— Yr anrhydeddiis Roberi 
Boyle a ddywed, ^ nad oedd yn ei oes ddyn cym- 

* mwyfach i drin matterion cydwybod; nag efe, 
^ am nad ydoedd yn ofni digofiunt neb dynion, 
^ nac yn gobeithio am oruchafiaeth ganddytll.'-— 
Efgob Wilkins a fulwodd, iddo ymg'leddu pob 
dyfgeidiaeth a gymmerth mewn llaw \ a phe b'afii 
byw yn y pilf oefoedd, y b'a&i yn un o dadeu 'r 
eglwys ; a bod yn ddigon i un oes ddaneos dyn a 
£ith Kir* Baxter. «-- Arch Efgob VJher^ oedd ganddo 
fcddyliea mor uchel am dano^ fel mai drwy el 
daer erfyniad ef, y bu iddo 'fgrifennu amryvr 
lyfreu ar dduwiol ymarferiad, yn enwedig y Uyfr , 
enwog hwnnw, ei Mwad /> anMychweledig.'^Dr. 
Manton a dyftia 'n hyf, ^ fod Mn Baxter, yn ei 
^ feddwl ef, yn nes>at fgrifenniadeu apoftolaiddnl 

"^^ neb'yn ei oes/^Ac (tl pregethwr z fgrifinnwr 
mae Dr. Bates yn ei yftyried ef pan ddywed, ^ yn 

* ei bregetheu 'roedd rhefymmeu ac annogaetlieu^ 
^ anarferol yn cyfarfod^ i argyhoeddu V meddwl 

* ac ynnilt y galon. HoU fiynnonneu rhefwn» 

< a pherfwauwn oeddpt agored i'w lygad craff. 

* Nid allid gwrthfefyll nerth ei bregetheu, heb 

* wadu rhefwm. a dwyfol ddatguddiad* 'Koedd 

* ganddo lithrigrwydd a Uawnder rhyfeddol vmh 

< lefaru. £i ddull ymadrodd oedd cifmwyth a 
. \ neithol)* mor gymmwys i argyhoeddu 'r deall, i 

* fyn'di mewn i'r enaid ac ynnill y ferchiadeu, ag 
^ y rhaid eu bod hwy mor fyddar a nadroedd na 
\ wrandawent ar lais y fath riiiiwr dQeth.-*-£i 
^ lyfreu ydynt clros cbwech ttgain, a bu. y rhai a 
^' Tgrifennodd ar dduwiol yniarferiadi vn fwy 
^ llwyddiannus i droi pechaduriaid at Dduw, na 
*' dim a brintiwyd yn ein hoea» a thra bo 'r eglwys 

-^ y ddaear, tebygol y byddant q eSdth parbaoli 

* s ynnill. 



i ynnill enetdieu coUedig^ Mae ynddynt y fath 

* wythiea nerthol ag a gcjidw ydarllenydd yn cffro, 

* ac i vvrando*' — ^^A'r rhai a brintiodd ci lyfreu ar 
Mttamlymarfkriad mewn pedair Vol. yn ffblio^ a 
ddywedant yn y rhagymadrodd, * Yfgatfydd, nad 
*.•€$ unrhyw yfgriibnniadeu yn ein plithi, ac yn- 

* ddynt fwy o wir yfpryd crift'nc^l, mwy cytn- 
.^ myfg o ^m a ferdiiadeu, a mwy tueddol i 
' adfy wio crefydd bur a dih^log, a f u o fwy parch 

* mewn gwledydd pcU, neu fwy o fcndith gartre*, 

> tuag at ddeffroi y cyfglyd, dyigu 'r anwybodus, 
^ cadamhau 'r anwadal, cyiTuro 'r galarus, dycti* 

* welyd yr annuwiol, neu adetladu y rhai gwir ddif* 
' rifol, na llyfreu duwiol *r awdwr hwn/ — Dyma 
ocdd iiiedd3^1ieu gwyr enwog ag oeddynt bur adna* 
byddus a Mr. Baxter a^i Tgrifenhiadeu. 

Y llyfr hwn, Gorphwysfa V faint^ a gyfrifir yn 
gymmwys yn un oV rhai goreu a fgrifennodd ef ar 
dduwiol ymarweddiad. Efe a'i fcrifennodd e pah 
oedd ymmhell oddicartre% heb un llyfr i edrydi 
ynddo ond ti fihiy a phan oedd mor gUf, a'i fod o 
hyd yn dif^wyl .angeu droa amryw filbedd j ac arti ' 
hynny *n llwyr er ci 16s ei hun, y gofododd ei 
feddylieu ar y id^un ncfol hwn, * rhwn (medd cQ 

* a wiraeth wy o les t mi, na'r cwbl a afludiais yn 

* fy ocs.* Nid ailai fbd y pryd hyn nemmor dros 
ddeg ar hogain oed— Am y llyfr hwn Dr. Bates 
addywed, ^ mzc zl ynyiHi im fercfoiatUuj y mae^ 

* tynnu' 'r' llenn oddi^r y cyflegr uchod, acyii 

* datguddiagogoniant a llaweaydd y rhai dedwydd 

* yn y prefeonoldeb dwyfol, cfirwy olea mor giryf 

* a bywiof, nes^ yw ho!l dcganeu difglair y byd. 

* hwn yn diflannu mewn cymmariaeth iddynt, a 
« phob credadyn difrifcH a'i diyftyra, fcl y gWna 
<- gwr o oedran a fynwyr ddtyftyru teganeu bjib»- 

> nod. .Tuag at gynhyrfu ein bojn^ mac 'n troi V 
« llcnn o'r neilldu, ac yn gwncuthur tragy wyddol 



X ' Y Rbagymadrodd. 

^ £b!i uffem mor amiwg, ac yn dangos tymmerei^ 

/ poenus y danined%ion yn y fatb liwieu arfwydus^ 

^ a ^nai) ped iawn yftyrid hwynt, aittal' a. rheoIS 

^ chwanteu penrhydd afreolus y tnieiniaid mwyaf 

•* anianoL' 

Tragywyddol orphwysfe yn- y ni^oedd ffdd 
fatter o'r fath anferth bwys a pherthyhas i bawb, 
ac ar yr un pryd yn beth mor hyfryd a dymunol, 
fel nad oes ryfedd i'r llyfr hwn gael y fath dder- 
,byniad \ yn -enwedig psn yftyrtom dduU effeitbioi 
' ^ Mr. Baxter yn gofod allan y petbeu mawrion hyn^ 
a'r fcnditb neillduol a'i dilynodd. A ph'te y 
gallwn mor rbefymmol ddifgwyl effeithieu dwyfcd 
^s, ag ar y moddion cymmwyfaf ? Ac os bi^i 
wyr enwbg o ddyall a duwioldeb addef iddynt gaei 
cu troedigaeth neu adeiliadaetb fawr drwy 'r llyfr 
hwn, onid yw hyn yn ganmoliad rhagorol iddo r 

Ym mhiith y rhaii a gyfrifafant iddynt gael gwir 

drocdigaeth drwy 'r llyfr hwn, 'roedd y parchedig 

Mr. Thomas DoolittU^ M* A. *rhwn a fu wecU 

. hynry yn weinidog cnwog a llwyddiannus ya 

etengyl ein Harglwydd, a'i glod fydd yn yr eglwy- 

.fydd byd heddyw. 

Un araU ocdd y parchedig Mr. John yaneruay^ 
Vhwn a arferodd y ddyWfwydd hon o netol 
f vfyrdod goruwch y rhan fwyaf yn ei ddydd, ac a 
ddyweid am dani fel hyn, ' y mae dyledfwydd, ped 
^ iawn arferid hi, a gadwai ymahh bob achos 

• melancoli, fef nefcl fyfyrdod. jPe rhodiem> un 

* awr yn y dydd-yn agos at Dduw, O, pa efFeith a 
^ gai hyn ar yr holl ddiwrnod, ac ar ein hoU fy wyd, 

f pec^arferem y gwaith hwn fel y dylaem V 

A Sir Henry AJburft^ Bart* a dderbyniodd dde* 
.chreuad ei argyhoeddiadT wrth ddarllen y llyfr 
gyvcrtbfawr hwn ar dragywyddd orpbwysja *r faint. 



Y Rhagfmadroii^ . xt 

A V fisith anferth barcfa oedd gin Rshirt Wofiwr^ 
tflif, £fq. i'r Uyfr hwn, a'i fod yn ei gadw ya waf* 
tadol o'i flaen ar ei fwrdd yn y parlwr. 

Ac fe ddywedir am Sir Nathamel Bamar* 
difiou^ Marchog, iddo gymmeryd pleTer neillduot . 
Tchydig cyn ei farwolaeth, i ddarllen llyfr Mr* •- 
Baxter am dragywydM crfhwysfa V faint, eaa 
gyfrif yn ragluniaeth rafbl iddo gyfarfcn a'r nth 
gymmorth i'w ddwyn yn gyflymmach tua 'i or« 
phwysfa. 

Ac heblaw 'r gwyr enwog hyn ac craill \y bu *r 
Ilyfir hwn o fenditb iddynt, fe fonia Mr. James 
Joneway am .blentyn, a gafodd y fath fudd a phlefer 
wrth ddarllen y Uyfir hwn, nefia' at y bibl, hes 
oedd ttieddylieu am 'dragywyddol orphv^^s^ fel 
wedi Uyogcu i fyiiu bob.meddylieu eraill, a byn pan 
oedd mewn iechyd, nes oedd yn.debyccach i un yn 
add£ed i ogoniant ta% i un p drigolion y byd hwn. 
Aphan.o^ldiu* ei welyang^u, a than ddeuddeg 
oed> efe a ddywedodd, ^ gadewch i mi "^gael Uytr 
^ Mr* Baxter^ fel y dadlenwyf ychydig etto am 

* dragywyddoldeb cyn myn'i yno^' 

Ac nid llai hynod yw fod Mr. Baxter ei hun, 
pan V xnae ^n ion am y llwyddiant rhyf^dol a 
gafodd ei alwad 7r annscbwekdig^ yn fylwi, *Duw 
^ a fenditbiodd y Ilyfr hwn a llwyddiant tuhwnt i 
^ ddim a 'fgrifennai% ond tragywyddol grphwysfa V 

* fmnt i ac yr wyf yn riiwym i addef nad wyf yn 

* darllen o'r boll lyfreu a 'igrifennais, un mor 
^ frnych er 116s i'm henaid fy hun^ a'r rhan olaf o 

* dragy^ddol orphwysfa V faint, &c.'— Ar y 
cwbl| nid heb achos mae Dn Calamy yn dy we*yd 
am dano^ dyma lyfr ac y bydd achos i dorfeydd 
fenditbio Duw l^th o'i bi^d. 

Siccr yw y dichon meddylteu am dragywyddol 

orphwym rod mor byfryd i enetdieu yn y dyddieu 

hyn« ag y bu erioed i'r cenhedlaetheu aethanc 

■^ ^ ^ hcibio. 



heibib. Mae 'h ddragblgeanyf fbd y &ttiitd<l^ 
li«u yn Uwyr mor angendhcidiol 'rywaa; ac nad 
yw tcmptafiyneu i'w b^fgeulufb yn wai^nach heu 
auamladi hag oeddynt gyDt, rlidys yn teimlo 
gwerth tragywyddol orphwysfa, am nad ys yn ei 
hyllyried ; mae 'n cael ei anghofio, am fod miloedd 
o vrig bethcu yn.cacl eu percbi o'i Uaen hi. Ood 
pe gwnaiidawia oddifiif ar ddwyfcd refymiDea y 
Ilyfr hwn (ac O na b^dei i Yfpryd a ^ra$ y 
Fryniadwr beri hynny 1) yna y doi oes o vragedd 
yn ddifirifol) a meddylicu wcdi eu gwanhau ivwy 
dtythyllMvcb a^ gaent eilwaitK nerth rhefwm, fel y 
canfyddent xxiidawgrwydd crift!nogrwydd. Twyll- 
odnis enweu plefer a ddileid allan, gan laiyenydd 
nefbl,ar yxldaear; dynkmo bob: &Mlfa a pber- 
thynas a gs^went eu US yo anrhydeddua i. mt 
g^efyddy a byddai pob adod yn harddwdi ac yn 
happufirwydd iV hoU gorph.; a byddai pob enaidyn 
gymmwya i iywyd neu angeu, i'r bgpd hwninm/r 
nefafy mewn gobaiA ar iawn fail fod iddo^'hawl i'r 
<^ orphi7ys& fydd etto yn ol i bobl Dduw/' 

B. F. 



Tragywyd^l 



Tragywydddl Orphwysfa 'r Saint. 



H E B R E A I D. iv. 9. 

" Y mae gan hynny orphwysfa etto yn ol i bobl 
Dduw." 

P. E N. I. ' 
Rhagymadrodd i'r gwaith, ynghyd a byrr bancs o 
natur gorphwysfa 'r Saint. 

I. I» Diben ptvysfawr yr Jpojiol yn y iejlyn^ a*r 
awdwY yn taer erfyn ar y darllenydd Jylwi arno. 
2. Darluriiad o^orphwysfa ^rfainty ynghyd a tbrefn 
y llyfr. 3. T petheu mae V orphwysfa hon yn eu 
rhagfeddyliaid* 4 . Tr awdwr yn teimlo mar atialU 
uc^yw^ i ddangos beih agynnwys yr orphwysfa hon* 
II. Tmaeynddi I. Orphwys oddiwrthfoddion gras-y 
2. Perffatth rydd-did oddiwrth boh drwg; 3. Tradd 
tiwchaf herffeithrwydd perfonol y falnt^ 7newn 
corph ac enaid j 4. 1^ ?nwynhad anwflaf Dduw^ 
y daioni pennaf\ 5, A boll alluoedd y corph q*r 
€?iaid yn hyfryd acyn wajladolar waithyn y mwyU" 
had hwn Dduw, IIL Tn'enwedig galluoedd yr 
enaid^ megis\ 1. Gwybodaeth\ 2, Cof\ 3. Cariady 
4. Llawenydd'y ^^Tnghyd a chart ad a llawenydd 
ar gyfnewid a* r Drindod a Uu*r nefoedd — Tr awdwr 
yn cwyno herwydd byrdra V hanes hwn, 

I. 1. X^OLLASOM ynghwymp Adda^ nid yn 
\^ unig ein hawl yn Nuw, a gwir fwynhad 
o hono, eithr pob gwybodaeth yfprydol am dano, 
a phob iawn dueddiad atto. A pban mae Mab 
Duw yn dyfod i gynnyg ein hachub drwy ra3> ac yn 
dangos ini yfprydol a thragy wyddol ddedwyddwch 
a gogoniant,nid oes gan ddyn ffydd iV gr^du. Fel 
• B ycardottyn, 



2 Natur Gorphwysfa V Saint, Pen, i. 

y cardottyn, na chredai fod gan neb y fath fwni' a 
■ chant punty. am fod hynny gymmaint goruwch a 
feddai efe ei hun 5 felly prin y cred dynion yn awr, 
fod y fath ddedwyddwch, ac a fu iddynt gynt, a 
llai o laWer, bod y fath ac a bwrcafwyd gan Grift. 
Pan y mynnai Duw roddi i'r Ifraeliatd ci Sabbatheu 
o heddwch mewn gwlad o orphwysfa, 'rocdd yn 
anhaws iddo bcri iddynt ^cdu hyn^ na gorchfygu 
eu gelymon, a'i pharo^toi iddynt. A phan roddwy4 
hon iddynt fel arwydd neu ernes yn unig, o or- 
phwysfa anhhraethol mwy gogoneddus Ynghrift; 
ctto ni diredent fod rhagor ar eu medr nag oedd yn 
eu mcddiant, eithr dywedent fel y glwth yn y 
wlSdd, yn ficr nid oes nefoedd hcblaw hon. Nc*ij 
OS oeddynt yn difgwyl am ragor drwy V Meffia, nid ^ 
edrychent am ddim araJl ond am ragw o dded- 
wyddwch daearol. 

Yr Apoftol a 'fgrifennoddy than fwyaf oV ejMflol 
hwn, yn crbyn y camgymmcriad hwn, gan brofi yn 
eglur a belaeth, mai dibcn yr holl gyfgodcu a'lr 
aberthcu oedd eu ty wys at Grift y fylwcdd ; ac y 
dylafai eu Sabbatheu a'u gorphwysfa yngvvlad Ca^ 
naan eu dyfg^ i edrycb am orphwysfa well, a dedwy- 
ddwch Jtawer mwy i ddyfod. 'N61 arfer amryw 
refymmeu, mae 'r apoftol yn fymio 't cwbl i fynu 
yn y geirieu hyn, " bod gorphwysia otto yn ol i bobl 
** Dduw!*' a thyma fail boll gomfSclrdd y crc- 
dadyn, diwedd ei holl ddyledfwyddcu a'i didiodd- 
efiadeu, bywyd a fwm holl addcwidionyr efcngyl, 
a breintieu 'r criftion. . 

Beth fwy dymunol i ddynion mcwnblmgyftu- 
ddieu, blinedig ddyledfwyddcu, a malth ddiodd- 
efiadeu, na goqjil^ysfa ? Dyma eincyflura'ncyn- 
haliaeth, " bod gorphwysfa ctto yn ol.*' Dyma *r 
, hyn fycid yn ein gwncuthur yn fvwiogmcwn dykd- 
fwyddeu, yn foddlon mewn cyftuddicu, gan glod- 
fori Duw, a'i garu, a diolch iddo. Dyma fywyd 

crcfydd 



P£N. I. Natur Gorphwysfa V Saint, 3 

crefydd a grafufeu 'r criftion, credu y'n ddifrifol bod 
gorphwywa ctto yn 6K — —Ac yn awr, ddarllinydd^ 
pa £ith bynnag vr^, hSn neu ieuangc, cyfoethog 
neudlawd, erfyniaT amat, a gorch'mynnaf hi, yn 
cnw 'r Arglwyddj *rhwn a'th cilw ar fyrr i gyfrif, 
ac a'th fern i'th gyflwr tragywyddol anghyfticwidiol, 
ar iti nid yn unig ddarllen y petheu hyn, ac addef 
mat gwir ydynt, ac yna eu gadael ; eithr cymmeryd 
o honot y gwaith hwn mewn Haw, a chymmeryd 
Duw Ynghrift fel dy unig orphwysfe, a gofod dy 
galon arno ef goruwch pawb. Byddod i'r Duw 
byw, 'rhwn yw cyfiran a gorphwysfa ci faint, 
wneuthur einmeddylieu cnawdol hvn cior yfprvdol, 
a'ti calonneu daearol mor tiefolard<l, ag y bydao ini 
ci wir garu e^ ac vmhjrfrydu ynddo dros ein holl 
^yd I ac nabydoD imi fy'n Ygrifennu, na thi fy'n 
oarllen, byth droi o Iwybr y bywyd ; ^< rhag ein bod 
** yn debyg i fod yn 61 (a) j*^ drwy angrhcdiniacth 
neu cfgeulufdra ! 

2. Gorphwysfk V Saiut yw, * cyflwr dedwyddaf y 
' criftion, neu, berffeith annherfynol fwynhad o 
' Dduw, gan feintieu perffeith, 'nol mefur eu gailu- 

* oedd, Vhyti a gyrraedd eu heneidieu yn angeu, eu 

* cyrph a'u heneidiau, 'nol yr adgyfodiad a'r farn 

* ddiwcddaf/ , 

Yn 61 y darluniad hyn o orphwysfa V Saint, 
dangoiir rhagor o'i natur rhagUaw. 

3. Y mae 'n angenrheidiol rhagfeddyliaid rhai 
peUieu ymmherthynas i'r orphwysfa hon, megis— 
mai marwoHon fydd yn tt chcifib. Canys y qj^ic 'r 
angylion, a'r yff^ydqedd gogoneddus yn4a(j^n ba- 
rod ; a'r cythreuliaid aV damnedigion, yn ddibbaith. 
—Bod holl ddynol-ryw^ cr y cwymR wedi mynM 
yn anfirth hM oddiwrth yr orphwysfa hon. Pan 
y mae Crift yn dyfod a chadwedigoi rlis, nid yw yn 

B 2 cael 

(a) Hcb. iv, i. 



4 Natur Gorphwy^fa V Saints PxN. I. 

cael neb yn aros yn Uonydd, ond pawb.ynpryfuroyn 
gyflyni tua thragy wyddol ddiftryw, ac yn myn'd ar 
redeg tuag uffern ; nes. iddo cf, drwy argyHoeddiad,. 
beri iddynt fefy 11, a thrwy ddychwcliad, droi eu calon- 
neu a'u by.wyd yn ddifrifol atto^ ci bun.—- — Rhaid i . 
ddynion ganfod, eu pelldra oddiwrth Dduw, cyn 
bytb y dychwelont at Dduw. Y fitwl ni ddeallodd 
erioed ei fod heb Dduyv, ac yn y fFordd i uffern, ni 
ddyfgodd erioed ctto' y ffordd i'r nefdedd. A'ddichon 
dyn ganfod iddo golli ei Qduw 4'i enaid, hebvlefain 
aljian, darfvi am danaf? Yr achos pa'm y .xnae 
cymmaint yn colli 'r orphwysfe Hon . yw, am. na 
chredant eu bod yn ddihawl iddi, ac yn myned 
oddiwrthi. Pwy erioed a chwiliodd am beth na 
wybu yn gyntaf iddo ei goUi ? '' Nid rhaid i'r rhai 
" iach wrtb feddyg, end i'r rhai eleifion (b),"— ^ 
Rhaid hefyd i ddynion gael eu tynnu gan TJpryd 
jbuw tua'r orphwysfa hon, ac onid c ni fyflant gam 
tuag atti. Os na fymmud Duw nyni, mdallwn ni 
fymmud. Doethineb pennaf dyn yw plygu i Dduw 
ac hyderu arno yn llwyr, canys, *f nidy'm ni ddi- 
^' gonol o honom ein bunain i feddwl dim megis o 
^^ l^onom ein hunain ; eithr ein digoncdd ni fydd 
" o Dduw (c). Hebof fi (medd Crift) rii ellwch 
" chyvi wneuthur dim (d)."— Rhaid' fod gan y 
dynion fy'n chwilio am yr orphwysfi hon, egwyddor 
dufewnol o fywyd yfprydoU Nid yw Duw yn fym- 
nxud dynion. fel cerrig, ci^hr yn gofod. bywyd 
ynddynr, nid i fymmud hebddo ef, ond mewn 
ufudd-dod iddo, a thrwy ei Jierth ef.— Ymmhellach, 
rhaid fod yn yr eneidieu fy'n ceifio *r orphwysfa 
hon dueddiad cyflbn, diwyd, difrifol ac cgniol tuac 
atti, Y neb a guddio ei • dalent, a dderbyn wobr 
y gwas diog. Crift yw 'r drws, a'r unig ffordd i'r 
orphwysfa hon^ " ond cyfyrig yw 'r porth, a chfil 

^ Matt. ix. la. (c) a Cor. iii. 3 . (d) loan xv. 5. 



Pen. I. Katur Gorphwysfa V Saint. 5 

*' yw VfFordd (e);" a rhaid ini ymdrechu^ os awii 
i fewn ; ** caays llawer a geifiant fyned i mewn, 
" ac ni's gallant (f) ;" 'rhyn a ddengys fod ya 
rhaid "cymmeryd teyrnas Dduw trwy drais (g)i" 
ac nad awn adre' at y faint, drwy "ddechreu yn yr 
" yfpryd, a diwedd yn y cnawd (h). Y oeb a 
" barhao hyd y diwedd, hwnnw (yn unig) a fydd 
cadwedig (i)," Ac erioedni chadd enaid orphwysfa 
yn Nuw nes ei ddymuno goruwch pob peth araJl 
yn y byd ; " canys He y mac txgh tryfor, yno y 
** bydd eich calon hefyd (k)," Mae gweddiliion 
yr hen natur yn gwanhau llawer ar y dymuniadeu 
hyn, ond nid allant byth eu gorchfygu. A chan 
wel'd mor gryf mae crocs cgwyddorion ein natur 
yn gwrthwynebu ein dymuniadeu, mor egwan ein 
grafufeu, mor bell yr ym oddicartref, rbaid ini 
ymorcheftu yn egniol i fyned i mewn. — Yr holl 
betbeu hyn a ragfeddir tuac at i ddyn gael hawl.yn 
yr orphwysfa nefoL 

'4. Yn awr dringafom yn raddol i'r cyntedd nefaf 
allan, a feiddiwn ni edrych o fewn i'r llenn? A 
gawn i ddangos beth a gynnwys yr orphwysfa hon ? 
Ocb leied a wn i am y gogoniant hwnnw I Y cip- 
olwg a ga'dd Paul^ a gynhwyfai betheu nad allid, 
neu na feiddid eu .traethu. Pe lUfarafai am betheu 
'r nefoedd yn iaith y nefoedd ac heb neb yn deaJl 
y iaith honno, beth a dal'fai hynny ? Yr Arglw- 
ydd a ddangofo imi betheu a allwyf eu dangos i 
chwitheu! Yr Arglwydd a oleuo arnom, ac a 
ddangofo 1 chwi a minneu oin hctifeddiaeth ! Nid 
yn unig fel i Falaam^ llygaid yr hwn a agorwyd i 
ganfod hyfrydwch pebyll Jacoby a chyfanneddeu 
Ifrael^ p'le nid oedd cyfran iddo, ac o b'le 'roedd 
ci ddiniflr i ddyfod ! Nid fel i Fofes^ 'rhwn ni cha- 
fodd ond-golwg, yn He meddiant, ac a edrychodd 
B3 ar 

(€) Matt. vii. II. (f) Luc xiii. a4. Cs) ,^f V. ""J' V.' 
(h) Gal. m. 3. ^ V) Matt. xxiv. 13. C^) Matt. v. ai. 



6 Natur Gorpbwysfa V SainU PfiNr* i. 

ar y wlad nail aeth byth i mewn iddi ! On<l fel y 
perl a ganfu y marfiandwr yri yr efengyl, *rhwn ni 
orphwyfodd nesgwerthu y cwbl a feddai a'i brynu ! , 
Ac fel y ncfoedd a agorwyd i fendigedig Sttphatiy 
p'le 'roedd ar fyrr i fyncd i mewn, a'r gogoniant 
a ddangofwyd iddo, 'rhwn a gai ei feddiannu ! 

11. Y petheu a gynnwys yr orphwysfa nefol 
ydynt gyfryw a hyn \-^bydd gorphwys oddiwrih 
Joddion gras ; — a pherffiith rydd^did oddiwrth bob 
dj'wg'y — y rddd uchaf& berffeithrwydd perfeml y faint 
mewn corph ac enaid\ — y tnwynhad amvyiaf o Dduiu^ 
y daioni pennafy^-^a holl alluoeddy corph d*r enaid yn 
hyfryd ac yn wajiadol ar waithy yn y mwyn/utd hwn o 
Dduw, 

1, Un peth ac fydd yngorphwysfo *r nef yw, 
gorphwys oddiwrth foddion gras. Pan gyrhaeddoin 
y porthladd, darfu anr hwylio. Pan ddelom i bea 
€ip taitb, darfu am fiwrneia. " Pan ddelo yr hyn 
" fydd beffFaith, yna yr hyn fydd o ran a ddileir (1)." 
Ni bydd gweddio mwy, nag achos am weddio, am 
y byddwn yno mewn Uawn feddiant o'r hyn y 
gweddiemam dano: ac ni bydd. achos am ympry* 
dio, wylo, a gwilied, am y byddwn yno allan o 
gyrraedd pechod a phrofedigaetheu. iJarfu hefyd 
am brcgethu ; gweinidogaeth dynion a beidiodd ; y 
facramenteu a aethant yn ddifudd ; y llafurwyr a 
a!wyd i mewn, am ddarfod o'r cynhauaf ; yr efreu 
a lofgwyd, a'r gwaith a orphennwyd ; aeth yr an- 
nuwiol yn ddiobaith, a'r faint yn ddiofn, dros byth. 

2. Ccir yngorphwysfa 'r nef, berffeith rydd^did 
edriiwrth bob drwg. Rhydd-did odcfiwrth yr holl 
ddrygeu a'n dilynodd dros ein bywyd, oddiwrth ba 
rai nid allem ddiangc, mewn gwlad mor bell oddi* 
wrth Dduw. Cawn waredigaethoddiwrtliy fflammeu 
ti-agy wyddol, a phoeneu anherfynol y fawl a efgeu- 
Jufodd Grifta'i ra5 5 yr etifeddiaeth ofnadwy hon 

oedd 

(1) I Cor. xiij. lo. 



PiK. r. Natur Gcrphwysfa V Saint. 7 

oedd yn perthyn ini, 'am bccFioxf gvtreiddbl t 
gweithredol, yn gyftal a hwytheu ! Ac yn y nefocdd 
** tiid oes dim aflan, nag yn gwneuthur ffieidd* 
" dra (m V hyn oil a gcuir allan. A diammeu 
na ddaw yno byth na chyftudd, na thriftwch, na 
. phoen: Nid oes yno nag wyneb Uwyd, na chorpli 
llefg, na chymmhaleu egwan, na mebyd dinerth, ^ 
na henaint methed^g, nag anwydcu drwg, nag-«X 
aficchyd Win a nychlyd, nagofneu cythryblus jjfei j«; 
gofalon poenus, na dim a haeddai enw drwg afno. 
" Buom yn wylo ac yn galaru, a'r byd yn llawcn- 
" ychu ; ond'ein triftwch a drowyd yn llawenydd, 
** a*n llawenydd ni ddwg neb oddiamom (n)." 

3- Pcth arall yn yr orphwysfa hon yw, y radd 
tiwchaf berffeithrwydd perfonol yfaint^ tnewn corph 
ac enaid. Er mor fawr yw 'r gogoniant, beth a 
dalai hynny iddynt h\vy, oddieithr eu cyfaddafu 
iddo a pherffcithrwy da perfonol cymmwys i'w 
fwynhau? "Ni welodd llygad, ac ni chlywodd 
*' duft, ac ni ddaeth i galon dyn y petheu a ddar- 
•* parodd Duw iV rhai a'i carant eif (o)," am na 
ddichon llygad o gnawd eu canfod, na'r gluft hon 
€U gwrando, na'r galon hon eu deall ; ond yno y 
llygad, y gluft a'r galon a wneir yn gymmwys, ag 
onid e^ pa fodd y gallent eu mwynhau ? Po goreu 
fo*r olwg, mwya' hyfrydol y gwrthrych prydferih. 
Po goreu fo'f blys, melufaf y bwyd. Fo goreu for 
gluft, hyfryttaf y beroriaeth. Po mwyaf perffeith 
to-r enaid, mwyaf llawen y llawenydd, a mwyaf 
gogoneddus y gogoniant hwnnvv. 

4^ Y rhan bennaf o'r orphvvysfa hon yw, ein 
mwynhad anwylafa Dduw^ y datoni pennaf. Ac 

J ma, dJarllenydd^ na ryfedda os wyf ar goU ; ac 
cb. ddeall ond ychydig o*r hyn yr wyf yn ei lefaru. 
Os na amlygwyd i'rdifgybl anwylaf, beth a fyddwn, 
" B 4 *^^^ 

(m) Dad. xxi. jy. xxl;. 15. (n) loan xvu ao,a2. (<?) ' ^^^' 



8 Natur Gorphwysfa V Saint. Pek. r# 

ond yn unig yn gyfFredinol, " y hyddwn yn gyfF- 
** elyb i Grift pan ymddangofo (p)," pa ryfeddod os 
na wn i ond ychydig. Gan na wn i ond ychydigam 
Dduw, nid allaf wybod ond ychydig beth yw ei fwyn- 
hau. Os wyf yn gwybod mor Ueied am yfprydoedd, 
pa faint llai am dad yr yfprydoeddj neu am gyflwr 
fy enaid fy hun wedi fy nerchafu i'w fwynhau ef? 
{U Pan fafWyf i edrych ar dwrr o forgrug, a'u can- 
fod oil ar yr un olwg; ni wyddant hwy beth wyf 
fi, na pheth yw fy hanfod, fy natur, na'm meddy- 
Jieu, er mai eu cyd-grcadur ydwyf ; mor lleied yn- 
teu, allwn ni wybod am y Creawdwr mawr, er ei 
fod ef yn cin canfod ni oil yn eglur ar yr un olwg? 
Y cip-olygiad ag y mae 'r faint yn ei gael " megis - \ 

" mewn drych (q)," a ddyry iddynt ryw adna- 
byddiaeth wael o bell am y petheu a cant weled ! 

mewn gogoniant. Pe dywedwn wrth tydol beth 
yw fandkiddrwydd a llawehydd yfprydol y faint ar ' 

y ddaear, ni ddichon efe ddeall hyn, am na adwaenir • ^ 
gr^s yn iawn heb rasj pa faint llai y gallai ddjrnad,- 
pe Uefarwn wrtho am y gogoniant hwn ? Ond wrth '^ 

y faint, gallaf lefaru rywfaint yn fwy calonnog, aiu ? 

eu bod hwy yn cael drwy ras adnabyddiaeth dywell, ? - 

a phrofiad bychan o ogoniant. Pe byddai i ddy- >J 

nion ac angylion geifio dangos gwynfydedigrwydd -i 

y ftad honno mewn un gair, beth allent hwy 
ddyweyd yn fwy na hyn, mai y mwyi^ad anwylaf ^-P 

o ^Dduw ydyw? O lawnder y Uawenydd a gyn- \ 

nygir i'r credadyn yn yr un ymadrodd hwnnw gan ^] di 

Grift, " y Tad, y rhai a roddaift imi, yr wyf yn \ a 

" ewyllyfio, lie yr wyf fi, fod o honynt hwytheu ^ I 

" hefyd gyda myfi, fel y gwelont fy ngogoniant a 41, 

" roddaift imi (r) !" "Pob gair fydd lawn bywyd a h n 

Uawenydd. Os oedd i frenhines Sheba achos i irf 

ddywedyd am ogoniant Solomon^ " gwynfyd dy wyr ^^t\\ 

« di, 



^ X loan Hi. 2. (q) % Cor. Hi. 18. (r) loan xvii, 24. 






Pen. I. Naiur Gorphwysfa V Saint. 9 

" di, gwynfyd dy weifion hyn, y rhai fydd yn fefyll 
" yn waftadol ger dy fron di, yn clywed dy 
ddoethineb (s) ;" yna diammeu fod y rhai fydd yn 
fefyll yn waftadol gerbron Duw, ac yn canfod ei ogo- 
niant ef, a gogoniant yr Oen, ynrwy na dedwydd. 
Iddynt hwy y rhydd Crift '' fwyta o bren y byw^yd, 
" a bwyta o'r manna cuddiedigj aC efe a'u gwna 
" yn golofneu yn.nheml ei Dduw, ac allan nid ant 
** mwyach j ac efe a yfgrifenna arnynt enw ei Dduw, 
^ ac enw dinas'ei Dduw, yr hon ydyw Jerufalem 
" newydd, yr hon fydd yn difgyn o'r nef oddiwrth 
" ei Dduw, ac efe a fgrifenna arnynt ei envy 
" newydd ;" a mwy etto, os oes mwy i fod, 
" dyry iddynt eiftedd gydag 'ef ar ei orfeddfaingc* 
" Dyma y rhai a ddaethant allan o'r cyftudd mawr, 
" ac a olchafant eu gyneu, ac a'i'cannafant hwy 
" yngwaed yr Oen ; o herwydd hynny, y maent 
" ger bron gorfeddfaingc Duw, ac yn ei wafanacthu 
" ef ddydd a nos yn ei deml : a'r hwn fydd yn 
" eiftedd ar yr orfeddfaingc a drig yn cu plith 
" hwynt ; yr Oen yr hwn fydd ynghanol yr orfedd- 
" faingc, a'i bugeilia hwy^nr, ac a'i harwain hwynt 
" at ffynhohneu bywiol o ddyfroedd, a Duw a 
^ fych ymaith bob deigr oddiwrth eu llygaid 
" hwynt (t)/* O fyd dall a gwallgofus ! a allwch 
criwi ddangos y fath ogoniant a hwn ? Dyma ddinas 
cin Duw ni, p'le y mae " pabell Duw gyda dynion, 
" ac efe a drig gyda hwynt, a hwy a fyddant bobl 
" iddo ef, a Duw ei hun a fydd gyda hwynt, ac a 
" fydd yn Dduw iddynt. Gogoniant. Duw a'i 
" goleualii, a*i gdleuni hi ydyw yr Oen. A phob 
" mdldidi ni bydd mwyach: ond gorfeddfaingc 
** Duw-aV Oen a'fydd ynddi hi^ a'i weifion ef a'i 
*• gwafahaethant ef ; a hwy a gant weled ei wyneb 
" ef i a*i enw ef a fydd yn eu talcenneu hwynt : y 
B 5 ' " geirku ^ 

:.; 2 Bfen. X. 8. W Dad/ii, 7.* J7. »'»• ^?» »^-'''''* 't' '^' '^' 



10 N(itur Gorphwysfa V Saint, Pen. i. 



. /. 



" geiH^u hyn fydd fFyddlon a chywir, a phctheu 
" fyad raid iddynt fod ar frys (u)." Gadewch ini 
ddweyd ynteu, fel y dy wedodd Mephibofeth^ *' cym- 
" paered y byd y cwbl, am y daw ein Harglwydd 
^'^mewn heddwch (w)." Llawenychwch gan 
hynny yn yr Arglwydd, O rai cyfiawn, a dywedwch 
gyda ci was Dafydd^ '* yr Arglwydd yw rhan fy 
•"' etifeddiaeth i; yllinynnefu a fyrthiodd imi mewn 
" Ileoedd hyfryd ; ie y mae i mi etifeddiaeth deg. 
*.' Gpfodais yr Arglwydd bob amfer ger fy mron : 
*' am ci fpd ar fy neheulaw, ni *m hyfgogir, O 
*^ herwyxld hynny llawenychodd fy nghalon, ac 
f^ .ymhyfrydodd fy ngogoniant : fy nghnawd hefyd 
*^ a orphwys mewfl gobaith. Cahys ni adcwi fy 
*^ enaid yn ufFern^ ac ni oddefi i'th fanA weled 
** llygredigapth. Dangofi i mi Iwybr bywyd; 
^ digonolrwydd Uawenydd fydd ger dy fron, ar dy 
** ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd f x)," 
Pa ryfyg a fuafai >ni Icfaru neu feddw] unwaith am 
y fath beth, oni buafai i Dduw tefaru am dano ^n 
gyntaf. Ni feiddiafwn i feddwl am ddyrchafiad y 
faint yn y bywyd hwn, fel mae 't 'i^rythur yn ci 
ofod allan, oni buafei mai gwirionedd eglur Duw 
•jfdyw. Mor anwcddus fyddai fon am fod yn 
•' fcibion i Dduw— llefaru wrtho — ymgymdeithafti 
" ag ef— arcs ynddo ef, ac ynteu ynnom nin- 
" neu(y)i*^ cni buafai maiiaith Duw ei hunan 
yw hon i Pa faint Uai^ y beiddiafem m unwaith 
ftddwlam " kwyrchufd yr haul— am fod yn gyd- 
*^ ctifeddion a ChriAl— am famu V byd— am eiftedd i 

•* g^da Chrift ar ci orfeddfaingc— am foifyn im ag j 

" cf a*r Tad (z) ;" oni buafai gael o honom hyn | 

oil o eneu a than law Duw? On*d a ddywedodd. 
eft, ac ni's cyflawna? alefarodd efe^^, accnichy- j 

wira^ ^ ! 
I 

(u) Dad. xxi. 3,24. xxii.-3,4, 6^. (w) 2 Sam. xbc. 30. 

(x) Salm. XV!. 5, 6,8— ii. (y) 1 loaniiL i. Gen. xviu.a7» 

loan i. 3. iv. 16. (2). Matt* xiii. 43. ^huf. viii. 17 ,. i Cor^ 
', radiii ai loaivxvii.zi, ~ • *•' 



PtN% I. Naiur Gorphuopfa V SainU 1 1 

^ira (a) ? Tc, cyn wired a Ix^d yr Arglwydd Dduw 
yn cirwhr, " fel hyn y gwneir i'r gwr y mynno 
** Crift ci anchydeddu (b).'* Bydd galonnog, 
gredadyn, mae 'r amfer yn agos, y bydd Duw a 
dii yn agos, ac mor agos ag y getli ddymuno. Cei 
aros yn ei deulu. A ydyw hyn yn ddigon ? " Gwell 
•* cadw drws yn lihy Dduw, na thrigo ym mhebyll 
** annuwioldeb (c)." Cei fefyli ger ei fron fyth, 
o amgylch ei orfeddfaingc, yn yflafell ei brefen- 
noldeb. A fynnit t£ fod yn nes etto I Cei fod yn 
blentvn iddo, ac ynteu yn D^d i ti; cei fod yn 
ctifead ei deymas, a mwy na hyn, gwraig ei fab. 
A pha beth a ellt ddymuno 'n rhagor ? Cei fod yn 
aelod o gorph ei fab; ac ynteu yn ben iti$ cei iod 
yn un ag c^ yr hwn fydd yn.un a'r T^d, mcgis yr 
erfyniodd efe ar ei D^ drosei hoU bobl ; ^ fel y 
** byddont oil yn un ; megis yr wyt ti y Tad ynnof 
•* fi, a minneu ynnot ti, fel y byddont hwytheu un 
^ ynnom ni : a'r gogoniont a roddaift imi,. a rodd- 
•* ais iddynt hwythcaj f<^l y byddont un megis yr 
** ydym ni yn Un; myfi ynddyot hwy, a thithcu 
^ ynnof fi, fel y b'ont wedi eo perffeithio yn un, 
" ac fel y gwypo 'r byd, garu o honot hwynt megis 
••yccraiftfi(d)." 

5. Y mac hefyil yn yr orphwysfa hon, holl 
alluoeddy corph a*r enaid yn hyfryd ac yn wajktdol at 
waitbyn y mtvynhad hum o Dduw* Nid goKphwys fcf 
can-eg, yr hon na fymmud pan dreiglo i*r gwaeJocf* 
— Y corpb a gyfnewidir fel na byddb- mwy yn ^^ gig 
^ a gwaed na ddichon etifeddi teymasDdUw ; eithr 
** a fydd yn gorph yfp»yiol : nid y corph a fydd yr 
•f ydym yn ei hau, cithf Duw fydd yn rhoddl iddo 
•* goqph fel y mynnodd. efe^ ae i bob hedyn ei 
*• gorph ei hun (c)." Os yw gfis yn gwneuthur 
y fath gyfnewidiad mewn dyn^ ac y g^ilo ddywedyd; 
B 6 nid 

(a) Num. MilU 19, (bJEft. vuii. (c) SaUalxxiciv 10. 

\t] loan xviUz;— 13. Ce) i Cci. xv, cc,44» 37» a?- 



XI Natur Gorphwysfa *r Saink Pen. i* 

nid wyf y dyn a furn; pa faint mwy y bydd 
ogoniant cin cyfnewid ? Mor belled ag y mae corph 
yfprydol, mwy difghir na*r haul, yn rhagori ar y 
talp gwael afiach hwn o gnawd, y rhagora ein 
fynhv^yreu y pryd hynny ar y rhai a feddw'n yn awr. 
A diammeu, megis ag y bydd i Dduw ddyrchafu 
cin fynhwyreu, ac helaethu ein galluocdd, y bydd 
iddo ddyrchafu happufrwydd y fynhwyreu hynny,* 
a llenwi qin galluoedd o bono ei hun. A ficr yw 
na byddai i gorph y duwiol gael ei adgyfodi i fyw 
fyth, ped na chai ei gyfran o ogoniant. Megis ag 
y cafodd ei ran mewn ufudd-dod a dioddefaint, 
felly y ceifE ei ran o'r gwynfyd hefyd. - Megis ag y. 
pwrcafodd Crift yr hoU ddyn, felly y ceifFyrholl 
ddyn fod yn gyfrannog o flrwyth y pwrcas hwnnw 
yn dragywyddol. O ddedwydd fwydd corph gogo- 
neddus*.fefaros ger bron gorfeddfaingc Duw a'r 
Oen, a feinio fyth, " teilwng wyt, O Arglwydd, i 
*' dderbyn gogoniant, ac anrhydedd, a gallu ; 
** teilwn'g y w 'r Oen, yr hwn a laddwyd, i dderbyn 
*^ gallu, a chyfoeth, a doethineb, a chademid ac 
*^ anrhydedd, a gogoniant a bendith ; oblegid ti 
'* a'n prynaiftni i Dduw trwy dy waedj allan o bob 
** Uwyth, a iaith, a phobl, a chenedU ac a'n 
** gwnaethoft ni i'n Duw ni, yn frenbinoedd ac yn 
** oifeiriaid. Aleluia, iechydwriaeth a gogoniant 
** i*r Arglwydd ein Duw ni: Aleluia, oblegi4 
•* teyrnafodd yr Arglwydd Ddyw Hollalluog^" O 
Grift'nogion, dynrta 'r orphwysfa fendigcdig, gor- 
phwysfa ac etto heb orphwys, canys " ni orphwy fant 
•' ddydd na nos, gan ddywedyd, Sanft, Sandb,- 
" Sana, Arglwydd Dduw Hoilalluog, yr hwn 
" oedd, a'r hwn'fydd, a'rhwn fyddiddyfod (f)." 
•f-Osbydd i'r corph gael y fath waith a hwn, O, 
pa beth a gaifF yr enaid ? Megis ag y mae ei alluoedd 

yn 
({) Dad« iv. iz, v. X2, 9, zo« xlx, 7, 6, iv. 1, 



Pen. !• Natur Gorphwysfa V Saint* 13 

yn rhagorach, felly ei weithrediadeu fydd gryfachj 
a'i fwyniant yn felufach. 

UI. Bydd i'r enaid fwynhau ci Dduw yngogo- 
niant, drwy adnabod^ cofio^ caru^ ac hyfryd lawenhau. 
A*r llygaid hyn y cenfydd, ac a'r breichieu hyn y 
cofleidia. 

I. Gwyhodaeih ynddi ei hun fydd dra dymunol. 
A pho uchaf yr wybodaeth, mwyaf hyfryd a dy- 
munol. Mae plefereu y philofophydd wrth ganfod 
i ddirgeloedd natur^ a chelfyddydeu, yn rhagCMri 'm 
mhdl ar bJefefeu y glwth, y meddwyn, y trythyll, 
a'r rhai ^iian ac anianol o bob rhyw. Beth gan 
hynny yw plefereu y rhai fy'n adnabod Duw 'r 
gogoniant. Mor rhagorol faith dealldwriaeth enaid 
dyn ! Dichon amgylchu 'r ddaear, a mefur yr haul, 
y Uoer, y f^r^a'r ffurfafen. Dichon ragweled at y 
funud bob diffyg ar y planedeu, flynyddoedd lawer 
cyn eu dyfod ; ond dyma ben ei holl odidawgrwydd, 
y dicbon adnabod Duw, 'rhwn fyddanfeidfel, 'rhwn 
a greodd y rhai'n oil ; dichon ei adnabod ef mewn 
mefur yrna, ond yn Uawer mwy rhagUaw. O 
ddoethineb a daioni ein Harglwydd bendigedig! 
£fe a greodd yn y dealldwriaeth dueddiad naturioi 
at bob gwirionedd) ond yn beninaf at y gwirionedd 
pennaf. 

Grijllon^ onid wyt ti weitbieu, 'riol hir fyllu tuaV 
nefoedd, a chad cip-olwg ar Grift, fel ped fuafit 
gyda " Phaul yn y drydedd nefoedd, pa un ai yn y 
** corph, neu allanoV corpb, ag yn canfod petheu 
** anrhaethadwy (g) ?" Ac onid wyt tiynbarod i 
ddweyd gyda Phedr^ « Rabbi, da ywbod yma (h) f '* 

* O na chawn aros ar mynydd hwn ! O na chawn 

* weled bob amfer y petheu a welaf yn awr !* A 
edrycheift ti erioed cyhyd ar haul y cyfiawndef, ne$: 
oedd dy lygaid yn dallu gan ei ryfeddol ogjptuiant \ 
Ac oni pharai ei ddifgleirdeb ef i bob peth ym* ifod 

ymddangos 



j^ Naiur Gorphwysfa V SuinU Pen, i, 

ymddangos yn ddii a thywyll iti ? Yn cnwedig yn 
nydd dy ddioddefeint dros Grift, y pryd, yn gyfFred- 
inol, yr ymddcngys ef fwyaf arplwg i'w bobl, a 
wdaift di erioed " un yn rhodio gyda thydi, yn y 
" ffwm danllyd, a'idduU yn debygi fab Duw (i) V* 
Crcdwch fi, grift'nogion, nage, credwch Dduw; 
cb^i ag a wyr fwyaf am Dduw Yngbrjft yma, nid 
ywiond megjs dim at y gcwch wybod ; mewn cym* 
^xfcjiat^cUi i hynny, prin yr haeddai ei alw yn 
ll^^^^th, o herwydd yr wybodaeth fydd gennym 
yn awr " a ddiflanna, canys o ran y gwyddom, a 
*' phan ddclQ 'rhyn fydd berffcith, yna yr hyn fydd 
** o ran a ddileir; gweled yr ydvm yr awr hon, 
" trwy ddrych mcwn dammeg ; ond yna, wyneb 
(( yn wyneb : yo awr yr adwaen oi raaj ond yna. 
^ yr adnabyddaf me^s y'm hadwaenir (k)." Na 
ryteddwch gan hyrmvj grift'nogion, pa fodd y diclion 
adnabyddiaeth o Dduw a Chrift beribywydtragyw- 
yddol. Mwynhau Duw a Chrift y w bywyd tragyw- 
yddol (1) ; a thrwy adnabod mae 'r enaid ya 
mwynhau. Dynion daearol, drwy ymgynghori aV~ 
cnawd, a feddyliant nacfellir adnabod Duw, ac nad 
yw 'r adnabyddiaeth o bono ond happufrwydd 
gwael. Ond ^ ni a wyddom ein bod o Dduw, ac 
«^ y mae 'r hoU fyd yn gorwcdd mewn drygioni :• 
*^ ac a wyddom ddyfcid Mab Duw, ac efe a roes ini 
^^ feddwl, fel yr adnabyddom yr hwn fydd gywir : 
it ac yr ydym yn y Cy wir hwnnw, fef yn ci fab e£ 
** lefu Grift ; hwn yw y gwir Dduw, a'r bywy* 
" tragywyddol (m).'* 

2. Ni bydd y <JfT^ frg^i* ^^ difudd yn y g;waith> 
bendigedig hwn. Dicbon y fiunt o*t uchelder hwnnw 
edrych 'nol ac ymlaen. Ac wrth ranmliaru y pe- 
tbeu a aeth heibio&V petheu a fyda yno, diammeub 
y cyfydynyrenaiddcdwydd, feddylieu anrhaethok 

ucheL 

(i) Dan. in..i5« (k) i Cor. xSii, S— »« 

|l^ . loan xtii* i% ^m) i loao y« 1 9, 2q» 



Pe!i11. Natur Gcrphwysfa V Saint. 15 

uchcl a pharchus am ei gyflwr y pryd hynnye Q 
ben y mynydd hwnnw gallwn edrych ar yr ania- 
Iwch ac ar wlad Canaan ar unwaith ; gallwn o'r 
nefoedd, edrych yn 61 ar y ddaear, ac ymJaen ar 
dragywyddol ogoniantj ac wrth ei cyd-bwyfo 

Siglhorianneu bam a deal), O fel y bydd i'r enaid 
mmu o lawenydd, a Ilefain allan, * ai dyma 'r 

* pwrcas drud ha phrynid a gwerth llai na gwaed 
«Crift? Pa ryfeddod! O fendigaid werth! O 

* fendigaid gariad dwyfol a ddaeth aV fath werth i 
*lawr7 Ai dyma ddiwedd credu? Ai dyma 

* ddiwedd cynhyrfiadeu 'r Yfpryd ? A chwythodd 
^ awelan gras fi i'r fath borthladd i Ai dyma 
« 'r He y denodd Crift fy yfpryd iddo ? O Iiyf- 
•rydol daith! O derfyn mwy hyfrydol! Ai ay-» 

* ma 'r gogoniant, y llefarai 'r ylgrytbur, ac v 

* pregethai gweinidogion gymmaint am dano ? Mi 

* wclaf fod yr efengyl yn newyddion dJ, newyddion. 

* heddwcn, ac o betheu da, ac o lawenydd mawr 

* i'r boll genhcdloedd ! A ddaeth fy ngalar fynlJyd^ 

* a'm rbMiad pendrift i hyn ? A ddaeth ?y ngweddlo,. 
•fy ngwilio a'm bofneu o drofeddu i hyn? A 
•ddaeth fy boll flindereu, profedigaetheu fatan^ 

* gwawd a dirmyg y byd i hyn ? — O gnawd gwael,. 

* paham *roedd mor wrthyn gennyt dderbyn y fath 
^ fendith a bon ! O enaid annheilwng, pa'm 'roedd 

* mor anhawdd gennyt ddyfod i'r fath 16 a hwn ? 

* A oedd dvledTwydd yn falch ? A oedd y byd yn 

* rby dda i w golii ? A oedd yn aQ:wydd gennyt 

* ymadael a'r cwbl, ymwadu a'r cwbl, a dioddlef 
^ unrhyw beth, i ddyfod yma ? A oedd amat pfit 

* marw, i ddyfod yma ? O galaa dwyllodrus, bu 

* agos iti fy nhwyllo i i'r flammeu tragy wyddol, a 

* phcri iipi golli *r gogoqiant hwn ! Onid yw 'n 

* g;'wilydd gennyt yr awr hon, fy enaid, iti ertoed 
' wandybio y cariad a*th ddygodd yma I Am iti 

* erioed wanhyderu ar flfyddlondcb dy Dduw, ac 
^ammcu ei gariad, pan y dylefit ^mmeu dy gariad 



l6 'Naiur Gorphwysfd V Sainf. Pen^ i, 

* dy hun yti unig ? Am iti erioed ddiffodd un o 
« gynhyrfiadeu 'r Yfpryd, na cham-ddeongli y rhag- 

* luniaetheu, a grwgnach am y fiyrdd a derfyn yn y 

* modd hyn? 'Nawr ti a weli 'n amlwg i'th Bnrnwr 

* dy achub wrth grofefi dy ddymuniadeu yn gyftal ac 

* wrth eu caniattau, wrth ddryllio dy galon yn 

* gyftal ac wrth ei rhwymo i fynu. Nid oes dim 
. * diolch iti, annheilwrig hunan> am y goron 21 

* dderbynniaift, ond i Dduw a'r Oen y bo 'r gogo- 

* niant byth.* 

3* Ond, O! mor llawn, nior anwyl, ac mor 
felus y mwynhad garu Duw. " Duw cariad yw, 
** a'r hwn fydd y^i aros mewn cariad, fydd'yn aros 
« yn Nuw^ a Duw ynddo yntef (n).'* Yma yr 
cnaid tlawd a gwynfan, O nad allwn garu Crift ya 
fwy \ Ottd yno, nid elll lai na 'i gkru ef. Ni wyddoft 
etto ond ychydig am ei hawddgarwch, am hynny 
y ceri ychydig: ond y pryd hynny, dy lygad a 
efFeithia dy galon, ac wrth edrych yn waftadol ar 
lendid a phrydferthwch, Crift, dy galon a fydd yn 
cirias o gariad atto fyth. Griji'nogion^ onid yw eich 
cariad yn ennynatto yma, wrth gofio am eich holl 
brofiadeu o'i gariad 'ef'? Onid yw cyipmwynaf- 
garwchMab Duw yn eich toddi, a'haul dwyfol 
ddaioni yn gwrefogi eich calonneu rhewllyd? Beth 
gan hynny a fyddwch, pan ddeloch i aros mewa 
cariad. ^, cbael j?ob peth ynddo ef yr hwn fydd oil 
yn oil ? Diamiheu f6d cariad yn waith ac yn wobr. 
Pa morr fawr y fr^ihr, fod Duw yn cariniattau ini 
d garu ef; a'chymmeryd ei gofleidio gan rai a fu yn 
cofjeidio pechod ac afl6ndid o'i flaeri ef. Ond mwy 
na hyn, efe a gSr gyntaf, ac a g^r f iloedd a 
weithieu yn fwy na ni. Griftion, byddi di, y pryd 
hynny, yn Uawn at yr ymyl o gariad, ond cir 
faint a fynnfech,- ti a gerir ddeng mil o weithieu yn 
fwy. A fu breichieu Mab Duw ar l^d ar y groes, 

ac 
(0) iloaniv. z6i 



PF.lf, I. Ncitur Gorphwysfa V Saint. VJ 

ac a wnaeth y way wfFon iFordd agored at ei galon ; 
ac oni bydd ei freichieu a'i fynwes yn agored iti 
yngogoniant ? A ddechreuodd ef garu o'th flaen di, 
ac a baid ef yno ? A garodd ef dydi, ei elyn ? dydi 
bechadur ? dydi ag oeddit yn ffieiddio dy hunan ? 
a'th arddelw, pan oeddit yn diarddclw dy hun ? Ac 
oni bydd iddo yivavj^m ddifefur dy gara di^ ei 
fiib ? dydi berflfeith fant ? dydi ag wyt mewn rhy w 
fcfiir yn dangos cariad am gariad ? Efe yr hwn a 
wylodd o dofturi, dros hen Jerufalem^ pan oedd ar 
fill diftryw, gyda pha gariad y Uawenycha efe dros 
Jerufalem newydd yn ei gogoniant? G?iftion, cred 
hyn, a myfyria arno, ti a gei *th gofleidio yn 
dragywyddol gan freichieu 'r cariad hwnnw a 
gyrraedd o dragywyddolcjeb i dragywyddoldeb— gan 
y cariad oedd yn Nuw, pan ddanfonodd fab ei 
gariad o'r nef i'r ddaear, o'r ddaear i'r groes, o'r 
groes i'r bSdd, o'rbedd i ogoniant— gan y cariad 
oedd Ynghrift pan ddioddefai newyn, a blinder, 
ei demptio, ei wawdio, ei ddirmygu a'i gernodio, 
poeri arno, ei groeftioelio a*i dry wanu ; gan y cariad 
oedd ynddo pan oedd yn ymprydio, yn gweddio, yn 
gwaedu ac yn marw ; *ie y caiiad hwn a'th gofleidia 
di yn dragywyddol.— A phan gyfarfyddo cariad 
perffeith dyn a chariad tra pherfFeith Duw, ni 
bylldant fel Jofepb a'i frodyr, yn wylo ar yddfeu eu 
gilydd ; eithr carant yno mewn llawn orfoledd, ac 
nid mewn wylofain; ond bydd udo ac wylofain 
drwy holl lys y cythreuliaid pan glywont y newydd 
fod brodyr Jofeph wedi dyfod, bod y faint wedi 
dyfod adref yn ddiangol i fynwes Crift, allan o 
gynraedd ufFern dros byth; ac nid oes yno y fath 
gariad ac oedd rhwng Dafydd^i Jonathan^ yn difFodd 
mewn trift alarnad, o hervs'ydd gorfod ymadael. 
Gwybydd hyn, gredadyn, . er dy gyflur tragyw-i 
yddol, OS y breichieu hynny uawaith a'th goflcidia- 
I'ant, ni ddichon pechod nag ufFern dy dynnu 

oddiyno 



1 8 IsTatur Gorpbwysfa V SalnU Pen. Ir 

oddiyno fyth. Nid yw'th gyfammod a chreadur 
anwadal, onda Duw; '^gyda'r hwn nid oes gyf- 
" newidiad, na chyfgod troedigacth (o)/' Ni 
char efe dydi, fel y ceraHl di ef, ar y ddae^r ; yn 
anfynych, yn oeraidd ; i fynu ac i lawr, Efe, yr 
hwn ni pheidiai ac ni leihaei ei gariad, ermaint dy 
elyniaeth, dy cfgeulufdra a'th wrthryfel ; a ddichon 
cf beidio a'th garu, pan i'th wnelo oil yn hawddgar ? 
Os gwnaeth Crift iti ei garu ef cnor nertbol, ag y 
gallit ofyn gwaethaf " gorthrymder, ipg, ymlid, 
" ncwyn, noethni, enbydrwydd, neu glcddyf, dy 
" wahanu oddiwrth gariad Crift (p) ?" pa faint 
mwy y bydd i Grift barhau yn ei gariad ? Yn wir^ 
ti a elii fod yn ddiogel, ^^ nad all nac angeu, nac 
^^ einioes, nac angylion, na thywyfogaetheu, na 
" meddianneu, na phetlieu prefennol, na phetheu 
^^ i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac un creadur 
** arali ein gwahanu ni oddiwrth gariad Duw, yr 
" hwn fydd yng Nghrift Jefu ein Harglwydd (q)." 
Weithian, rhyfeddwn gyda 'r Apoftol Paul^ ** beth 
** gan hynny a ddywedwn ni wrth y petbeu 
" hyn (r) ?" Mae'n rhaid y bydd cariad anfeidrol 
yn ddirgelwch byth i ddeall meidiol. Pa ryfeddod 
fed *^ angylidn yn chwennych edrych i'r dirgelwch 
" hwn (s) ?" Ac OS gwaith y feintieu yma yw ceifio 
" ymgyffred beth yw Jled^a hyd, a dy|fnder, ac 
*^ uchder cariad Crift, yr hwn fydd uwchlaw gwy- 
^ bodaeth (t);" rhaid yw mai mwynhado Dduw 
drwy gariad yw tragywyddpl orphwysfa 'r faint. 

4. Ac ni bydd llawenydd'y rhan leiaf o'r mwyn- 
had hwn. At lawenydd y mae 'r hoU betheu uchod 
yntueddu, ac ynddo y tcrfynant ; fefyr anrhaethol 
hyfrj'dwch a deimla 'r rhai dedwydd wrth ganfod^ 
aanabbd, caru, a chael eu cam gan Dduw* Dyma 
*r ** garreg wen, yr hon nid cdwyn neb, pn'd y* 

*• hwft 

(o) lago 1, 17. (p) Rhuf. viii. 35. (q-) Rhuf, viii. 3S. 
<r) Rhuf. viii, 31. \^) i Pe4r i« x*. (t) Eph.iii. 18, i%% 



PeK. I. Natter Gorpbwysfa^r ^alnt^ ■ 19 

" hwn fydd yn ei ikrbyn. (u)';" Diamtncu mai 
ilyma 'r " llawenydd na bydd dieithr gyfraitnog o 
" bono (w)." Holl ffyrdd trujaredd Crift adywys 
at, ac a derfyna yn llawenydd y faint. Bu Crift yn 
wylo, yn galaru ac yn dtoddef, fel y caent hwy 
lawenhau. Y mae efe yn danfon yr Y^pryd i lawr 
yn ddiddanydd iddynt ; yn ^mlhau addewidion, 
yn dadguddio y dedwyddwch a gant, ** fel y byddo 
*' eu llawenydd yn gyflawn (xj.'* Y mae efe yn 
agor iddynt flpynnon " o ddv^rfr bywkJl, fel na 
" fychedont yn dragywydd, eithr i fod ynddynt yn 
** tarddu i fywyd tragywyddol (y)-" Y mae efe 
yn eu cerydciu fel y rhoddo iddynt lonyddwch (z). 
Gwna yn ddyledfwydd arnynt " lawenhau yn yr 
" Ai^lwydd yn waftadol (a)," a gorchymmyn idd- 
ynt lawenhau. Nidyw ef byth yn eu dwyn i gyflwr 
xnor ifel, nad oes iddynt fwy o achos i lawenhau na 
thriftau. A ydyw 'r Arglwydd mor ofalus am cin 
diddanwch yma ? O, ^a beth a fydd y llawenydd 
hwnnw, pan fyddo 'r cnaid yn berffeith gymmwys 
1 lawenydd, a llawenydd yn barod gan Grift i*r 
enaid, yna ein gwaith yh dragywyddol fydd 11a wen- 
hau ! Mae*n debyg y bydd llawenydd y faint yn 
fwy na phoeneu 'r damncdigion, am na bydd eu 
y)oeneu hwynt ond poeneu creaduriaid, " a bara- 
** towyd i ddiafoi ac iV angylion (b) ;" ond ein 
llawenydd ni fydd 'Mlawenydd einHarglwydd(c)." 
Yr un gogoniant ac a roddodd y Tad i'r M^b, a 
roddodd y Mab i'r plant (d), " rhoddodd iddynt 
" eiftedd gydag ef ar ei orfeddfaingc, megis ac yr 
** eiftcddodd tfe gyda 'i Dad ar ei orfeddfaingc 
" ef (e)." Tydif enaid ilawd^ ac wyt yn gweddio 
am lawenydd, yn difgwyl am lawenydd, yn cwyno 

o ei&eu 

(u) Dad. ii. 17. (w) Diar. xiv. 10, (X) loan xvii. ai|- 
(y) loan iv. 14. (z) Salm xciv, la, 13. (a) Phil. iv. 4. 
{Jb) Matt. XXV. 41. ^c) Matt; xxv.ai. (d) loan ;svU, **• 
(c) Dad, jii. 2i» 



20 Natur Gorphwysfa V Saint. Pen. i. 

o eifieu llawcnydd, yn hiraethu am lawcnydd; ti a 
gei yno lawenydd Uawn, gymmaint ac a elli gynnal, 
mwy nag a ^ddyliaift erioed, nag a ddymunoid 
dy galon. Tan na ddelo 'r amfer, rhodia 'n fanol) 
gwilia 'n ddibaid, ac yna gad i Dduw fefur iti dy 
amfereu a'th raddeu o lawenydd, Nid hwyrach y 
bydd iddo ei gadw hyd nes byddo arnat fwy o 
eifieu. Gwell it' golli dy ddiddanwch na'th 
ddiogelwch. Pe byddit marw yn llawn o ofneu a 
thriflwch, ni bydd hynny ond dros funud, a byddant 
i gyd drofodd, a thcrfynant mewn Uawenydd anny- 
alladwy. Fel nad yw Uawenydd y rhagrithiwr, 
felly ni bydd ofneu 'r cyfiawn, ond dros funud awr. 
'' Ym modlonrwydd yr Arglwydd y mac bywyd, 
*' dros brydnawn yr crys wylofain, ac erbyn y boreu 
<« y bydd gorfoledd (f)." O hyfryd foreu ! Enaid 
tliaiwd, llwfr, pendrift, mor llawn o lawenydd a 
fyddit yn awr, pe clywit lef o'r nefoedd yn llcfaru 
wrthyt am gariad Duw, am faddeuant dy bechodeu, 
ag yn dy ficrhau o'th hawl i'r Uawenydd hwn ? Pa 
beth gan bynny a fydd dy lawenydd, pan elych i 
fewn i lawenydd dy Arglwydd ? Ti a fyddi yn y 
nefoedd yn gynt nag yr wyt yn meddwL 

5. Ac nid dy lawenydd di yn unig a fydd, eithr 
bydd [lawenydd yn y nefoedd o'th blegid di. A oes 
Uawenydd yn y nefoedd am dy droedigaeth, ac ai 
ni fydd dim am dy ogoneddiad? Oni bydd i'r angy* 
lion dy roefawu yno, a chydlawenychu am dy 
ddyfdd adref yn ddiangol ? — le, bydd yn Uawen 
gan Jefu Grift; canys ypryd hynny y ceiff ei amcan 
wrth ddioddef, a marw, pan gaffbm ni lawenhau^ 
** pan ddel efe iw ogoneddu yn y faint, ac i fod yn 
" rhyfeddol yn y rhai oil fy *n credu (g) ;" " pan 
*^ wel o lafur ei enaid, a'i ddiwallu (h)." Dyma 
gynhauaf Crift, y pryd y bydd iddo fedi fFrwyth ei 

lafur; 

(f) Job X3^ 5. Salm xxx« 5. (|;) s^Thef. i« io« 

(h) Efayliii. irt 



Pen, I. Natur Gorphvysfa V Saint. 2lc 

lafur; ac ni bydd edifar gjmddoam ei ddioddefaint, 
eithr a lawenycha am ei etifeddiaeth a bwrcafodd, 
a'i bobl a lawenychant ynddo yntef — le 'r I'^i. ei 
hua a lawenycha yn ein Uawenydd ni. O mor 
gyflym y cenfydd ef yn awr yr afradlon yn troi 
adref, ie, o hir bell ? fel y rh^d i'w gyferfod ? a 
chyda pha dofturi y fyrth ar ei wddf i'w gufanu, gan 
ci wifgo a*r wifg oreu, a rhoddi Riodrwy ar ei law, 
ac efgidieu am ei draed, gan ladd y llo pafgedig i 
fwyta, a bod yn llawen (i). Mae hwn yn wir yn 
gyfarfod dedwydd; etto nid yw on'd dim at y 
cofleidio^ a'r Uawenhau a fydd with gyfarfod yn y 
dydd mawr olaf. — Pa dragjrwyddol fabbath a fydd, 
pan fo holl waith prynedigaeth, fan£):eiddiad ac 
icchydwriaeth wedi ei Iwyr orphen, a'i berfFeithio 
am byth 1 '' Yr Arglwydd dy Dduw yn dy ganol di 
" fydd gadam : * efe a achub j efe a lawenycha o'th 
" bJegid ganlawenydd j efe a lonydda yn ei gariad, 
" efe a ymddigrifa ynnot dan ganu (k)." Da yhteu 
jgallwnni lawenychu yn ein Du\y ni gan lawcnydc^ 
a llonyddu yn ein cariad, ac yihddlgrifo ynddo ef 
dan ganu. 

Och ! prin y baidd fy nghalon gan arfwyd fyned - 
ymmlaen. Mi dybygwn glywed o honof lais yr 
Hollalluogyn dywedyd wrthyf, " pwy yw hwn fydd 
" yn tywyllu cyngor ag ymadroddion heb wybo- 
daeth (1) ?" Ondarbed dy was, O Arglwydd, Ni 
chwiliais i ddirgeloedd na ddatguddiwyd. Y mae 
'n flin gennyf rod fy neall mor dywyfl, fy meddy- 
lieu mor wael, fy ferchiadeu mpr farwaidd, fy 
iaith mor iflel ac mor anweddaidd i'r fath ogo - 
niant. Ni ddarfu i mi etto ond clywed a'm cluftieu ; 
0, gad i'th was dy ganfod di, a mwynhau y 
!lawenydd hwn, ac* yna y deallaf yn well, ac y . 
rhoddaf itiogoniant mwy ; bydd yn ffiaidd gennyf 
yr bynydwyf yn awr, ac ymadawaf a'lii holl am- 

mher- 

(j) Luc XV. 20—23. (k) Ze^. in. 17. (0 Job xxxvlii. 2. 



i2 Natur Gorphwysfa V Satnl. PjSN. I 

mherfFeftlirwydd hyn. " LJeferais yr hyn ni's 
" dealjais, petbeu rhy ryfedd^plj^ y rhai ni's gwy- 
*' ddwn (m)." *' Etto, credaiflK»Lliynny y llcferais 
" (n)/' Arglwydd, beth a elWBifgwyl gan Iwch, 
ond yfgafcder ? neu gan ly gredigaeth, ond halogiad ? 
Er mai fTrwyth fy llygredigactAjjw V gwendid a'r 
atnmharch hwn, etto V t3<i fydSpddiar dy allor di, 
a*r gwaitjii a orchymmynwyd geiihyt, Nid.edrychais 
i'th Arch^ ac ni cftynnais fy llart¥ atti, hebddot tu 
Golch ymaith y Uychwyniad hyn hefyd yngwaed 
yr Oen. Ammherffaith, neu^dys. a fydd ein 
gwafanaeth yma iti. O, derby^^le dy Wcntyn, 
** yr j'^ryd fydd jn barod, citnr y cnawd f}'dd 
« wan (o)." 



P E N. II. 

Y petheu mawrion a ragflaenant Orphwysfa V 
Saint. 

De^wyddwch crijiianogion^ drwy gaelffordd ttg^red i 
Banuhuys. T mai pedwar peth ^yn emvtdig yn 
parottoi W ffordd iddu i • Ymddang^Jiad gegoneddus 
Crj^i 2. 2> adgyjodied cyffredinoli 3. T fam 
ddvwiddaj \ 4* A cborenied y faint. 

NID yw'r ffordd i'r nefoedd yn awr mor 
gauedig ini, a phan oedd y ddeddf a melldith 
yn teyrnafu arnom. Gan hynny, "frodyr anwyl, 
*' gan fod ini fFordd newydd a bywiol, yr hon a 
" gyffegrodd Grid ini, trwy*r4lenn, fefeignawd 
** et\ trwy ba un gallwn nefau mewn Uawn hydcr 
«' ffydd, a niyncd ifewn i'r cyfiegr fanfldddiol- 

, " af 

(nO JctxKi.3, 5,6. (»)aCor,Jv, 13, (o)Matt,xxvi,4i, 



Pis, 2t ypefheu mawtlon a^ &c. 23 

** af (a) :'* a chan fod y cleddyf tanllyd wcdi ei 
iymmud ymaith, edrychwn ctto i mewn i Baradwys 
ein Duw : ac am y gwn mai nid ffrwyth gwahar- 
ddedig fydd ar bren y bywyd, eithr, da yw ei fvyyd, 
leg yogolwg Uygaid yfprydol, a phren dymunol 
i beri gwir ddoethineb ac happufrwydd; mi a 
gymmcraf, drwy gymAiorth yr Yfpryd, o'i ffrwyth 
ef, ac a roddaf i chwitheu yn 61 fy ngallu, fel y 
bwyttaoch. Y mae porth y deml hon yn dra 
^oneddus, acadwir, y porth prydferth. Dyma 
bedwar p£th fel pcdwar congl y porth, Dyma 
ddyfeMad ac ymddangofiad tra gogoneddus Mab />««;-— 
Ardderchog'waith Crift yn cyfodi ein cyrph oW llwch^ 
gan it eyjjylltu d*r enuid dracbefn — Trefn y fam 
ojhadwy afyddj He ceifF y faint yn gyiitaf eu cyhoe- 
ddi yn gyfiawn, ac yna gj'da Chrift, farnu y byd— 
Ac hefyd cu cororii yn barchus^ a derbyn y deyrnest, 

u Gellir yn gymmwys gyfrif, dyfodiadzc ymddan^ 
goftad Mab DutUy yn rhan o ogoniant ei bobl^ Er 
cu mwyn hwy y daeth i'r byd \ ddioddef, marw^ 
cyfodi, ac efgyn; ac ercu mwyn hwy y dychwel etto. 
A phan ddel, " efe a'u cymmcr hwy atto ei hun, 
** fel Uc y mae efe, y byddont hwytheu hefyd (b)." 
Ni ymadawodd y priod^b mewn digter ; nid aeth 
ymaiih gan fwriadu na ddychwelai attorn mwy; 
gadawodd ini arwyddton ddigon y daw etto. Mae 
gennym ei air, ei amrjrwiol addewidion, ei facra- 
menteu, y rhai {y ^n ** dangos ei farwolaeth oni 
^ ddeio (c) '/' rnoddcdd ini hefyd ei Yfpryd i'n 
cyferwyddo, i'n fandleiddio, a'n hyfforddi hyd oni 
ddychwelo. Yr ydym yn fynych yn derbyn 
arwvddion o'i gariad, i ^dangos ini nad yw efeyn 
ang^ofio ei addewidion, ha'i bobl. Yr ydym 
beunydd yn canfod arwyddion ei ddyfodiad, fel y 
rhagddangofodd ini, Giwelwn y " ffigyfbren a'i 
^ ddail yn*t(»'ri allan, am hynny y gwyddom fod 

IfL} Hcb. X. 19, 20, aa, (b) loan xW, 3, (c) i Cor. xi. z6» 



24 Tpetheu mawrion a P£N, 2, 

" yr haf yn agos (d),'* Er dweyd b'r byd rhod- 
refgar, " y mae fy arglwydd yn oedi dyfod (e) j" 
etto, " edryched y faint i fynu, canys y mae eu 
'' gwaredigaeth yn nefau (f;." Och! fy nghyd- 
grift'nogion, beth a wnaem ni, pe na ddychwdai 
ein Harglwydd? Ym mha gyflwr y byddem ni 
yma hebddo ef? Beth? eiA gadael ni ynghanol 
bleiddislid (g), ac ym mjfg llewod (h), achenhed- 
laeth gwiberod (i)^ a'n hianghofio yma ? A fu iddo 
ein prynu mor ddrud, ac yna ein gadael i bechu, 
dioddef, griddfan a-marw beunydd, ac ai ni ddych- 
wel attorn mwy ? Ni ddichon hynny fod. Ein 
Harglwydd a ddaw yn wir. — Pe na ddoi, byddai 
hynny, fel ein hymddygiad cywilyddiis ni tuag at 
Grift, pan gynhefom yn y byd, ni waeth gennym a 
ddelom yn agos atto ef, ond nid felly yr ymddwg 
Crift attom ni. Efe, yr hwn a ddaeth i ddioddef, . 
a ddaw yn ddiammeu i orfoleddu : yr hwn a ddaeth 
i'n pwrcafu, a ddaw yn ddi-ble i'n meddiannu. 
Ym mha le ynteu, y byddai ein gobaith ni ?. Beth a 
ddoi o'n ffydd ni, o'n gweddieu, ein dagreu, a'n 
difgwyliad ? Beth a dalai hoU amynedd y faint 
iddynt ? " Onid truanaf o'r holl ddynion ryddem 
" ni(k)?" Grift'nogion, a barodd Crift ini adael 
yr holl fyd, a'n gadael gan yr holl fyd ? gafaii 
pawb, a'n cafaii gan bawb ? a hyn olL er ei 
fwyn ef, fel y caem ef yn He pob peth ? Ac a 
fydd iddo ef, dybygwch chwi, yn ol y cwbl, ein 
gadael a'n gwadu ei hun ? Ym mhell y bo'r fath 
feddwl oddiwrth eio calonneu! — Ond paham na 
buafai efe yn aros gyda 'i bobi, pan oedd yma? 
Pa'm ? Oni orphennodd efe ei waith ar y ddaear ? 
Onid oedd raid iddo gymmeryd meddiant o ogoniant 
drofom ni ? Onid oedd raid iddo eiriol ar y T^d, 

dadleu 

(d) Matt. xxW. 32, (e) Matt, xxir* 48. (f) Luc xxi. 28. 
it) Matt. X, 16. (h) Salm Ivii* 4, (i) Matt, iii* 7. 

(k) 1 Cor. XY. 19. 



P£Nv 2% ragjlaenant Orphvjysfa V Saint. js 

dadleu ei ddioddefaint, ci Icnwi a*r Yfpryd i roddi 
ini, derbyn awdurdod, a daroftwng ei elynion ? Byn 
yw ein hamfer yma. Pe buafai i Grift aros ar y 
ddaear, beth a dalTai ini ei fwytihau dros ychydig 
ddyddieu, ac yna marw o honcrni? Mae ganddo 
fwy o'i amgylchyn y nefoedd, fef yfprydoeddamryw 
genhedlaetheu. Myn Crift ini fyw trwy fFydd, ac 
nid wrth olwg, 

O fy nghyd-gri/Tnogion^ pa fath ddiwmod a fydd 
hwnnw, pan ddelo 'r Arglwydd ei. hunan i'n ceifio 
ni, a fuom yn garcfaarorion gan bechod, gan bech* 
aduriaid, a chan y b^dd? Ni bydd hwn fd ei 
ddyfodiad cyntaf, mewn dirmyg a thiodi, i boeri 
amo, a'i gernodio a'i groe(hoelio. Ni ddaw, O 
fyd efgeulus! i'w ddibrifio a'i ddivftyru sennych 
mwy. £tto nid oedd ei ddyfodiaa cyntaf heb ei 
ogoniant. Os oedd raid i'r ilu nefpl, wrth gadw 
gwyl ei enedigaeth, glodfori Duw (1), gyda pha 
orfoledd y bydd i faint ac angylion yn y dydd olaf^ 
gyhoedd], ^^ gogoniant i Dduw, tangnefedd ac 
" ewyllys da i ddjrnion?" Os oedd raid i feren 
dywys dynion o eithafoedd y ddaear i ddyfod i 
addoli plentyn yn y prefeb (m), pa faint mwy y 
gwna gogoniant ei ail ddyfodiad i'r hoU fyd addef 
ei benllywodraeth ? Os gwaeddafant, Hofannah, 
pan oedd yr lefu yn marchogaeth ar aflyn tua Je^ 
rufalem (n), pa ogoniant a roddir iddo pan ddelo ar 
gymmyleu*r nef tua Chaerfalem newydd ? Os, pan 
oedd mewn agwedd gwls (o), y gwaeddent, ^< pa 
" ryw un yw hwn, y mae y gwyntocdd hefyd a'r 
" mor yn ufiiddhau iddo ? (p)" 6eth a ddywedant 
hwy pan welont ef yn dyfod yn ei ogoniant, a*r ne- 
foedd a'r ddaear yn ufiiddhau iddo? ^^ Yna y 
** ^ara hoU Iwytheu 'r ddaear (q)." Cymmwys 
iV annuwiol feddwl a llefaru am y dydd hwnnw, 
C gyda 

(1) Lucii. 13, 14. (m) Matt.ii. a. (n) Matt, xxi.* j- 9, 
^o) Phil/ii. 7. (p) Matt. vm.»7. (q) Matt. xxiv. 30. 



26 Tpetheumawriona ^VEti. q^ 

'gyda braw a dyGhryi>, ond nid cymmwys^ Vt ere* 
dadyn. A iydd iV annuwiol ei ganfod, a llcfainj 
*- Daccw efe, yr hwn y darfu imi e%euIufo ei waed, 

* gwrthod ei ras, dibrifio ei gyngor, a gwrthwynebu 

* ei lywodraeth !' Ac oni bydd i'r feint ^aeddi gyda 
Hawenydd mawr iawn^ * daccw efe, yr hwn a*n 

* carodd a chariad tragywyddol, a'n piynodd a'i 

* wa^d, a'n fanfteiddiodd a'i Yfpryd, rhoefom ein 
' hyder amo, ac ni bu edifar ini, difgwyliafom yn 

* hir wrtho, ac ni a welwn yn awr, na bu ini ddif. 
« gwyl yn ofer ! O, lygredd i»elldigedig ! a fynnai 

* ini droi at y byd, a phetheu prefennol, gan 
« ddywedyd, « pa ham y difgwyliwn wrihyr Ar- 

* glwydd mwy (r)?" Gwelwn yn awr, mai gwyn 
' eu byd, y rhai oil a ddifgwyliant wrtho (s) !' Wei- 
thian, grift'nogion, Ucfwn ar i fynu o'n calon, 
*' Arglwydd, deued dy deymas, y mae 'r Yfpryd 
^ a'r briod-ferch yn dywedyd, tyred, a'r hwn fydd 
" yn clywed, ac yn darllen, dyweded, tyred;" ein 
Harglwydd ei hunan addywaid, ** yn wir yr wyf 
" yn dyfod ar frys. Amen, yn wir, tyred Arglw- 
« ydd lefu (t).'* ■ 

2. Peth arall ac fydd yn tywys i Baradwys yw, 
ardderchog waith Crift yn cyfodi ein cyrph oW Ihoch^ 
gan eu cyjffylltu a* r enaid drachefn^ Rhyfeddol efFaith 
gallu a chariad anfeidrol yw hyn ! Rhyfeddol yn 
wir, medd angrhediniacth, os gwir y w. Beth / a 
fydd i'r holl efgyrn gwafgaredig a'r llwch hyn ddy- 
fod yn ddyn byw? — Gadewch imi ddadleu yn 
barchus dros Dduw, o blaid y gallu hwnnw, ar ba 
un yr wyf yn hyderu am adgyfodiad o feirw. Beth 
fydd yn cynnal corph dirfawr y ddaear? Beth fydd 
yn gofod terfyneu i ddyfroedd tymmheftlog y mo- 
roedd mawrion ? O b'le mae trai a Uanw 'r mot ? 
Pa. fawl gwaith mwy na'r holl ddaear yw *r corph 
tanllyd fry, yr haul ? Onid yw mor hawdd cyfodi 
y meirw, a chreu^r ncfoedd a'r ddaear o ddim ? — - 

Nag 

X Bren vi, 33, (s) Efa/ xxx, x8. (t) Dad. xxii j| ac 



Pen. 4. ragfiaenant Orphwysfa V Saint. 27 

Nag edrychwch ar gyrph meirw, ar Iwch, ac an- 
hawfdra, eithr, edrychwch ar yr addewidion, a 
fiyddlondeb yr hwn a addawodd. Rhoddwch yn 
foddlon y cyrph hyn iV bedd, ni chant aros yno 'n 
hir. Gorweddwn i Jawr mewn heddwch, a gor- 
phwyfwn ; ni bydd hon yn nos dragywyddol, na 
chwfg diddiwedd. Os rhoddi heibio 'th gorph 
'rwyt yn ei ofni, nid yw hyn, ond fel y cafFech 
gorph gwell (u). Os dy droi dros y 4rws 'rwyt yn 
ei ofni, cofia, " os dy ddaearol dy o'r babell hon a 
" ddattodir, fod iti adeiliad gan Dduw, fef ty, nid 
** o waith Haw, tragywyddol yn'y nefoedd (w)." 
Dyro i lawr yn llawen, y talp hwn o lygredigaeth, 
ti a gci, yn ddiammeu, ei dderbyn ef drachefii yn 
gorph nefol ac yfprydol. Er iti ei roddi i lawr 
mewn ammharch, ti a'icei ef mewn gogoniant. Er 
iti ymadael ag ef mewn gwendid, e gyfodir mewn 
nerth, " mewn moment, ar d'rawiad IJygad, wrth 
" yr udgorn diweddaf, canys )T udgorn a gan, a'f 
" meirw a gyfodir yn anllygredig, a ninneu a 
" newidir (x). Y meirw Ynghrift, a gyfodant yn 
" gyntaf. Yna, y rhai by w, y rhai a adawyd, a 
^ gippir i fynu g)'da hwynt, yn y cymmyleu i gyf- 
" arfod a'r Arglwydd yn yrawyr (y), *' Gorfoledda 
'nawr, O griftion^ yn yi; addewidion hyn, ti a gei 
ar fyrr orfoleddu yn y cyflawniad o ' honynt. 
** Dyma 'r dydd a wna yr Arglwydd, gorfo- 
" leddwn a llawenychwn ynddo (2).'* Y bedd na 
allai gadw ein Harglwydd, ni all ein cadw ninneu. 
Efe a gyfododd er ein mwyn ni ; aV un gallu a'n 
cyfyd ninneu, "canys, os ydym yn credu farw lefu, 
" a'i adgyfodi, felly y rhai a hunafant yn yr lefu, a 
" ddwg Duw gydag ef (a)." Nagedrychwn byth 
ar y bedd, cithr edrychwn ar yr adgyfodiad tu draw 
i'r bedd. le, ^^ byddwn Ccr, a diymmod, a he- 
" lacthion yngwaith yr Arglwyddj^a ni yn gwybod, 
C 2 " nad 

(a) a Cor. v 4. (w) a Cov, v. i. (x) 1 Cor. xy.4J--44* 5»* 
(y) I Thtf. W 16, 17, Cz) Salm cxviU, 44. (a) i ^ ^cf. iv. li 



28 T petbeu mawrion a Pe!^. 2.- 

" nad yw ein Uafur niyn ofer yn yr Arglwydd (b)/' 
3. Yn y fFoidd i orphwysfa 'r Saint, mzt*xfarn 
fawr ddiwcddaf, lie cant hwy yn gyntaf eu cyhoeddi 
yn^yfiawn^ ac yna gyda Chrtft^farnu V hyd. Rhaid 
i bawb, hdn ac icuangc, o bob cyflyrcu a chenhed- 
laetheu, a fu erioed er y greadigaeth hyd y dydd 
hwnnw, ddyfod yno i dderbyn eu barn. ' O oma« 
dwy! O orfoleddus ddydd! Ofhadwy iV rhai 
a anghofiafant ddyfodiad eu Harglwydd ! Gpifo- 
leddus i'r faint, oedd yn gobeithio, ac yn difgwyl 
gweled y dydd hwnnw 1 Dydd, ym mha un y ceilBT 
y byd vveled daioni a thofter Duw; i'r rhai coll- 
ecfig, tofter, eithr, i'w etholedigion, daioni (c), 
Rhaid i bob un roddi cyfrif o'i oruchv^yliaeth (d). 
Rhaid cyfrif am bob talent o amfer, iechyd, fynwyr, 
- trugareddeu, cyftuddieu ; rhaid atteb am bechodeu 
ieueng6tid a aeth yn anghof ; a'n pechodeu dirgel a 
wneir oil yn amlwg, ger bron dynion ac angylion. 
Ceiff yr annuwiolion oil weled yr Arglwydd lefu 
'nol iddynt ei efgeulufo ef, anufuddhau ei air, 
ammherchi ei weinidogion, cafau ei weiGon, yn 
awr yn eiftedd ar ei orfeddfaingc i*w barnu hwynt, 
Eu cydwybodeu eu hunain a^waeddant i'w herbyn, 
gan ddwyn i'w cof eu hoU gamweddeu. I b'le y 
try y pechadur truenus ei wyneb ? Pwy a ddichon 
ddychymmyg pa mor ddychrynllyd fydd meddyli- 
eu ei galon ? Ni ddichon y byd ei gynnorthwyo yn 
iwr, ni ddichon ei h^n gymdeithion, ni.ddichon ac 
ni fyn y faint, ni ddichon neb ond yr ArgJwy<U 
lefu ; ond dyna 'r trueni ; ni fyn efe. Bu amfer, 
bechadur, pan y ipynnai Crift, ond ni fynnit tij 
ond yn awr, 'rwyt ti yn ceifio, ac ynteu yn pallu, 
Ofer iti " lefain ar y mynyddoedd a'r creigieu, 
" fyrthiwch arnaf, a chuddiwch fi o i^ydd jnr hwn 
^ fydd yn eiftedd ar yr orfeddfaingc (e)," am fod. 
Arglwydd y mynyddoedd a'r creigieu yn elyn iti, 
ar lais pa un y gwrandaWant, ad nid ar dy lais di* 
(b) 1 Cor. XV, 58 (c)Rhuf.xi. »2, (d) Lucxvi.z.{e)Dad,vi.i6» 



Pen, 2. ragflaenant Orphwysfa *r Saint. 29 

" Yr ydwyf fi, gan hynny, yn gorchymmyn gcf 
" bron Duw, a'r Arglwyad lefu Grift, yr hwn a 
" fama y by w a'r meirw, yn ei ymddangofiad a*i 
** deymas (£)," yftyria 'n ddifrifpl y petbeu hyn, a 
myfyria amynt. 

Ond paham yr wyt ti )m crynu^ O enaidgrafol 
gojiyngedig ? Os na chollai Duw un Noah yn y diluw 
mawr, os na adawai un Lot yn Sodom^ nage, os na 
allai wneuthur dim, nes ei fyned allan ; a fydd i'r 
Duw hwn dy angboiio di yn nydd y farn ? Na fydd, 
" Yr Arglwydd a fedr wared y rhai duwiol rhag 
'« profedigaeth, a chadw y rhai anghyfiawn i ddy4d 
*' y farn i'w poeni (g)." Medr wneuthur yr un 
dydd, y dychryn mwyaf i'w elynion, aV Uawenydd 
mwyar i'w bobl. "Kid oes dim daranedigaeth i'r 
** rhai fy* yng Nghrift Icfu, y rbai ilydd yn rhodio 
" nid yn 61 y cnawd, cithr yn 61 yr 1 fpryd. Pwy 
** a rydd ddim yn crbyn ctholedigion Duw ?" A 
rydd y ddeddf ddim ? Na wna, " canys, deddf Yf- 
** pryd y bywyd yng Nghrift lefu a'n rhyddhaodd 
, « oddiwrth ddeddf pechod a marwolacth," A rydd 
cydwYbo4 ddim ? Naddyry. "Ymae'r Yfpryd 
**ei hunan yn cyd-dyftiolaethu a'u hyfprydoedd 
** hwynt, eu bod yn Want i Dduw. Duw yw *r 
**hwn fydd yn cyfiawnhau, pwy yw V hwn 
fydd yn damnio (h) f" . Os nad yw ein barn-. 
wr yn ein condemnio, pwy a ddichon ? Yr hwn 
a ddywedodd wrth y wraig odjnebus, " oni chon- 
** demniodd neb di ? nid wyf finneu yn dy goa- 
** demnio di (i),*- a^dyweid wrthym ni, yn fFydd- 
lo'nach na Phcdr wrtho ef, pe gwadai, neu pc con- 
demniai pawb di, "ni'thwadaf ddim (k).'* Gan 
iti *m " cyfFefu i "yngwydd dynion, minneu ^'th 
** gyfFefaf di yngwydd fy Nhad, yr hwn fydd yn y 
^* nefocdd (1).'* 

C3 P- 

(0 z Dim, iv, 1. (g^ a Pedr ii. 9. (h) Rhuf. vui. i, 2, 16 , 33. 34« 
(i) loan viii. 10, ii, (k) Matt. xxvi. 34^ 35 W ^^"' ^ " ^'^* 



3Q T petbeu tnawrion a Pen. a» 

Pa lawenydd annrhaethol yw ini, mai ein Har- 
glwydd anwyl, yr hwn ^ gar em heneidicu, ac a 
gerir gan ein heneidieu, a fydd ein barnwr! A 
ofna gwr ei famu gan ei gyfaill anwylaf ? neu 
wraig, gan ei phriod? Griftion, a ddaeth Crift i 
lawr o'r nefoedd i ddioddef, i wylo, i waedu a 
many drofot ti? ac a fydd iddo ef yn awr dy 
ddamnio di ? A gymmerodd ef ei farnu, ei gon- 
demnio a'i groeflioelio yn dy le di,. ac a fydd idda 
cf ei hun dy gondemnio di ? A fu iddoef dy brynu,. 
dy adgenhedlu, dy fanfteiddio a'th gadw, ac a fydd 
iddo ef yn 61 y cwbJ, dy ddinyftrio di ? Wele 
ynteu, bydded dychryn y dydd hwnnw byth'mor 
fawr, diammeu y gwared yr Arglwydd ei bobi rhag 
niweid. \^ryncd y cythreuliaid rhag y dydd hwnnw j 
cryned yr annuwiolion hefyd j ond holl bobl Dduw 
a lammant o lawenydd. Diammeu y gwna teimlad 
o'n trugaredd a'n happufrwydd ini ryiEwldu yn ddir-. 
faWr, wrth ganfod y rhan fwyaf o'r byd yn ilewygu 
gan ofn, a ninneu yn gorfoleddu o lawenydd ; wrth 
glywcd eu barnu hwynt i'r flammeu tragywyddol, 
a'n cyhoeddi ninneu yn etiifeddion y dejnrnasi wrth 
weled ein cymmydogion, oedd yn byw yn yr un 
dre, yn dyfod i*r un gyn'lleidfa, yn trigo yn yr un 
ty, ac oeddynt ym mgrn y byd, yn fwy anrhyde- 
ddus na ni, yn cad eu danfon yn awr oddiwrthym 
dros byth^ gan Dduw, chwiliwr calonneu. Hyn, 
yngbyd ag ardderchawgrwydd a dychryndod y dydd 
hwnnw a ddarlunir ya dra rhagorol gan yr apoftol : 
'* Cyfiawn yw ger bron Duw dalu cyftudd i*r thai 
" fydd yn eich cyftuddio chf.i ; ac i chwitheu 
** y rhai a gyftuddir, efmwythdra gyda ni, yn 
*' ymddangofiad yr Arglwydd lefu o'r nef, gyd 
" a'i angylion nerthol, a than fflamHyd^ gan roddi 
*' dial i'r fawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt 
*'yn ufuddhaii iefengyl^ein Harglwydd lefu Grift, 

" y rhai 



Pin* a. ragfiaenant Orphwysfa V Saint. 31 

** y rhai a'i ddioddefant yn gofpedigaeth, ddinyftr 
** tragywyddol oddi ger bron yr Arglwydd, ac otldi- 
" with ogoniant ei gadernid efj pan ddel efe i*w 
" ogoneddu yn ei faint, ac i fod yn rhyfeddol yn y 
" rhai oil fy'n credu (m)." 

A mwy na hyn, byddwn inor belled oddiwrth 
ddychrjTiu rhajg y farn hohno, ac y cawn fod ein 
hunain yn farnwyr. Cymmer Crift ei bobl, tel pe 
bai, .mewn awdurdod gydag ef, eifteddant 2^ chan- 
molant ei.fam gyfiawn ef ; " oni wyddocli chwi y 
*' bama y faint y byd ? nage, oni wyddoch chwi y 
^ barnwn ni angylion (n) ?*' Oni buafai i Grift ei 
hunan ddywedya hyn, buafai yn rhyfyg ini ei 
^dywedyd^ ac nid allafem byth gredu fod ini y 
fath orucnafiaeth. Hyd yn oed Enoc y feithfed o 
Addaj a brophwydodd am hyn, ean ddywedyd, 
** wele, y mae 'r Arglwydd yn dyfod gyda myr- 
^ ddiwn o'i faint, i wneuthur bam yn erbyn pawb, 
'^ ac i Iwyr argyhoeddi yr holl i:ai annuwtol o ho« 
^ nynt^ am holl weithredoedd eu hannuwioldeb 
•* y riiai a wnaethant hwy yn annuwiol^ ac^m yr 
^ fadl eirieu caledion, y rhai a lefarodd pechaduriaid 
•* annuwiol yn ei erbyn ef (o)." Fel hyn ^ ^in- 
ihydeddir y faint, ^' a rhai cyfiawn a lywodraeti.a 
^ ym moreu *r adgyfodiad (p). O na bai 'r byd 
" eigeuius yn ddoeth, na ddeallent hyn, nad yfty- 
" rient eu diwedd (q) !'* O na byddent yn awr o'r 
un meddwl ac y byddant pan welont y 'f nefoedd yn 
" myned heilno gyda thwrwf, a'r aefnyddicu gan 
** wir wres yn toddi, a'r ddaear a'r gwaith a tyddo 
** ynddi yn llofgi," pan fyddo 'r cwbl ar dan 
oddeuta eu clullieu, a phob daearol ogoniant yn 
diflannu ; '' canys y nefoedd a'r ddaear fy ' yr awr 
** hon,* ydynt trwy yr un gair wedi eu rhoddi i 
** gadw i d^n,, erbyn dydd y farn, a diftryw yr an- 
C 4 " wir 

(m) »Thef.i.6— xo. (n) iCor.vla. s- (o) J^^« i4i ^S* 
(p) Saim xlix. 14, (q) Deut.xxx.i. '^5. 



32 T petheu mawrion a p£N. 2. 

" wir ddynion. A chan fod yn rhaid i hyn i gyd 
" ymoUwngj pa ryw fath ddynion a ddylech chwi 
" fod, mewn fanfteidd ymarweddiad a duwioldeb ; 
** yn di%wyl ac yn bryfio at ddyfodiad dydd Duw, 
** yn yr hwn y nefoedd gan lofgi a ymoUyngant, a'r 
** defnyddieu gan wir wrSs a doddant (r).** 

4. Y parottoad diweddaf i orphwysfa 'r faint, 
fydd eu coroniad parchus, a derby n honynt y dtyrnas. 
Canys, yn gymmaint a chad o Grift eu pen, ei 
eneinio yn frenhin ac yn ofFeiriad, felly ci bobl dano 
cf " a wneir i Dduw yn frenhinoedd ac yn ofFeiriaid 
" i deyrnafu ac i glodfori yn dragywydd (s). Coron 
** cyfiawnder a gadwyd iddynt, a rydd yr Arglwydd 
** y barnwr cyfiawn iddynt yn y dydd hwnnw (t). 
" Buont ffyddlon hyd angeu, ac efc a rydd iddynt 
" goron y bywyd (u)," ac yn ul v defnydd a wnae- 
thant o'u talenteu yma, y byda helaethrwydd eu 
tcymas a'u parch frj (w). Ni anrhydeddir hwynt 
a gwig enwcu, ond a gwir Ivwodraeth. " Rhydd 
** Crift iddynt eiftedd gydag ef ar^ci orfedd* 
** faingc (x), ac a rvrdd iddynt awdurdod ar y ccn- 
** hedloedd, fel y dcrbynniodd ynteu gan Ci did j 
" ac efe a rydd iddynt y fcren foreu ,(v)." Ein 
Harglwydd ei hunan a'u dyry mewn mcddiant o*r 
nefoedd, gan eu canmol fel hyn, ^* da, wis da a 
" ffyddlon, buoft ffyddlon ar ychydig, mi a'th 
*♦ ofodaf ar lawer : dos i mewn i lawenydd dy Ar- 
« glwydd (z)." 

Yna efe a*u gefyd hwynt ar yr Qrfeddfaingc^ gan 
lefaru wrthynt yn y mudd cyffurlawn hyn, " deuwch 
** chwi fendigedigion fy Nhid, etifeddwch y deyr- 
" nas a barottowyd i chwi er feiliad y byd (a)." 
Pob gair fydd yn llawn bywyd a llawenydd! — 
DetiUfch — dyma ddal allan y deyrnwialen aur, fel y 

galloin 

(r) 2 Pedr iii. 7— xo. (s) Dad. v. lo, (t) a Dim. iv. 8« 
(u) Dad.ii. 10. (w) Matt. xxv. 21, 23* (x) Dvl.iii* 2X« 
(y) Dad, ii, a6— 28, (2) Matt, xxv, 23, (a) Matt. xxv. 32% 



Pen. 2. ragflaenant Orpbwysfa V Soint. 33 

Eflom neflau yn hyderus i'r gogpniant hwn* 
euwch mor agos ag y mynnoch, nag ofnwch farn 
y Bethjhemiaidy am fod y gelyniaeth wedi ei Iwyr 
ddirymmu (b). Nid yw hwny.fath ddowchzg a 
fyddem ni arferol o glywed, '' deuwch, cyfodwch 
^ cich croes a chanlynwch fi (c) ;^' yr oedd hynny 
yn felus, etto melufach o lawer y w hyn. — Chwifen^ 
digedigion — Bendigedig yn wir, pan to Duw yn dy- 
wcdyd mai bendigedig ydym ! Er i'r byd ein cyfrif 
yn felldigedig, a ninneu yn barod i gyfrif ein hu- 
nain felly, etto, diammeu mai bendigedig fydd yr 
bwn a fendithio Duw, ac ni thry neb ei fendith ef 
yn 61 (d). — G/7«j(yA%tf^— Bendigedig ynghariad 
y Tid, yn gyftal ag ynghariad y Mab, am mai UN 
ydynt (e). Dangoiodd y Tid ei gariad, drwy eu 
nethol, drwy eu rhoddi i Grift, drwy roddi Crift 
iddynt hwy, a thrwy eu derby n yng Nghrift. 
Dangofodd y M3b ei gariad, drwy ddyfod i 1 .wr 
oV nefoedd i'r ddaear i wifgo cnawd, a myned yn 
fechniydd droftynt, a thalu "eu holl ddyled ; drwy 
eu prynu a'i wertbfawr waed ar y groes, a thrwy 
ciriol troftynt yn y nefoedd. — Etifeddwch^^\d 
caethweifion mwyaeh, na gweifion yn unig, na 
phlant dan oed \ eithr plant yn rhagori ar weifion 
mewn meddianneu yn gyftal ac enweu (f) ; am ein 
bod yn awr yn " etiteddion y deymas (g) \ a chyd- 
etifeddiona Chrift (h)/'— r ^/^yrw^j— Beth, dim 
Uai na'r deymas? Yn wir, bod yn Frenhin y bren- 
hinoedd, ac yn Arglwydd yr arglwyddi fydd ditl 
priodol i'r Arglwydd yn unig ; eithr bod yn fren- 
binoedd a theyrnafu gyd ag ef, a roddir i ni (i). 
Mac mwynhad o'r deymas hon fel goleuni 'r haul, 
pob un yn cael y cwbl, ac nid yw rhan eraill ddim 
yn llai* — A barottowyd i chtvi — Duw fydd Jipha yn 
C 5 gyftal 

(b) Eph. n« 15. (c^ Matt. Xvi. 24. (d) Num. xxVu 6« xxlii. ao. 
(e) loan X. 30. (f) GaL iv. 1—7, (g) lago iu 5* 
(h) Rhof, Yuu It* CO r)ad.xix« 16, 2^6» 



3+ ^ Godidawgnvydd gorphwysfa V Saint. Pe K. Jr 

gyftal ag Omega ein dedwyddwch. Cariad tragjr- 
vryddol a ofododd y fylfaea. Parottodd y deyrnas i 
ni, ac yna parottodd ni i'r deyrnas. Oddiwrth 
gyngor ac arfaeth Duw y tardd hyn oil ; aV hyn a 
arfaethwyd gan y Tad, a gyflawnwyd gan y Mab. 
— / chwi — Nid i chwi, yr holl fyd, ekhr i chwi 
yr holl gredinwyr, nid yn unig i gredinwyr yn 
^fFredinol, eithr i bobcredadyn ynberfonol. — JSr 
feiliady byd — Nid er pan wnaethpwyd yr addewid i 
Jddoy eithr er Tragywyddoldeb. 

Weithian, nyni a werfom y criftion yn myned 
3m iach. ac yn ddiangol i mewn i Baradwys^ ac yn 
cael ei ddwyn yn anrhydeddus i'w brphwysfa— Ga- 
dewch ini yn y bennod neflaf gj'mmeryd golwg ar 
y trigfanneu hynny, gan yftyried eu breintieu, ac 
edrych a oes y fath pgoniant a'r gogoniant hwn. 



- PEN. III. 

Godidawgrwydd gorphwysfa 'r Saint. 

Rbagoriaeiheu gorphwysfa V faint a enwir. I. Pfy>» 
niad y pwrcQS ydyw* 2» Khad rodd. 3. Arfedr 
y faint. 4. Cymdeithas a faint ac angylion* 5. El 
iunvenydd a dardd, oddiwrth Dduw ei hun yn ddi* 
' J^yf^'^^g* 6. Byddmewn town hryd. 7. Th gyf- 
' ^"^^^ddas. 8. Tn berffeith^ heb becbod na dioddefaint. 
9. Jlcyn dragywyddoL 

GADE WCH ini fyned ychydig yn n^s, i wcled 
pa odidawgrwydd ym mhellach fydd yn yr 
orphwysfe bon. Yr Arglwydd a*n. cuddio ya 
a^nneu 'r graig, ac a danno drofom ni ddwylaw ei 
diWonriSy tra neihaom i gymmeryd yr olwg hoa! 
Yf orphwysfa hon fydd ragorol, am ei bod— j^/i 
Iryniad y j/i\ir<as'^-^ rhad ridd-^yn bertbynalfr faint 



Pen. J. GodidawgrwyJa gorpbioysfa V Saint, 35 

— y« gyfitllach a faint ac angylion^'^tXXo^ yn derhyn ei 
llawenydd oddiwrth Dduw yn ddiiyfrwng'^'as: am y 
bydd yn orpbwysfa mewh iawn bryd^^yn gyfaddas-^ 
yn berffiith~-2iQ yn dragywyddoL 

I. Anrhydedd tra neillduol i orphwysfa 'r faint 
yw, ei galw yn bryniad y pwrcas (a), h. v. fFrwyth 
gwaed Mab Duw, ie, flfrwyth pennaf ei farwolaeth. 
Cariad mwy na hwn, nid oes, fef marw dros y rhai 
agarodd efe. Cawn aros fry gcrbron ein Prynwr 
hwn a fyllu arno fyth ; cawiTy teimlad mwyaf by- 
wiol 0*1 gariad; a'i farwolaeth nid a fyth yn anghof. 
Pa mor llawn o lawenydd didrai fydd ein henei- 
dieu, wrth gofio mai yn ffrydieu y gwaed hwn y 
nofiafom i'r nefoedd, er gwaethaf frais y byd, 
rhwydeu fatan, hudoliaetheu 'r cnawd, melldith y 
ddeddf, digofaint Duw digllon, cyhuddiadeu cyd- 
wybod euog, a phoenus ofneu angrhediniaeth, a 
dyfod o'r diwedd yn ddiangol i brefennoldeb Duw. 
Crift a lefa arnom yn awr, " onid gwaeth gennych 
" chwi y fEarddolion oil? gwelwch ac edrychwclt 
« a oes y fathofid a'm gofid i (b).'' Prin y gwran- 
dawn ar e; wylofain, a phrin y trown i cdrych ar 
ei glwyfeu; oniiyno^ ein perffeith eneldiep a deim- 
lant, ac a ennynnant o gariad am gariad. Gyda 
pha ryfeddod, parch a llawenydd y bydd i wared i- . 
gion yr Arglwydd, fyllu ar eu Prynwr bendigediiz; 
yn dragywyddol ? Ar y Prynwr, y pris, a'r pwr^s? 
Ac ni bydd golwg ar archollion ei gariad glwyfoi?frr 
heneidieu, eithr a fydd iddynt yn feddyginiaeth 
fyth. Efe, yr hwn ar y gair cyhtaf, 'nol ei adgy- 
fodiad, a ddy\?edodd wrth bechadur mawr, " O 
" wraigj pa ham yr wyt ti yn wylo (c) F* a fcdr 
gynnhyrfu ynnbm gariad a llawenydd^ heb un 
cwmmwl o ariftwch, na fFrwd o ddagreu. Pe pry- 
nid dim afeddom a gwaed ein cyfaiil anwylaf, mor 
wcrthfawr y cyfrifem hwnnw? Pe rhbddai cyfaiil 
C 6 wrth 

(a) Eplu i. 14. (b) GaUr». \. la. (c) loaa xx. ,5. 



36 Godidawgrwyddgorphwysfa*r Saint. Pen. 3. 

wrth farw ini wyfti o'i gariad, morofalusy cadwcm 
hwnnw? ac a*i cofiem ynteu yn waftadol wrth 
weled hwn, fel pe bai ei enw arno. Ac oni bydd 
i waed a marwalaeth ein Harglwydd felyfu ein 
mwynhad o ogoniant byth ! Megis ag yr ym yn 
Ygnfcnnu pris ein heiddo amynt j felly gadewch ini 
•fgrifennu ar ein cyfiawnder a*n gogoniant y pris 
hwn, gwerthfawr waed Criji. Ei ddioddefaint ef a 
wnaeth iawn i*r cyfiawnder oedd yn galw am waed ; 
. Crift a ddygodd faich ei bobl, ac efe a'u hadfer i'r 
bywyd a gollafant, ac i'r happufrwydd y fyrthiafant 
©ddiwrtho. Gwaith prynedigaeth Crift, a roddodd 
y fath fodlonrwydd i'r Tad, ag y rhoddodd y Tid 
i Grift awdurdod i dderchafu ei rai etholedig, a'u 
gogoneddu a'r gogoniant a dderbyniodd ei hun, a'r 
cwbl, yn 61 ei fodlonrwydd ei hun, ac yn 61 cyng- 
or^ei ewyllys ei hun (d). 

2. Perl arall ynghoron y faint yw, mac rhad rbodd 
ydyw. Crift a'iprynodd yn ddrud, ond a'i rhoddodd 
•yn rhid ini ! Pan oedd Crift i brynu, ni thalai arian 
acaur ddim yh y byd, ac nid oedd gweddieu a 
dagreu yn ddigon, na dim arall ond ei waed: etto 
derbyn yn unig yw ein pryniad ni, ie, derbyn yn 
rhad, " heb arian ac heb werth (f)." Nid yw diolch 
am bardwn rhad, ddim iawn am drofeddii na tha- 
liad o ddyled. Wele yma bob peth yn rhSd. Y 
Tad yn rhoddi V Mib yn rhid; y Mib yn rhoddi 
ei fywyd yn rhad j Duw yn derbyn yn rhwydd y 
ffordd hon o daliad, pan y gallafai ofyn y dyledwyrj 
y Tad a'r Mib yn cynnyg ini yn rhid y bywyd a 
bwrcafwyd ; ac yn danfoneu Hyfpryd yn rhad i'n 
ncrthu ni i'w dderbyn; pa beth fydd yma ynteu 
nad yw 'n rhad? O tel y bydd i'r faint, dros dragy- 
wyddoldeb, fynnu can ryfeddod wrth gofio am y 
rhadlonrwydd hwn ! * Beth a welodd yr Arglwydd 
* ynnof fi, acy cyfrifai fi yn deilwng o'r h^yd-lfi 

*hwn? 

(d)Eph,L 9, IK (£) Efay. W.i. 



Pek. 3. Godidawgrwydd gorphwysfa *r'Saint. 37 

*hwn? Rhyfedd i mi, nad ocddwn ond creadur 

* tiawd, afiach a diyftyrllyd, gad fy ngwifgo a dif- 

* gleirdeb y gogoniant hwn ! Rhytedd i mi, bryf , 

* gwael, gad fy nerchafu i'r fath barch anferthol z 
*hwn! Rhyfedd yn wir, i mi, ac oeddwn ya 
« ddiweddar, yn griddfan, yn wylo, ac yn marw, 

* gad yn awr fy llenwi o lawenydd, mor IJawn ac 

* y dichon fy nghalon gynnwys ! ie, fy nghymmeryd 

* o*r bedd, lie aroeddwn yn pydru, o Iwch a thy* 

* wyllwch tir anghof, a'm gofod ymma gerbron 

* eorfeddfaingc Crift! Rhyfedd fy nghymmeryd i, 

* fcl Mordecai o eacthiwed, a'm gofod yn neflaf at 
*y brenhinj ac fel Daniel o fFau *r Uewod, i fod 
'yn Uywodraethwr ar dywyfogion a thaldthieu! 
*Pwy a ddichon fefur cariad anfefuroll' Pe ni 
dderbynid neb ond rhai teilwng, gallai pawb eiftedd 
i lawr, ac wylo gyda St. loan, « am na chaed neb 
"yn dcilwng; ond teilwng yw *r Hew o Iwyth 
« Juda, a gorchfygodd (g) j" er d fwyn ef y derby- 
nwn yr ctifeddiaeth (h) ; aciddo ef y rhoddwngan* ' 
molia^h byth. Rhoddes Duw 'r cwbl yn rhMi 
ni; ond yr ym ni yn rhwym 1 roddi 'r gogoniant 
oil iddo ef 5 " ac iddo ef y bo 'r goeoniant vn oes 
« oefoedd (i).'* / 

Cad bywyd tragywyddol yn rhad heb haeddiant, 
fydd ryfcddod fewr ; ond d gad yn eriyn haeddianty 
'nol hir ymroi o honom i ddiniftrio ein hunain, 
fydd ryfeddod fwy. Fel y fynnwn gan ryfeddod 
yno, with feddwl am yr anfefurol wahan a fydd 
rhwng ein haeddiant a'n gwobrwyad, rhwng y cyf- 
Iwr y byddwn ynddo, a'r cyflwr yr haeddafom 
fyned iddo ! With edrydi i lawr ar drigolion ufFem, 
a chanfod y dirfawr ragoriaeth a wnaeth gr^s rhyng- 
ddom ni a hwynt ! Ac wrth wded y gwahan fydd 
rhwng yr etifeddiaeth a berthynai ini o*r bru, aV 
etifeddiaeth a roddwyd ini drwy fabwyiiad. Pa 

ffrydieu 

(g) DakU V, 4, 5« (h) % Sam. xxiv, ^4* (i) Mate, x, S« 



38 Godiaawgrwyad gorphivysfa ^r SmrH. Pen. ^ 

(Frydieu o gariad a dardd 6'n mewn With feddwl, 

* daccw 'r He yr aethai pechod a mi; ond.dyma 

* 'r lie y daeth Crift a mi ! Y farwolaeth accw yw 
^ cyflog fy irihechodcu ; eithr dawh Duw yw 'r 

* bywyd tragjrwyddol hwn (k) ! Pwy a wnaeth 

* ragor rhyngof i ac eraill (1) ? Buafwn heddyw yn y 

* fHammeu obry, pe cawfwn fy fFordd fy hun, a'm 

* gadael i^m hewyllys fy hun. Gwnaethwn lercian 

* yn Sodom nes fy Uofgi, oni buafai dofturio o'r 

* Arglwydd wrthyf, a'm Uufgo allan (m) !* Diain* 
meu y rhyfeddwn yn dragywyddol weled coron mor 
ddifglair ar ben pechadur mor wael 1 ac wrth weled 
y rhai a fu 'n hir ryfelayn erbyn y nefoedd, mewn 
Uawcnydd a goruchafiaeth yn ^rigion y nefoedd ! 
Nid oes dim diolch i ni, nag i*n ayledlwyddeu a'n 
hymdrech, a llai o lawer i'n hcfgeulufdra a^n fyrtlu' 
ni ; ond diolch i Dduw, Duw yn unig a bieu 'r 
glod. Ni bydd (on yn y nefoedd am hacddiant dyn> 
ond am haeddiant a gras y Duw-ddya. Bydded i 
Haeddiant ynteu'gael ei fgrifennu.ar ddrws 
uifern, a Rhad-ras ar ddrws y n6f. 

3. Yrdrphwysfa hon a berthyn Vr fainty ?lc nid L 
neb arall o holl blant dynion. Pe buafai goleuni 
drwy 'r Jipht oil, ni buafai dim llai i'r Ifraeliaidy 
ond -cael mwynhau 'r goleuni hwnnw eu hunain^, 
tra 'r oedd eu cymmydogion mewn tywyllwch 
dudew, a barodd iddynt deimlo eu braint yn fwy. 
Mae trugaredd nejllduol yn fwy effeithiol nag urt 
drugaredd. Pe *r aethai Pharaoh dry wodd mor 
ddiangol ag Ifrdel^ buafai llai cofFa am y mor coch^ 
Oni buafai i'r byd foddi, a Sodom lofgi, ni buafai 
fawr ion am gadwedigaeth Noahy na gwaredigaeth 
Lot. Pan mae un yn cael ei oleuo, ac arall ei adael 
yn y tywyllwch j un yn cael troedigaeth, ac arall ei 
adael yn gaeth-was i'w chwahteu ; gwna hyn i'r 
faint lefoin, ' Arglwydd, pa beth yw 'r achos o'th 
/ . - * fod 

(k} Rhuf.vi.23« (1) zCor«iv,i7« (m} Gen,.xlx« x6. 



rtK. 3. G^itdawgrwydd gorph%oysfa V SainU J^ 

* fod yn egluro dy hun i ni, ac nid i'r byd (n) V 
Panna ddanfonir y prophwyd ond at un wraig 
weddw yn unig, o gymmaint ag oedd yn Ifrael^ ac 
na lanheirond un Naaman^ o'r hoU wahangleifion, y 
mac *r drugaredd yn fwy hynod (o). Diammeu bydd 
hwnnw yn ddydd o ryfeddod mawr i'r ddwy blaid, 
pan y bydd dau yn yr un gwely, adau yn y maes, un 
yn cael ei gymmeryd, a'r llall ei adael (p). Pan edry- 
cho 'r faint i lawr ar y llynn o d^, a chanfod gely- 
nion yr Arglwydd yno, a hwynt cu hunain yn y 
nefocdd, byddant lawen a chanant, " cyfiawn wyt 
" ti, O Arglviydd, oblegid bami^ o honot y petheu 
« hyn (q)." 

4. Er mai gorphwysfa berthynol i'r faint yw hon, 
ctto yngyffredinol ? r hoU faint^ canys un gorpho- 
lacth o yfprydion pur fyddant, a Chrift yn ben idd- 
ynt, Yno bydd cymmundeb y faint yn gyflawn, 
a'r etifeddiaeth yn gyffredinol. Megis ag y buom 
yn cyd-lafurio mewn dyledfwyddeu, peryglon, a 
chyfyngdereu; felly y cawn em cyd-waredu a'n 
gwobrwyo yn y dydd mawr^ Megis ag y cawfom 
ein cyd-ddibrifio a'n diyfiyru gan y byd \ cawn ein. 
cyd-arddel gan Dduw. Nyni ac a dreuliafom 
ddydd galar ynghyd, a gawn fwynhau dydd Haw* 
enydd ynghyd. Y rhai a fuont gyda ni mewa 
eriedigaeth a charchar, a fyddant gyda ni yn Ilys 
llawcnydd. Mor fynych y bu i'n griddfaneu, fel 
pebai, wneuthur un fain? ein dagreu, un fFrwd? 
ein hcrfynieu, un weddi ? Ond yn awr ein hoU fo* 
lianty a wna un felufgerdd; ein hoil eglwyfi, un 
^wys; a nihneuoll yn un corph; canys bydd wn 
oil yn im yi^ Nghrift, megis ag y mae efe a'r Tid 
yn un (r). Llawen gennym heddyw, feddwl y 
daw 'r dydd ag y cawn eiftedd gyd ag Abraham^ 
Ifaacy a Jacob yn nheyrnas nefoedd (s)^ ond pa 

faint 

(n) loatf xiv. 24» (o) Luc iv. 25—27. (p) Luc xvU. 34» 3^ 
(q) D»d. XYi. 5. WIoanxYii, ai. (s) Matt, yxu, 1 x. 



40 Godidawgrwydd gorpbwysfa V Saint. Pen. 3, 

faint mwy «« Uawcnydd pan ddclom yno ? Nid 
allwn lai na gorfoleddu wrth feddwl am y dydd ag y 
bydd i ni uno zMofes a Dafydd yn eu falmeu mawf, 
ac a'r holl waredigion, ynghin yr Oen dros byth (t), 
Cawn yno weled Enoc yn rhodio gyda Duw (u) \ 
Noah yn y gwir arch ; Jofepb ar yr orfeddfaingc ; 
Job mewn anrhydedd ; a*r holl faint wedi derbyn 
diwedd eu fTydd (w). Cawn adnabod a mwyn- 
ban yno, nid yn unig ein hen gymdeithion ; eithr 
yr holl faint o bob oes, na wePfom erioed eu hwy« 
nebeu yn y cnawd ; ac nid y faint yn unig, eithr yr 
angylion hefyd a fyddant ein cymdeithon anwyl 
yno. Mae'r yfprydion hyn yn gweini 'n cwyllyfgar 
1 ni ar y ddaear (x), a gorfoleddant yn ewyllyfgar 
gyda ni yn yiiefoedd. Os mawr yw eu llawenydd 
yn y nefocdd (y), am ein troedigaeth, mwy fydd 
eu llawenydd gyda ni mewn gogoniant* iDywedwn 
yno yn wir fel Dafydd^ ** cyfaill wyf fi i'r rhai oil 
** a'th ofnant di (z) j pan ddelom i fynydd Sion, 
** ac i ddinas y Duw b]^, y Jerufalem nefol, ac at 
'^ fyrddiwn o angylion, i gymmanfa a chynnulleidfa 
** y rhai cyntaf-anedig, y rhai a fgrifennwyd yn y 
** hefoedd, ac at"Dduw, bamwr pawb, ac at yfpry- 
« doedd y cyfiawn, y rhai a berfFeithiwyd, ac at 
" lefu, cyfryngwr y teftament ncwydd (a;." Go- 
didawgrwydd yr orphwysfa nefol yw y byddwii 
yno, yn gyd-ddinafyddion a'r faint, ac yn deulu 
Duw(b). 

5. Braint arall o'n gorphwysfa yw, fod ei llaw- 
enydd yn tarddu Dduw yn ddigyfrwng. Ni chawn 
yma ddim yn ddigyfrwng oddiwrtho rf, ondar yr ail 
law, ncu *r drydedd law, neu ar ba nifer, pwy a wyr ? 
Drwy *r ddaear, drwy ddyn, drwy 'r haul a'rlleuad, 
drwy weinidogaeth angylion, drwy 'r Ylpryd,a thrwy 

Grift. 

- (t) Dad. XV. 3. (u) Gen. v. %^ (w) 1 Pedr i. 9. 
(x) Hcb. i. 14- (y) Luc. ^pv. 7, 10. (z) SaUn cxix, 6^ 
(a) Hcb. aui. z2<--ft4. g>} Eph, U, J9» 



Pen. J. GoJidawgrwydd gorphwysfa V Saint* 41 

Grift. Y fFrydieu a darddant drwy 'r angylion a 
ddiwynir gan ammherfFeithrwydd creaduriaid, ond 
y rhai a darddant drwy ddynion, gan lygredd pe- 
chacjuriaid. " Mor fywiol yw gair Duw a nerthol" 
ynddo ci hun (c) ? etto yn fynych heb wncuthur 
dim o'i 61 pan drinir gan fraich le%. Mor bwyfig 
agwerthfawr yw pob gair o'r efengyl fendigcdig? 
yn ddigon, gallei un feddwl, i fyned i mewn a 
gorchfygu yr enaid cyndynnaf, ac ynnill ei holl 
feddylieu a'l ferchiadeu yn llwyr, ac etto mor fynych 
y fyrth fal dwfr ar gr^ig. Yr ydym yn trin pe:hcu 
nefol mewn modd dynol, a phrin y cyfFyrddwn a 
dim heb adael pi ein byfedd budron arno. Os lle- 
fara Duw ci hunan y gair, fe ddryllia 'r creigieu, ac 
a dawdd galonneu dur, Fe wyr y criftion drwy 
brofiad mai ei lawenydd melufaf yw 'r hwn a ddaw 
iWyaf oddiwrth Dduw, a lleiar drwy ddyn. Y 
crift'nogion fy 'n myfyrio ac yn gwcddio fwyaf yn y 
dirgcl ydynt y dynion mwyat cu bywyd a'u llaw- 
enydd, am eu bod yn derbyn y cwbl yn fwy di- 
gyfrwng oddiwrth Dduw ^i hunan. Nid ydym t 
roddi heibio wrando, darllen, ac ymddiddan, nag 
tfgeulufo un o ordinhadeu Duw 5 ondbyw goruwch 
iddynt yn yr arferiad o honynt. Y mae 'n Uawen 
iaiddcrbyn rhoddion Duw obeli; "ond digonol- 
" rwydd llawenydd a gawn, pan ddelom ger ei 
** fron (d)," p'le cawn oleuni heb ganwyll, a dydd 
tragywyddol heb haul, " canys, nid rhaid i ddinas 
'* Duw wrth yr haul, na 'r lleuad i oleuo ynddi : 
" canys gogoniant Duw a'i goleuodd hi, a'i goleuni 
" hi ydyw 'r Oen j ac ni bydd nos yno j ac nid 
^ rhaid iddynt wrth ganwyll, na goleuni haul ; o- 
** blcgidy mae 'r Arglwydd Dduwyn goleuo iddynt, 
" a hwy a deyrnafant yn oes cefoedd (c).** Cawn 
po ddcalltwriaeih goleu heb yr yfgrythur, a'li 
llywodraethu heb gyfraith fgrifennedig ; canys yr 

Arglwydd 

(c) Hcb.iv. 12. (d) Salm xv, ix. (e) Dad. xxi.as« xxu, 5. 



42 Godldawgrwydd gorphwysfa V Saint. PfiN. J, 

Arglwydd a berfFeithia ei gyfraith yn ein calopj » 
chawn ein dyfgu oil yn berffeith gan Dduw, Cawn 
lawenydd heb ei dynnu o'r addewidion, na'i gyr- 
haeddyd gan ffydd a gobaith. Cawn gymmundeb 
heb facramenteu, heb " fFrwyth hwn y winwydderi, 
" pan yfo Grift ef gyda ni yn newydd yn nheyrn^s 
" ei dad (f) j" a'n llonni ninneu a gwiq diddanus 
mwynhad digyfrwng. Bod mewn angen, heb gyn- 
norihwy yw cyflwr y rhai fy 'n ufFern. Gael cyn- 
northwy i'n hangen drwy 'r creaduriaid, yw ein^ 
cyflwr ni ar y ddaear. Gael digoni eu hangen yn 
ddigyfrwng oddiwrth Dduw, y w cyflwr y faint yn 
y neroedd. Bod heb angen yw rhagorfraint Duw 
ei hunan,. 

6. Rhagoriaeth arall o'r orphwysfa hon yw, y 
bydd hi mewn town hryd. Yr hwn a ddifgwyl fllrwyth 
ei winllan mewn ^ryd (g) : ac a wna ei bobl '' fel 
** pren wedi ei blannu ar Ian afonydd dyfroedd, yc 
** hwn a rydd ei fFrwyth yn ei bryd (h),*' a ddyry y 
goron iddynt hefyd mewn pryd. Gan fod Duw yn 
erchi llefaru gair mewn pryd wrth y diflPygiol (i), 
diammeu y p^r efe i amfer llawenydd ddyfod y pryd 
cymmwyfaf. Y rhai ni ddiogant wneuthur daionij 
yn ei iawn bryd y medant (Ic). Os dyry Duw 
•wlaw i'w elynion, " y gwlaw cynnar a'r diweddar 
'^ yn ei amfer, ac a geidw ini ddefodol wythnofeu 
" cynhauafj ac os yw yn cyfammodi y bydd dydd a 
" nos yn eu hamfer (l)i" ficr )^, na bydd i gyn- 
hauaf gogon^ddus y faint fod allan o amfer. Me- 
gis ac nad arhofai Duw ddiwrnod yn hwy na'i adde^ 
wid; eithr a ddygodd " ^^^'7 allan o'r Aipht yn y 
** dydd yr ocdd y deng mlynedd ar hugain, a phed- 
*^ war can mlynedd ar ben (m);" felly ni chyll ef 
na dydd nac awr o'r amfer cymmwyfar i ogoneddu 
ei bobl. 'N6I treulio o bonom hir nos dy wyll yn y 

byd 

. (f) Matt.xxvi. 29, (g) Marc xii, 2. (h) Salmi. 3, 
(i) Efay 1. 4« (1^) Gal. vi, 9. (1) Jer. v. 24, 

(m; Ecfod* xii,4o 4i« 



Pbk. 3. G^didawgrivydd gorphwysfa V Saint. 43 

byd hwn, oni bydd y wawr ddydd a chodiad haul y 
cyfiawnder yn ei iawn bryd ? *N61 teithio o honom 
fiwrnei faith drwy flindereu a pheryglon mawrion, 
oni bydd cartref yn ci iawn bryd ? 'N61 hir ryfela 
mcwn peryglon maith, a'n clwyfo 'n fynych, oni 
bydd heddwch a buddugoliaeth yn eu hiawn bryd ? 
Mae dynion yn byw yma mewn blindereu gwafta- 
dcrf; yn enwedig y fajnt ag fydd yn blino ar betheu 
nad yw'r byd yn euteimlo; rhai, ar galedrwydd 
eu calon; rhai, ar dywyllwch eu deall ; rhaiy ar eu 
hangrhediniaeth a'u hofneu beunyddiol; rhai, o 
eifieu llawenydd yfprydol ; a rhai, dan deimlad o 
ddigofaint Duw. Ac yn ol i gridion tlawd ddeifyf, 
a gweddio, a difgwyl am waredigaeth, dros hir 
flynyddoedd, oni bydd hwn yn iawn bryd i gael 
heddwch a gorphwysfa. Yr ydym ni yn grwgnach 
eifieu cael Cariiaan yn yr anialwch, a chaniadeu 
^im mewn gwlad ddicithr 5 o eifieu cael porthladd 
ar y cefn-for, gorphwysfa yngwres y dydd, a*f ne- 
focdd cyn ymadael a'r ddaearj ac oni byddai hyn 
oil allan o amfer ? 

7. Megis ac y bydd yr orphwysfa hon mewn 
jawn bryd, felly y bydd hefyd yxxgyfaddas. Mae na- 
tur newydd y faint yn addafu eu hyfprydoedd i'r or- 
phwysfa hon. Yn wir nid yw eu fanileiddrwydd 
ddim arall ond gwreichionen a gymmerwyd o'r el- 
fen hon yn Nuw, ac a ennynwyd yn ein calonneu 
gan Yfpryd Crift, a hon fydd bob amfer yn tueddu 
'n naturiol tu a'i gwJad ei hun. Ni ddichon coroneu 
atheyrnafoedd tymmhorol wneuthur gorphwysfa i'r 
faint; canys ni phrynwyd y faint a gwerth mor 
ifel (n) J ac nid yw eu natur mor ifel chwaith. Me- 
gis ag y myn Duw ganddynt addoliad yfprydol, 
addas i'w rod yfprydol ei hun, dyry iddynt or- 
phwysfa yfprydol addas i'w natur yfprydol hwynt, 
Ncfoedd y faint fydd, adnabod, Diiw vng Nghrift, 

nofi# 

(n) 1 Pedr i. 18. 



44 GodidawgrwyMgorphwysfaW Saint* Pbn. 3. 

nofio yn ei gariad, Uawenhau *n dragywyddol yn y 
mwynhad o hono, a chanu *n uchel ci ryfeddol 
glod a'i haeddiant drud, dros fyth. Pan ddelom i'r 
nefoedd hon, Ijyddwn byw yno yn cin helfen eui 
hunain. Yr ydym yn awr fel pyfgod mewn lleftraid 
o ddwfr, ond beth y w hyn at y mor ! Yr ydym yti 
cael ychydig o awyr o*n mewn i roi anadi ini, ond 
beth yw hyn at awelon hyfryd mynydd Sion ? Yr 
ydym yn caelllewyrch yr haul i oleuo ein tywyllwch, 
a'i helydr cynnes i'n cadw rhap; rhewi ; ond yno 
cawn fy w yn ei oleuni, ac ymdwymno yn ei wrcs 
dros fyth. — Cawn bob peth yn ol dymuniad ein 
natur ncwydd, i Iwyr foddbni cin heneidieu heb 
ddiffyg fyth. Grijlion^ dyma orphwysfa wrth fodd 
dy galon ; hiae ynddi bob peth a ddichon dy galon 
chwennych; ycwbl ac wyt yn hir^ethu, yn gwe- \\ 
'ddio, ac yn llafurio am dano, ti a'i cei yno. Y 
mae'n well gennyt Dduw Ynghrift na*r hoUfyd j | 
cci yno ei Iwyr fwynhau. Beth ni roddit am lawn 
ficrwydd o'i gariad) cei yn« lawn ficrwydd heb 
ddim ammheuaeth. Deifyf a gofyn y faint a fyn- ^ 
nech, fel criftion, ac fe a fydd iti, nid yn unig hyd 
banner y deyrnas, eithr Uawn fwynhad 6*r hoU 
d.eyrrras a'r brcnhin hefyd* Bywyd o ddymuno, 
hiraethu, a gweddio yw hwn, ond bywyd o fwyn- 
Kad a boddlonrwydd fydd hwnnw. — Yr orphwysfa 
hon a ettyb holl angenrbeidieu 'r faint yn gyftal a'u 
deifyfiadeu ; mae ynddo bob peth ac fydd arrwnt ei | 
eifieu i ni chant yno blefereu creuol diles, i fod fel 
arfeu Saul am Ddafydd^ yn fwy rKwyftr na llelhad. 
Crift a pherffeith fan£leiddrwydd oedd arnynt eifieu 
fwyaf, a digonir hwynt'a'r rhai'n yno. 

8. Ymmhellach etto, bydd yr orphwyjfa hon yn 
gwhl herffeith. Cawn yno lawenydd heb driftwch, 
a gorphwys heb flino.' Ni bydd yno lygredd yn 
gvmmyfg a'n grafufeu, na dioddefaint a'n di- 
daanwch. Nid oes yn y porthladd hwnnw ddim 

o'r 



hv, 3. GodidaiigrwydJ £orpl%vysfa V Saint. 45 

oV tonncu fyddyma 'n tcrfyfgu i fynu ac i wared ; 
hcddyw *n iachj y foru 'n glif; heddyw mewn parch, 
y foru mewn ammharch \ heddyw a ch vfeillion, y 
foru hebddynt ; nage, yr ydym yn yfed gwin a 
gwinegar (vineger), o'r up cwppan: os gweled- 
igaetheu a'n dercha i'r drydedd nefoedd, daw 
ccnnad fatan yn ebrwydd i*n cernodio, a fwm- 
byleu yn y cnawd i'n tynnu i lawr (o); end 
nid oes dim o'r anwadalwch hwn yn y nefoedd; 
ojyw perfFeith gariad yn bwrw allan ofn (p), bydd 
iberffeith lawenydd fwrw allan driftwch; a pher« 
fiFeith happufrwydd gadw allan bob gradd o drueni. 
Cawnprphwys yno oddiwrth holl ddrwg pechod a 
dioddefaint byth. 

Mae'r nefoedd yn ^ftrihoi pechod yn fwy na dim, 
bydded mewn natur neu ymarweddiad : *' nid a i 
" mewn yno ddim aflan, nag a wnel fEeidd-dra na 
chelwydd (q). Pa raid oedd 1 Grift farw, os gallai 
cnaid ^mmherffeith fyned i'r nefoedd? I hyn yr 
ymddangofodd Mab. Duw^ fel y dattodai weithre- 
doedd diafol (r). Ni bydd i waed ac Yfpryd Crift, 
a wnaeth gymmaint erddom, ein gadael yn aflan yn 
y diwedd. Pa gymmundeb fydd rhwng goleuni a 
thywyllwch? A pha gyflbndeb rhwng Crift a 
Belial (s)? Gnjiiorij pan ddelych unwaith i'r ne- 
foedd, ni phechi mwy : onid yw hwn yn newydd 
da iti, a fu cyhyd yn gwilio ac yn gweddio yn erbyn 
pechod? Mi wn y byddai 'n well gennyt gael 
gwared o bechod, na chael meddiant o'r holl fyd j 
ti a gei dy ddymuniad- — Y galon galed a'r meddy- 
lieu aflan a'th ddilynafant i bob dyledfwydd a 
adewir yn ol yma dros fyth. — Dy ddealltwriaeth ni, 
flinir a thvwyllwch mwy; bydd pob 'fgrythyreu 
tywyll yn nawdd eu deall ; a'r criftion gwaelaf yn 
well difinydd na neb yraa. O ddedwydd ddydd ac 

y 

(o) 2 Cor. XI?. 2, 7. (pj X loan iv. xS. (q) Dad. xxl. ^^. 
{x) loan iiU «. (s) 2. Cor. vi. X4i iS« 



46 GodldawgYwydd gorphwysfa^r Saint. Pen. 3. 

y diflanna pob cyfeiliornadeu am fyth, ac i'n llenwir 
a Duw ei hunan, goleuni pa un ni ^d ddim tywyll- 
wchynnom! Ei wyneb fydd.dn bibl, ac ynddo y 
darJlenwn y g\^ irionedd. Amryw dduwiolion, Arwy 
{q\ ddallj a dwyllant eu brodyr yma, heb fedru byth 
eu dwyn adref er canfod eu cyfeiliornadeu ; ond 
yno glynwn oil wrth yr, un gwirionedd, a bydd- 
wn un ynddo ef gwirionedd f i hunan. — Gawn 
orptiwys hefyd oddiwrth holl bechodeu ein hew- 
yllys, ferchiadeu, ac ymarweddia^. Ni bydd 
ynddom mwy ddim tueddiad i ymadael a Duw, ac 
hi erys ynnom ddim o'n llygredipethe.u i'n blino: 
Nid i i: mewn gyda ni i*r nefoedd ddim balchder, 
nac anwydeu drwg 5 dim fyrthni, nac annheimlad- 
nvydd i dim dieithrwch tuac at Dduw, na phetheu 
Duw; dim berni yn ein ferchiadeu, nac amhcr- 
fFeithrwydd yn ein cariad ; dim rhodiad anwadal, 
nac ymarweddiad annuwiol; dim i flino ein hyfpry- 
doedd ein hunain, nathriftau Yfpryd Duw j gorph- 
wyfwn oddiwrth y cwbl o'r fath yn dragywydd. 
Bydd ein hewyllys yno yn cyd-redcg ag ewylJys 
Duw, mor gynjmwys ag y mae wyneb yn atteb wy. 
neb, mewn drych, ac ni cKyfeiliornwn oddiwrth ei 
ewyllys byth ;^" canys yr hwn a aeth i mewn i'w 
*' orphwysfa ef, hwnnw hefyd a orphwyfodd oddi* 
" wrth ei weithrcdocdd ei hun (t)." 

Nid oedd ein dioddefiadeu ond fFrwyth ein pe- 
cfaodeu, ac yn y nefoedd hwy beidiant eill dau 
ynghyd. — — Cawn orphwys yno oddiwrth bob 
ammheuaeth am gariad Duw, Ni ddywedir mwy 
fod ofneu fel chwyn drwg yn tyfu mewn tir da (u), 
diwreiddir hwynt yn awr, ac^ni chant flino 'r enaid 
grafol mwy. Ni chawn glywed mwy y fath iaith a 
hon, ' beth a wnaf i adnabod fy nghyflwr ? Pa fodd 

* y caf wybod fod Duw yn d^d imi ? fod fy nghalon . 

* yn union? fy meddylieu yn gywir ? fy ffyddyn 

' ddiragrith 

(t) Heb, iv. 10. (u) Dr. John Prefton. 



Pf K. 3. Godidowgrwydd gorphwysfa V Saint. 4.^ 

' ddiragrith? Yr wyf yn ofni na faddeuwyd fy 
^ mhecfiodeu, nad y w fy nghrefydd ond xhagrkh; 

* y bydd i Dduw fy ngwrthod, ac na wrendy fy 

* ngweddicu.* Ceiff" hyn oil ei droi yn ddio]ch- 
garwchyno.— Cawn orphwys oddiwrth bob Uimlai 
Migofaint Duw. Ni bydd uffern yn gymmyfg aV 
nef. Weithieu, yr ^aid duwiol " wrth gofio am 
" Dduw, a gythryblwyd, cwynodd a therfyfgodd 
" ei yfpryd, a gwrthododd ddiddanwch, digo- 
" faint Duw a bwyfodd arno, ac a'i cyduddiodd 
" a'i hoU donneu (w)." Ond gwna 'r dydd hyfryd 
hwnnw i ni wybod, er i Dduw guddio ei wyneb 
oddiwTthym ennyd awr, y bydd iddo drugarhau 
wrthym achariadtragywyddol (x).— ^Cawn orphwys 
oddiwrth hoU brofedigaetheu fatan, Mor flin yw i 
griftion gael ei demtio i wadu ei Dduw? mae *n 
bocn iddo fod y fath gableddeu erchyll yn cyfFwrdd 
a'i enaid, er na chydfynnio a hwynt f Weithieu, 
meddylieu caledion am Dduw, meddylieu dibris am 
Grift, meddylieu cyfeiliornus am yr yfgrythyr, neu 
feddylieu drygionus am raglunia^th a flina ei enaid. 
Weithieu, yn cael ei demtio .i^droi at betheu pre- 
fennel, a chwarae ac abwydydd pechod, ac anturio 
ar bicfereu 'r cnawd 5 ac weithieu, i wadu y Duwdod 
ei hiinan ; ac ni a wyddom, os difgyn gwreichionen 

brofcdigaeth ar ein calonneu twyllodrus, eu bod 
yn barod fel earth i'r tan. Mae'r diafol hefyd yn 
od ein temptio yma yn yr ahialwch, ond ni ddaw 
i mewn i'r deyrnas fanfteidd. Os dichon ein gofod 
ar binacl y dcml yn y Jerufalem ddaearol, etto ni 
ddaw yn agos at Gaerfalem neyrydd ; os 'dichon ein 
cymmeryd i fynydd tra uchel, etto ni ddringa fyth 

1 fynydd Sion, a phe doi, ni byddal '' hoU deyrna- 
^ foedd y byd a'u gogoniant (y)," ond abwydydd 
^ilv-ftyr i enaid mewn meddiant o deyrnas ein Har- 

glwydd. 

(w) Salm Ixxvii. 1, 3 . Ixxxvili. 7. (x) Efay IW. «• 
(y) Matt, W. I » 5> ^' 



48 Gsdzdawgrwydd gorphwy^fa *r Saint, Pen. 3, 

glwydd. Nage, gwaith oferfyddai i'r diafol demtio 
mwy.— Ein holl brofedigaethcu oddiwrthy byd aW 
cnawd a ddarfyddant hefyd. O 'r fath beryglon 'r 
ytn ynddynt yma bob awr ! Fob fynwyr a phob 
aelod yn fagl ini, Prin yr agorwn ein llygaid nad 
y'm mewn perygl o gynfigennu wrth y rhai fydd 
uwcli, a diyftyru y rhai fydd is na ni j o chwcnnych 
anrhydedd a chyu>eth rhai, neuedrych arfrattieu a 
thiodi ereill heb dofturio wrthynt. Os edrvchwn 
ar Icndid, niae'n abwyd i'n chwant, os ar aflendid, 
'x ym yn laru arno. Mor fuan y mae ymadroddion 
enllibus, cellw^ir, ac anllad yn ymlufgo i'n calon- 
neu ! Mor d^fal a nerthol y dylaem wilio ar ein 
chwanteu ! A ydym Ian a hardd ? pa danwydd i 
falchder ! A ydym afluniaidd a falw ? pa rwgnach 
fydd am hyn ! A ydym o ddeall cryf, a donieu 
dyfgedig ? O mor dueddol i ymchwyddo^ chwilio 
am glod, a diyftyru ereill! A ydym annyfgedig? 
mor barod ydym i ddiyftyru y peth na feddwn ! A 
ydym ni yn ddiwyd mewn dyledfwyddeu ? mor 
dueddol ydym i wneuthur Crift o honynt ! Llyg- 
redd ein cnawd a wna*r holl betheu hyn yn fagleu 
ini. Ond dymaein cyffur; ein gorphwysfa a'n 
gwared oddiwrthynt oil. Megis ag nad I fatan i 
fewn yno, felly nid a dim a wafanaetha ei faleis 
cf chwaith ; ond pob peth yno a gyd-una a ni i 
glodfori ein gwaredwr maw r.— Megis ag y gorph- 
wyfwn pddiwrth brofedigaetheu, felly hetyd oddi- 
wrth ammharchy ac erltdigaetb y byd. Gweddieu 
•r ''cneidieu dan yr allor a attebiryno, a Duw a 
" ddial eu gwaed ar y rhai fy yn trigo ar y tidae- 
«ar,(z).''' 

Amfer i goroni a drain yw hwn, ond y pryd 
hynny, a gogoniant. Yn awr, " pawb a'r fy'n 
*' evyilyfio byw yn dduwiol yng Nghrift' lefu a 
*' erlidir (a)", ond y pryd hynny, y fawl a fu yn 
*^ cyd ddioddef a Chrift^ agyd-ogoneddirhefydftj." 

'Nawr 

(z) Dad.vi* 9, 10. (a) 2 Dim. Hi, 12. (b} Rhuf. vi, ii. 17, 



Pen. 3, Godidawgrwydd gorphwysfa *r Saint* 40 

*Nawr, " cis ydytn gan bawb er mwyn cnw Crift 
(c);" ondy pryd hynny, gogoneddir Crift yn ci faint 
a gafhaid rel hyn (d). 

" Yr ydym ni yma, yn ddrych i'r byd, ac i'r 
** angylion, ac i ddynion ; fcl yfgubion y byd, a 
^ forod pob dim (e) : didola dynion ni oddiwrth- 
" ynt, gwaradwyddant ni, a bwriant ein henw allan 
** megis drwg (f) ;" ond y pryd hynny byddwn yn 
cael fyllu amom gymmaint am ein gogoniant ; a 
chedwir hwythau allan o eglwys y faint, a gorfydd 
amynt ymadael a ni, p'un bynnag a fynnont ai 
pcidio. Prin y gallwn yn awr weddio yn ein teulu, 
na chanu mawl i Dduw, nad yW ein Uais yn flin- 
der iddynt ; pa boen ynteu, a fydd iddynt y pryd 
hynny, pan welont ni yn llaMrenhau ac yn moli- 
annu, tra bont hwytheu yn Jido ac yn wylofain I 
Chwi, fmdyr^ nad ellwch yn awr, gynnyg gw- 
neuthur dim dros Dduw, heb ffolli cariad y byd, 
yftyriwch y bydd pawb yn y nefocdd yn eich cyn- 
northwyo, gan gydlawenhau a chyd-ganu a chwi 
yn dragywyddol. Hyd hynny, " yn eich ammy. 
" nedd, meddiennwch eich eneidieu (g)." Rhwy- 
mwch bob dirmyg fei coron am eich pen, cyf • 
rifwch hwynt yn fwy cyfoeth n^ thryforeuV byd ; 
" cyfiawn yw get brpn Duw dalu cyftudd i'r rhaf 
" fy yn eich cyftuddio chwi ; ac i chwitheu y rhai 
** a gyftuddir, efmwythdra gjda Chrift (h)."— 
Gorphwyfwn hefyd oddiwrth yf holl ymranniadeu 
annedwydd^ a*r cynnhenneu anghrift^nogol firdd yma 
yn ein plith. Mor garedig mae miloedd yn cyd- 
fyw yn y nefoedd, o rai na chyttunent af y ddaear I 
Nid oes dim ymryiTon yno, am nad oes yno na 
balchder, nag anwybodaeth, na dim gwendideu 
k\ yma« Nid oes yno un ddyfais ddii^el i 
t* gryfliau, 

(c] Matt. X. 22. (d) 2 Thef. i zo. (e) i Cor. it. 9, 1 3. 
CO i-uc TU 22« (g) Luc xxi. 19. (h) a Thef. i. 6. 7. 



50 Godidawgrwyid gorphvuyija V Salni. Pek. '%. 

gryfliau ein plaid, na blino ein brodyr; os bydd 
cy wilydd a thriftwch yn y nefoedd, wrth gofio am 
ein hymddygiad hwn ar y ddaear y bydd ; megis 
ag yr ocdd cy wilydd ar frodyr Jofeph edrych arno 
c^ WTth gofio cu hymddygiad creulon g)'nt tuag 
atto. Onid yw ddigon fod yr hoU fyd i'n hcrbyn, 
ac a raid Ini fod yn erbyn naiU y Hall r O ddedwydd 
ddyddieu erlidigaeth a'n rhwymai mewn cariad a'n 
gilydd ; ond haf*ddydd rbyddld a llwyddiant a'a 
maluria i'r llwch drwy anghydfpd! O ddedwydd 
ddydd gorphwysfa'r faint yngogoniant, gan nad 
ocs yno ond un Duw, un Crift, un Yfpryd, felly 
ni bydd yno ond un galon, un eglwys, un fwydd 
drps fyth f — Cawn orphwys yno oddiwrth gyd» 
ididddef a^n brodyu Nid yw'r eglwys ar y ddaear 
ddim arall ond yfpytty, (hofpital) rhai, ya och- 
eneidio dan dywyllwch dealltwriaeth, rhai, dan 
galedrwydd calon, rhai, yn nychu dan wendid ac 
anfFrwythlondcb, rhai, yn gwaedu o glwyfeu 
pechod, rliai, yn Uefain gan dlodi, rhai, yn gridd- 
fan dan ddolurieu a gwendideu, a rhai yn wy- 
lofain o herwydd hir r£s o drallodion. Ond gond 
Uawer irtwy yw gweled ein cyfeillion anwylatf yn 
troi oddiwrth wirionedd Crifl, yn parhau i cfgeu- 
luib Crift a'u heneidieu, ac na ddichon dim eu 
dciSFroi ©"u trymgwfg : blin yw edrych ar did ncu 
fam, brawd neu chwaer, gwr neu wraig, plentyn 
oeu gyfaill annuwiol, a meddwl mor ficcred yw, y 
byddant yn uffern dros fyth, os byddant marw yn 
cu cyfiWr prefennol, heb enedigaeth newydd : blxn 
yw meddwl coUi'r efengyl, a bod y gogoniant 
ymadael a'n Ifrael^ a gweled, eneidieu truain yn 
aros yn foddlon mewn .tywyllwch, yn ymddifaid o 
Dduw, ac yn diifodd y goleuni oedd i'w tywys i j 
icchydwriactli i Dydd ein gorphwysfa a'n gwared I 
uddiwrth y blindereu hyn oil, ^' dyddieu ^ar a i 
*^ ddarfyddant^ yna, dy bobh, O Arglwydd, fydd- | 

** ant 



Pbk, 3. Godldawgrwydd gprphwjsfa V Saint. 51^ 

'** ant gyfiawn oil, etifeddant y tir byth, hla- 
" guryn dy blanhigion, gwaith dy ddwylaw, fcl 
" i'di ogoneddir (i)."— Cawn orphwys y pryd 
hpmy oddiwrth ein holl ddtoddefiadeu perfonol fin 
bufuun. Dichon hyn ymddangos yxi beth bychan 
i'rrhai fy'n byw yn cfmwyth a Uwyddiannus j ond , 
yr cnaid fydd beunydd mevm blinder, mae'n hyfryd 
ganddo gofio am y nefoedd. O mor farwol y w ein 
bywyd ar y ddaear ; mor Uawn o ddioddefiadeu ac 
yw o ddyddieu ac orieu ! Ein Prynwr a adawodd 
ini y mefur hwn o drucni i v^neuthur ini wybod 
mor rhwymcdig ydym am cin gwaredigaeth rhag 
trucni tragjrwyddol, ac i'n parottoi i ogoniant, 
Mac triftwch yma yn djrfod i mcwn drwy bob fyn- 
wyr, ac yn buno holl ranneu a galluoedd y corph 
a'r enaid ; eithr cnawd a phech^, llwch a phoea 
ynghyd, a adewir oil yn 61. O hyfryd dawelwch 
y fro honno, p'le nid oes dim i nino, eithr gwir 
hcddwch i barhau byth ! O iachufol brefwylfod^ 
p'k nid oes neb yn glaf ! O ddedwydd wlJd, p*le 
mae pawb yn frenhinoedd ! O fanfteidd gyn'Ueidfa, 
p'lc mae pawb yn ofFeiriaid ! Mor rhydd y llywod- 
raeth bonno, p'le nid oes gweini i neb ond i ben* 
Uywydd y n^f ! Ni bydd i'r rhai tlodion flino gan 
drafferthion byth mwyach ; dim newyn na fyehed, 
anwyd na noethni ni bydd n^iwyach \ dim oerfel 
rhewUyd na gwres Jlofgedig mwyach 5 ni bydd i'n 
hwynebeu na glafu na thrUlau mwyach, ni bydd 
blinder oddivrrth g^repnydd na cholli cyfeillion byth 
mwyach ; ac ni chlywir llais galar 3m ein trigfanneu 
fyth 5 ** Duw a fych ymmaith bob deigr oddiwrth 
" ein llygaid (k)". O fy engid, goddef wendideu 
dy babelT ddaearol, ni byddi yma ond dros fyrr 
eimyd, y mac fwn traed dy waredwr yn barod 
wrth y drws.— Cawn orphwys hefyd oJdiwrth 
draffttrib dyUdfwyddeu. Mae fwyddogion, gv/eini* 
D 2 dogion 

(i) Efiiy Ix, fto, ax. (k) Dad. yIj. i6, 17. 



52 Godidawgrwydd gorphwysfa *r Saint. Pen. 3. 

dogion a rhieni cydwybodol yn llefaia allan, O 'r 
baich fy'n gorwedd arnaf i ? Mae cynnifer 6 ddyled- 
fwyddeu^ yn gorwedd ar bob pcrthynas, cyflwr ac 
oedran, nes y w pob criffion cydwybodol yn gorfod 
gwaeddi, O fy maich ! O fy Uefgcdd, fy^n peri 
Iddo fod mordrwm ! Ond pan ddelom i'n gorph-. | 
wysfa, cawn cfmwythder yno i foli Duw yn 
- ddiflino, — Unwaith etto, cawn orphwys oddiwrth 
y blindereu fy^n rhwym wrth ein ferchiadeu tra fo'm 
oddicartref cddiwrth Dduw. Ond y blindereu fy'n 
gj^nimyfg a'n dymuniadeu; a'n gobaith, ein hiraeth 
a'n difgwyliad, a dderfydd am danynt y pryd 
hynny. Nid edrychwn mwyadi I'n calonneu, a 
methu canfod Crift : ^ ni chfeifiwn cf mwyach 
mewn ordinhadeu, eithr cawn ei fwynhau yn 
gySawn hebddynt mewn £^nfyd fyth. 

9, Y perl diweddaf )|ig^ iighoron y faint yw, 
ybydd eu'gorphwysfa yviar^gywyddoL Heb hyn, 
hi byddai'r cwbl, mewn cyj^jfhhalia^h, ond megis 
dim, Meddwl am ymadael ag yno, a chwerwai 
ein holl l^wenydd. Ofni unwaith coUi'r nefoedd 
a wnai uflfern yn y nefoedd, megis ag y byddai 
gobaith yiiiwared yn fath o nefoedd i'r 'damned- 
igion yn ufFern. Gwael a darfodedig pob plefercu 
dan y fer, a blin yw ini ganfod ein plefercu yn 
• marw yn ein breichieu.! Ond O ddedwydcf dra- 
, gy wyddbldeb ! cawn yno fy w heb farw, a mwyn- 
hau pob diddanwch a gwynn-fyd yn eigion y nef, 
heb ofn na- pherygl o'u colli fyth ! byddwn yno 
** yn golofneu yn nhemi ein Duw ni 5 ac dlan nid 
«*- awn mwyach (!)•". Derfydd yn fuan am Bara- 
dwys yufydion, ''ond pob mib a erys yn nhy 
«' Dduw fyth (m)." iO fy enaid, gad ymmaith 

* freuddwydio am nefoedcl ddae^rol, a gollwng 

* dy afael o'r byd a'r cnaWd. Myfyria^n fynych, 

* Ciyfyria'n ddifrifol ar yr un gair hwn Trag- 

YWYDD01.DJBB 
(i) Pad* lii. i2« (m) loan viii* %$. 



i 



YWYDDOLDEB. Pa bcth ! byw, heb farw fyth I 

* Bydd lawen, bydd lawen fyth P O ddedwydd ' 
cneidieu yn ufFern pe Caech wkredigaeth yn 61 
mjo-dd o oefoedd ! O druenus faint yn y nefoedd, 
pe troiA i:hwi allan yra mhen oefoedd dirifedi. ! 
Y gair hwn Tragywyddoldeb, a gynnwys 
eu traeni hwynt, a'n gogonianl ninneu. O na 
bai i'r pechadur yflyrieci- y gair hwn, meddyliwn 
y dychrynai hyn et o'i drymgwfj, ! O na b^i i'r 
enaid grafol ei yftyried, meddylivvrn y gwnai iddo 
lonni yn ei- gyftudd mwyaf, a d'we'yd, ' A gaf i, 
' Arglwydd, fyw fel hyn fyth, yna, myfi hefyd 

* a garaf byth ? Os cif lawenhau yn annherfynol, 

* clodforaf yn annherfynol hefyd. Yn . ficcrj os 
' na choHaf fyth fy ngogoniant, ni . thawaf fyth 

* a'th ganmol. Os gwnai fi yn berfFeith ogon- 

* eddus, a'm cadw felly fyth, fy ngogoniant i fydd 

* yn ogoniant i ti. A clian mai dy ogoniant dy 

* hun oedd> dy ddiben pennaf di wrth fy ngogOn - 

* eddu i, hynny hefyd fydd fy nibcn pennaf inneii, 
*'pan goronech fi a gogoniant diddiwedd, "Tr 
•* Brenhin iragywyddol, anfarwol, anweledig, i'r 
** Duw unig ddoeth y. byddo anrhydedd a gogon- 
" iant yn oes oefoeddif^ Amen (n)." 

Felly amcenais roddi iti gipolwg ar y gogon- 
iant fydd yn neftiau, ond ni feddaf iaith i ddangos 
mor odidog ydyw ! Ddarllenydd^ os wyt wir gred- 
adyn goftyngedig, yn hiraethlon ddifgwyj, ac yn 
llafurio am yr orphwysfa hon, ti a gai wel'd a 
theimlo y gogoniant hwn dy hun cyn bo hir. 
Yno bydd dy feddylieu cy'wch am dano ag y 
tofturi YTth farwolion fydd mor ddifraw ac anwy- 
bodus o hono, cei weled fod y gogoniant hwn 
goruwch pob deall, ac na ddywfedais.i mo'r filfed 
ran o-r cwbK Yn y cyfamfer, bydded i hyn 
ennyn hiraeth ynnot, a'th annog i ddiwydrwydd. 
, D 3 Cyfcd 

(n) 2 Tim. i. i7«. 



54 GoJiiawgrwydd gorphuysfa ^r Saint. Pin. y. 

Cyfod, cr^d, a llafuria^ rhed, ymladd ac ymof- 
chefta, a pharha hyd y diwedd, y mae corotr 
ogoneddus o'th flaen, ynghadw i ti, ni tfawylhr 
Duw mo honot, paid a thwyllo dy htm, na 
dinyftrio dy cnaid drwy ddifrawch ; a'r cwbl fydd. 
eiddo ti. Pa ryw fath ddyriion, dybygit ti, a 
fyddai crift'nogion yi> eu bucheddeu a'u dylcd- 
fwyddeu, pe cofient o hyd am y gogoniant hwn ? - 
Mor llawen/yddai cu hyfprydoedd, poi fai ynddynt 
/eddylieu uchel a bywiol am y nefoedd^ ni byddent 
mwy yn bendrift nag yii drwm eu calon, ac ni 
byddai raid iddynt chwilio am blefereu is y rhod, 
nac ofni dioddef na marw. Nage \ meddylient bob 
dydd yn flwyddyn nes dyfod i'r nef, xr Arglw- 
ydd a buro eincalonneu daearol, rhag ein cau 
allad o'r orphwysfa bon drwy angrhsdiniaeth (o). 



PEN. IV. 

Caritor y dynio% ar fedr pa rai y mae'r orpb-^ 
wysfa hon. 

Rhyfeddol yw fid y fath orf>bwyifa ar fedr marwoUm^ 
I. P$bl Ddtnv^ y rhat^ a fwynhani yr $rpb%vysfa 
hon^ I. a ethohuyd er iragywyddcldih. a* A 
r^Avyd i Grift. 3. A anwyd drachefn, 4, A 
ddwfn argyhoeddwyd & ddrwg pubody o*u truemi 
drwy btchody gwagedd y creadur^ a boll ddig^fuiU 
rtvydd Crift. 5. Eu btwylfys yn gyfattehel m 
gyfnewidiwyd. 6. Maent yn ymrwym^ wuum 
cyfammod a ChriJi.'^YdarUinyddyn caelei voah^id 
i chwilio ei bun wrib y nodeu byn a bertbyn i bM 
Ddvw. II. I. ^yftiolaetbiu ymmhellacb ir jf* 
grythur y ceiff pohl Dduw fwynbau V orpbtBjsfm 
bon. 2. Jc na cheiff neb arall ei mwynbau. 3. 



Fin. 4« Caritor y dynion^ &c. 55 

Ei bod yn barod fddyntj ac na cbeir ei mwynbau . 
nes myned i fyd aralL 4. T bennod a ddiwedda 
gan ddangos y bydd Yw beneidieu jwynhaiC r 
vrpbwysfa hon pan font allan o^r corpb* 

TR A fum ar y mynydd yn darlunio godid- 
awgrw)'dd gorphwysfa' r faint, teimlais mai 
da ocdd bod yno, am hynny arhofais yn'Tiir, a 
gwnaethwn aros yn hwy o lawer, oni buafai fod 
fy nheftyn mor anferthol bell goruwch fy neall 
u Pwy fyth a fiinai edrych ar yr hyfryd wild 
honno? Pe darllenai cftron am y fath oruchd 
annhraethol ogoniant, rfiyfeddai ar fedr pa ryw 
greadur hynod y mae'r parottoad mawr hwn 5 a 
difgwylai weled rhy w haul difglair yn torri allan- 
Ond wele! dim ond plifgyn yn Uawn o Iwch, 
wedl ei fywhau gan enaid rheiymmol anweledig, 
a hwnnw wedi ei adfywio gan ras mor anweledig, 
a thymma 'r creadur a feddianna *r fath ogoniant. 
Gallech feddwl mai rhyw uno fawr haeddiant 
jdyw, neu un a gwobr drud yn ei law ; ond wele, 
un tiawd 1 heb f^ddu ilim, na haeddu dim opd 
^cra, ac yno yr ai oni bai ei dynnu gan eariad 
Duw at Grift (a), a thrwy dderbyn Crilt yn 
garedig ac ymorphwys arno, ceifF drwyddo ef bob 
gpgoniant. 

I. Yn fwy neillduol, y dynion ar fedr pa rai y 
naaeV orphwysfa hon — a ethohvyd gan Dduw er 
tragywyddoldeb^a roddwydi Grift f el eu Prynwr^^c^ 
omvyd dracbefn — a argyhoeddnuyd yn ddwfn ddrwg 
fecbody a ibrueni eu cyfiwr pecbadurus^ wagedd 
y creadur^ a holl^igonolrwydd Crift — adnexvyddwyd 
eu bewylfys-^ymroijant i Grift mewn cyfammod^^Vi 
fafant at eu rhwymeu hyd,y diwedd* 

I. Y dynion ar fedr pa rai y mae'r orphwysfa 

hon, ac a clwir yn y teftyn, " pobi Dduw,'* ydynt 

D 3 etholedigion 

(a}IoaQTi«44« 



56 Caritor y dynion^ arfedr parai Pen. 4^ 

tiholedigion Ditw er tragywyddoldeb (b).. - Nad 
ydynt ond rhan fechan o ddynol ryw fydd dra 
amlwg wrth yr yfgrj'thur a phrofiad, ttwynt 
hwy ydyw y " praidd bych^n y rhyncodd* bodd 
***i'r Tad roddi iddynt y deyrnas (c)." Llai 
ydynt nag mae't byd yn eu meddwl, etto,' nid 
mor Ueied ac y ipeddwl rhai yfprydocdd trift, a 
ofnant fod Duw yn anfoddlon i rod yn Dduw 
iddynt, pan y gwyddant eu bod hwy yn foddlon 
ifod yn bobi iddo ef. 

2. Y dynion hyn a roddtvyd gan Dduw Vwfaby 
Fw prynu ganddoy o^u cyjlwr coUedigy d*u derchafu 
iV gogoniant htvn. Rhoddodd Duw bob peth i'w 
fab, ond nid yn yr un naodd ac y rhoddodd ei 
cftholedigion iddo, Rhoddodd Duw iddo awdur- 
dod ar bob cnawd, "fel am y cwbl a roddodd 
" iddo, y rhoddai efe iddynt fywyd tragywy- 
" ddol* (d)," Y gwahaniaeth hwn a ddangofir 
yn amlwg gan yr Jpc^ol^ "efe a ddaroftyngodd 
*': bob beth dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef yri 
**ben, uwchlaw pob peth i'r eglwys (e).*' Ac 
er bod Crift mewn rhyw yftyr, "yn bridwerth 
" dros bawb (f);** etto nid yn y fath fodd neiU- 
duol a thros ei bobJ. 

J. Un cymmwyfder mawr yn y bobl hyn yw, 
txi genedigaeth nejvydd (g). Bod yn bobl i Ddiiw 
heb ail-enedigaeth, fydd mor ammhoffibl, a bod 
yn blant dynion heb genhedliad. Qan eln geni 
jn eJynion i Dduw, rhaid ein hail-eni yn blant 
iddo, neu barhau yn elynion fyth. Ni wna y 
diwygiad nJwyaf yn ein bucheddeu, heb y bywyd 
newydd hwn o'n • mewn, ond ein twyllo ymrtihell- 
ach, yn lie ein hachub. 

4, Y bywyd newydd hwn ym mhobl Dduw 
a ymddengys, yn eu hargyhceddiady a*u diifn deim* 

(b) irph, i. 4, 5. (c) Lucxii. 3a.. (d) loan xvii. a» 
^ (e) £ph. iL I* (f) 2 Dim, ii. 6. (g) loan iii. 3. 



Pen. 4* y mae V orphwysfa hon, 57 

lad betheu dwyfoh^^YA efampl.— Hwy a argy- 
hoeddwyd o ddrwg pechod* Gwnawd i'r pechadur 
deimlo a chydnabod fod y pechod oedd anwyl 
ganddo yn atgafach na farph neu lyffant, ac yn 
fwy dinyftriol na phla neu newyn, am ci fod ya 
drofedd o gyfraith gyfiawn y Duw goruchaf, ya 
ammharch iddo cf, ac yn ddinyftr i'r pechadur, 
liid yw y pechadur mwyach yn gwrando cerydd 
am bechod fel gw^g eirieu, eithr coffa am becnod 
a dery at ei galon, ac etto yn foddlon i chwi ddangos^ 
y gwaethaf iddo. Byddai arfer a rhyfeddu beth 
*roedd dynion yn gwaeddi cy'wch yn erbyn 
pechod i a pha ddrwg ocdd i ddynion gymraeryd 
ychydig o blefereu gwaharddedig i njd oedd efe 
yn canfod y fath atgafrwydd mewn pechod a bod 
yn rhaid i Grift farw am dano, a byd di-Grift 
Doeni 'n dragywyddol yn ufFern. Ond mae yn 
awr o feddwl arall, agorodd Duw ei lygaid i gan- 
fodannhraethol ffieidd-dra pechod, ^ 

Hwy a argyhoeddwyd o'u trueni eu hunain o 
herwydd pechod. Y rhai a ddarllenent gynt fy- 
gythion cyfraith Duw, fel dynion yn darllen hanes 
rhyfcloedd pell, a welant mor amlwg yrwan, cu. 
bod yn darllen cu barn eu hunain, a phe caent eu 
h^nweuyn 'Igrifennedig yn y felldith, neu glywed 
yddcddi yn llefaru fel Nathan^ " ti yw'r dyn (h)/' 
Nid oedd digofaint Duw yn nhyb yr annuwiol 
eynt, ond fel tymmeftl i wr mewn ty clyd, neu. 
fel poeneu 'r claf i wr iach yn edrych arno ; ond 
yn awr mae'n teimlo *r un afiechyd ynddo ei 
hun, ac ya gwybod ei fod dan gondemniad, 
wcdi ei ladd a*i gondemnio gan y gyfraith fan£l- 
aidd, ac nad oes dim yn fyrr, ond. yn unig et 
ddihenyddu, iV wneuthur yn llwyr ac anefgorol 
druenus. Gwaith yr yfpryd glan yw bwn ac lydd 
Biewn rby w f efur ym mbawb a adgcnhedlwyd% 
D 5 Pa 



. 58 (faritor y dyniorty arfeirparm PfeK. 4^ 

Pa fodd y daw neb at Grift i gelfio maddeuant, 
nes canfod yn gyntaf/ ei fod yn cuog, a than 
gondemxiiad f neu am fywydl, nes canfod ei fdcf 
yn farw yn^ yfprydol f Nid rhaid Tr rhai iacb 
ivrth fcddygi ond i'rrhai cleiiion fi). Cael golwg 
ar ein meddyginiaeth yng Nghrift wrth ganfod 
cin tnieni ein hunain, a warcdai rhag Uawer a 
flinder. 

Hwy a argyhoeddwyd hefyd o wagedd ac anni^ 
)g6nokwydd y creadur. Mae pob dyn wrtfr natur 
yn eilun-addolwr, Trodd ein calonneu oddiwrth 
tJdiiw yngliWymp Adda\ ac er y pryd hynny, 
y'creadur yw ein Duw ni. Mae pob dyn yngs^ 
hyflwr natur yn gofod y creadur yn He Duw, 
gan roddi iddo y. He blaenaf yn ei galon, ac a red" 
atto yn amfer trallod> yn He at Dduw, am ware* 
digaeth* Dlgon gwir, Duw a Chrift a enwir yn 
Arglwydd, ctto wrth y creadur y difgwylir an» 
gynnorthwy, ac nid wrth Dduw. Plefer, clw, 
ac anrhydedd, yw trindod y dyn^ anianol, a'i 
gnawdol hunan, yw rhai'n mewn undod. Ceitio 
bod'^yn DdiA/irieu oedd ein pechod cyntaf, a 
thymma 'r pechod mwyaf a f fid yn em natur .ni 
o genhedlaeth i genhedaeth. GweS gennynx 
hydeiTi ar ein doethineb eih hunain, na dyfgu 
gan Dduw: a bod yh frenhinoedd amom eihe 
hum^in, nag ymdd^oftwng i'w lywodraeth efj 
r^rym yp beio ar ei gyfreithieu ef, ac am eu cyf- 
newid. GweU gennym ofalu am danom ein 
^ Hlknaui nag ymddiried L Dduw ; a chael eiii 
<^addol yn ein dwyte ein hunain, na*i dderbyn- 
bdunydd o'i law en Pan y dyjaem hyderu ar 
n^luniaeth, mynych y cwerylwii'i*w*eifeyn, gaa 
fcddwl y medrwn drefnu em niatterion yn wett 
nag y medr t)uw. Pan y dyhem gacQ ac an- 
thydeddu DuW, yr ym yn caru ac yn uhrhydeddu- 

eia 

(i) Luc V. 31, 



P£N. 4» y mae V orphwysfa hon. -59 

cin hunain. A dymunem fod llygaid a hyder 
pawb amom ni yn lie ar Dduw ; a byddai yn 
fida gennym gael ein cyfrif y dynion doethaf ar 
. y ddaear, a bod pawb }m ein canmol ac yn ein 
ferchu, ac yn talu diolch ac ufudd-dod ini. Oittl 
i hwr y lyrth y Ddagon hon, pan unwaith yr 
adnewyddo Duw 'r enaid. Diben pennaf y gwaith 
mawr hwn yw, dych\vclyd ein calon at Dduvr 
ei hun. Efe a wna i'r pechadur wybod na ddichon 
y creadur na bod yn Dduw iddo i'w wneuthur 
yn happus, nac yn lachawdwr iddo iV ddwyn 
e'i drueni at Dduw ei ddedwyddwch« Duw a 
argyhoedda* ddyn fel hyn, nid drwy ei. air yn 
iuug> eithr drwy ei ragiuniaeth hefyd; Dyma pa'm 
mae blindereu mor fynych ya cydredeg a gwaith 
troedigaeth. Blindereu a lefarant i'r byw, a mynw 
ant eu gwrando pan fo'r geirieu cadarnaf yn cael 
eu dirmy^. Os gwna y pechadur ei barch yn 
dduw \adoj ac i Dduw ei ddwyn i'r ammharch 
mwyaf ; neu os gwna y pechadur ei gyfoeth yn 
dduw iddoy ac i Dduw ei ddwyn i'r fath gyflwr 
nad alio ei gyfoeth ei helpu, neu bevi iddynt 
gymmeryd adenydd. ac ehedeg ymaith> pa gyn^ 
northwy fydd yma i waith troedigaeth I Os gwna 
dyn dduw o'i bkfereu, fef o unrhyw beth ag a 
ddichon llygad gwammal^ cluft gywraint, blys 
gwangcus, neu galbn arUlad ei ddymunov ac i 
Dduw gymmeryd y rhaTifbddiamo, neu eu troi 
yn fiiftl a chwerwedd iddo, pa help fydd yma i 
a^hoeddiad? Pan dc^go. Duw ddyn i lawr i 
hir nychdod, a chlwyio ei galon, a chyfiVoi ei 
gydwybod, acO^jia, fcl pe bai, ddywedyd wrtho^ 
' prota pa un a ddichon dy barch, dy gyfoeth 

* a'th bkiereu dy wared, A allant hwy iachau 
^ archollion dy gydwybod ? A allant gynnal dy 
^ babell ogwyddedig? A allant gadw dy enaid 

* ifaag ymadacl a'th gorph ? neu'th achub rhag 

^ D 6 *^ f y 



6o Caritar y dymon^ or ftdr pa rat PEfir, 4* 

* fy higofaint bythol i ? neu wai^d dy cnaid o'r 

* fflammeu tragywyddol ? Gwaedda a Ucf uchet 

* arnynt, ac edrych os gwna rhai'n y tro yn Ue 

* Duw a Chrift iti ?* O V fath gyniiwrf a bar 
^yn yn y pechadur yn awr ! wrth ganfod gwagedd 

y . creadur, a theimlo ei drueni heb Dduw. Y 
twyllwr ei hunan a ddad-dwyllwyd. 

Pobl Dduw a argyhoeddwyd hcfyd o^M^llwyt 

mngen Grtft^ ac lawn ddigbnolrwydd^ a pherw 

ffeith oHdawgrwydd yr jfrgiivydd. lefa. Fel y 

tcimla dyn roewn newyn, e4 angen o luniaetfa ; 

neu ddyn yn gwrando b^am ei gondemmad, ci 

fawr eifiea am bardwn; neu ddyn yn gorwedd 

mewn carchar am ddyled, ei ddifi^ am fcichicu 

i'w ryddhau; felly y teimla *r pechadur y ptyd 

hynny, faich annioddefol amo, ac a welna dcUchi- 

on neb ond Crift ei gymAi^d ymaith; Mae'a 

deall fbd y gyfraith yn ei gyhoeddi yn -mthry- 

ftlwr, ac na ddichon neb ond Crift ddwyn7)ardwft 

iddo, Mae fel dyrti a Ifcw ar ei 61, ac a leddic, 

oni cheitf noddfa 'n fuan. Daeth yn awr iV 

cyfyngdra hwn; rhaid iddo naiB a*i ©ael d gyfe- 

awnhau gan Grift, neu ynteu, ei ddamnio ya 

dragywyddol ; cael Crift i'w aehub, neu Jofg^ ya 

uiFern byth ; cael Crift i'w ddwyn at Dduw, neiif 

gymmeryd ei gloi ailan o'i brefennoldeb yn drag^ 

yw'ydd. Pa rpeddod os yw*n llcfain fel y mcrthyr 

gynt, *Neb on'd Crift, nth on'd Crift/ Nid: 

aur, ond bara a ddigona'r newynllyd; nid dim. 

ond pardwn, a wna'r tro i'r hwn fy dan gon- 

demniad*^ ** Mae'n cyfrif yjwarti bob petfa ya 

« dom fel yr ennHlo Grift (k);" Pan welo*r 

pechadur ei drueni, a^i ariallu ei hun a pheb petb 

arall i'w warcdu, gwel y pryd hyany, na ddichoa 

dim yn fyrr o haeddiant a thrugaredd Crift ei 

achub. Gw£l hefyd, er nad all y creadur, ac nad 

a8 



PlBK. 4. X ^^ '^ ^rphwysfa hon^ (^ 

all d hun, ctto y gait Crift# Er bod ffigyfcdd^il 
dn cyfiawnder anghyfiawn ni yn rhy fyrr, ctto 
iiOMi cyfiawnder Crift yn ddigoji helaeth: cin 
heiddo ni fydd anghyfattebol i gyfiawnder y 
gyfraith, ond eiddo Crift a atteb bob pwnge 
ynddi. Os eiriol efe, m bydd pall. £i berfon 
fydd mor brydferth, a'i haeddiant mor ddrud^ 
ac na nacca y Tad ddim a ofyano. Gynt n| 
adwaen^d'r pcchadur odidawgrwydd Crift, on'd 
fel yr edwyn dall oleuni 'r haul ; oa'd yn awr^ 
fd un yn canfod ei ogoniant* 

5* 'N61 y dwfn argyhoeddiad hwn, hy<fd cyfm 
nttvidiad hefyd yn yr iwyllys, Mor belled ac y can»^ 
fyddo'r deall ddrwg pechod, yr ewyllys a dry 
oddiwrtho mewn dig^fedd : er na bydd i fyn- 
hwyreu'r cnawd lani ar bechod^ etto'r dyn newydd 
a'i cafa, ac a ofidia oherwydd y trueni a ddygodd 
pechodamo. Ammhoffibl i'r enaid mwy edrych 
ar ei drofedd yn erbyn Duw, nac ar y trueni a 
ddygodd arno ei hun, heb ryA»C. faint o wir driftwch» 
•Rhwn a w61 'n amiwg iddo ladd Crift, a IMdd 
d hunan, yn ddiammeu, a ddwyfbigir yn ei galoa 
(I), mewn rhyw fefur. Os na ddichon wylo^ 
cich'neidia a'i galon.— Ni bydd iddo mwy addoli 
y cnadur^ ^ithr ei wrthdd fel gwagedd, gan ei 
droi allan o'i galon mewn dirmyg. Crift yn awr 
yw ei Arglwydd a'i dryfor ; mae *n dcwis Crift 
o flaen y creadur ; ac ni ddichon fod neb yn ceifio 
Crift i'w heddychu a Duw, tra fo eu calonnea 

El dewi9 y creadur o'i flaen ef, Y creadur fydd 
duw a Chrift ym. mhob enaid dyn n:^ anwy4 
o Dduw. Ac fid nad yw troi oddiyrth y creadur 
at Dduw heb droi drwy Grift^ yn wir droedigaeth^ 
felly nid yw credu Ynghrift^ tra caffo'r creaduc 
dn calonneu, yn wir gredu. Nid yw troi oddi** 
vrrth bechod ac dlunod' at Dd^iw 4rwy Grift ond 

ua 



6i Carter y dynlon^ arfedr pa rat T?Eix^ j^,, 

un gwaith ;, a Duw yn waftad ^a berffeithia y 
gwaith hwri p'lc y dcchrcuo.— Ar yr un pryd, 
yx ewyllys a lyn wrth Dduw*r Tddacwrth Gri/i. 
'N61 canfod nad oes happufirwydd yn neb andl,. 
y pechadur a wSl yn awr ei fod i'w gael yn Nuw*. 
Gwel hefyd mai Crift ]pi unig a ddichon ei^ 
heddychu a Duw, am hynny efe a dderbyn Grift 
yn garedig yn Arglwydd ac lachawdwr iddo. 
Kid yw derbyn Crift heb ferch a chariad atto to 
fiydd gyfiawnhaol, canys derbyn a chofieidio 
Crift a'r hoU enaid yw gwir ffydd ; am hynhy 
rtiaid fod cariad p'le bo'r ffydd hon. Os wyt 
yn difgwyl myned i mewn i'r bywyd, " crM yn 
^' yr Arglwydd lefu, a chadwedig fyddi (m}> ac 
*' ni chollir pwy bynnag a gredo ynddo ef (n)," 
aV neb a gredo ynddo a'i c£r hetyd yji fwy. na 
phawb ; ^ yr hwn fydd yn cam t^; nea £im ya 
^ fwy na Chrift, nid yw deilwng o bono ef (o)/' 
ac ni chyfiawnhawyd ganddo. Ffydd a'i derbya 
yn ^^rglwydd. ac lathawdwr ; canys myn Crift ' 
ei ddierbyn yn y ddwy berthynas hon, rieu ddim. 
Mae ffydd, nid yn unig yns cydnabod ei ddiodd*> 
e£unt, ac ya deii>yn pardwaa gogoniant ganddo ;. 
eithr yn cydnabod ei benllywo&ieth^ acynplygu 
iV awdurood a'i ffordd a iechydwriaeth. 

6. Fel nod fylweddol ar bobl Dduw, gwnanti 
yn awr ifu cahn gyfammod a Onri/i. Ni bu'r 
pechadur erioed' yn Uwyr mewn cyfammod. a 
Chrift, hyd yrwan ; ond yn awr fe a i^yr ynficr 
fod Crift yn foddlon, wrth ei tAA gynhygion, ae 
y mae ynteu o'i galon yn foddlon, ac mly yr a 
'r cyttundeb yn llwyr i ben.-^Yn y cyfammod 
hwn, Crift a ddyiy ei hun ymhob perthynas 
gymfforddus, i'r pechadur ; a'r pechadur ynteu, 
a ddyry ei hun i fynu i Grift i*w achub a'l reoU 
ganddo* Ar hyn, yr enaid a Iwyr derfyna fel hyn,. 

^ cefaL»> 

(p) Aeiatt xtI, 3.i« (n} Macci xvi. x6. {ol Mait« x. az« 



B£ir« 4« y ^^ ''' orphwysfa hon. ^ 6j 

^ cefais fy arwain yn ddall gan gnawd a chwant^ 

* gin fyd a chythraul, yn rhy hir, yh agos i'm 

* Uwyr ddiftryw; ,o hyn allan byddaf yn llwyr 

* wrth alwad jfy Arglwydd, 'rhwn a'm prynodd 

* a'i/waed) ac a'm dwg i'w ogonianu' 

7. Chwanegaf, y hydd i hohl Dduw- ar9$ yn > 
cyfammod hwn hy3 y drwidd. £r na bydd y ere* 
dadyn yn ddibechod, etto ni wid ei Arglwydd* 
byth, ni wrthyd ufudd-dod iddo, ac ni bydd edi^r 
ganddo am ei gyfammod ; ac nid ellir yn iawn 
ddywedyd iddo dorri ei gyfammod, tra parhao'r 
ifydd fyd^^yh ei uno a Chrift. Yn wir, y fawl 
a -wnaethant gy&mmod ar eirieu, ac nid o'u 
calon, a feiddiant ^'fathru mab Duw, a barnu' 
*^ yn aflan wacd y cyfammod, . trwy *r hwn y 
** fandeiddiwyd hwynt," drwy ymneilMuo oddi.- 
wrth y rhai fydd aiian eu buchedd (p) ; ond ni 
thwyllir yr ethbledigion fdly {q)# Ef fod- y 
parhad hwn yn ficr i wir gredinwyr; etto mac 
fcl yn ammod o*u hiechydwriacth (r)j ond ben- 
digedig fyth afo Haw ycariad a 'fgrifennodd y 
riiid addewid, ac a ymrwymodd dan f<ll, rodar 

Ur^s fydd yn ammo^ a'r deyntes a^ addewir 
yr ammod hwn« 
Dyma dduU fylweddol pobl Dduw; nid Uawn 
ddarluniad o'u rhagoriaeth, na phob ndd i'w had- 
nabod. DdarlUnydd^ fel y mae gennyt obaith crif- 
tion a rhefwm dyn, erfyniaf amat famu dy bun^ 
fel un a fernir ar fyrr gan Dduw cyfiawfi^ ac 
atteb yn fiyddlon y cweftiyneu canlynoL Ni ofyn- 
naf, pa un a wyt yn cofio 'r amier a^r drefn y 
dechreuodd yr Yfpryd weithio yonot 5 dichon fod 
llawer o anficrwydd a chamgymmeriad ynghylch 
hyn \ OS wyt yn .ficr iddb weithio ynnoc ell, ni 
waeth o lawer pa un a wyddoft y pryd a^r modd 
at peidto. Ond chwilia 'n fanol pa un a deimlaift 

' di** 
lp)Heb.x,»9. (q) Matt, xxW. »4« (r)Ioan xy. 4i 5i9' 



6+'^ Cantor y dynhn^ arfidrpa rai Pen; 4, 

di 'n lawn, f«d Uygredd wedi ymdannu drwy dy 
holl enaid, ac i ddrygioni redeg drwy dy holl 
fywyd ? A wyt ti yn canfod drwg pechod ? ac 
yn gweled fod y pechod lleiaf, with y cyfammod' 
a dorraift, yn haeddu angeu tragjrwyddol ? A wyt 
ti yn cydfynnio a'r ddcddf mai da a chyfiawn 
ydyw, ac yn deall ei bod yn dy farnu di i'r far-, 
wolaeth hon f . A welaift di fod pob creadur yn 
Ilwyr analluog i'th wneuthur yn ddedwydd, a 
fymmud ymaith dy drueni hwn? A ddyfgaift di, 
nad oes happufrwydd yn neb ond yn Nuw ? ac 
nad oes fFordd atto, ©nd drwy Grift ? ac y rhaid 
cjy ddwyn at Dduw drwy Grift neu farw b. honot 
yn dragywyddol ? A welaift di dy Iwyr angen o. 
fwynhauCrift, a'i fod ef yn holl-ddigonol i atteb 
dy.hoU eifieu ? A ganfyddaift di fod y Perl hwn* 
inor rhagorol ac y tal iti werthu cymmaint oil ac 
a feddi, a'i brynu(s)? A fu dy argyhoeddiadeu 
felteimlad y fychedig, ac nid cyfnewidiad mewn 
opiniwn yn unig ? A ydyw 'th bechod a'th. aflen- 
did yn faich a meidd-dra i'th enaid f ac os na elli 
wylo) a wyt ti 'n griddfan o'th galon dan faich 
annioddefQ] pechod a thrueni ? A ymwrthodaift di 
a'th hunan-rgyfiawnder yn Uwyr ? A fwriaift di dy 
eilunod allan o'th galon, fel na bo i'r creadur ly-^ 
wodraethu 'n hwy, ond o hyn allan bod yn wis i 
Dduw a Chrift ? A wyt ti yn derbyn Crift fel 
dy unig lachawdwr, gan ddifgvi^l dy gyfiawnhad,. 
adferia^ a gogoniant oddiwrtho ef yn unigf Ai. 
ei gyfreithieu ef fy 'n rheoli *n. bennaf dy enaid 
a'th fywyd? A ydynt hwy 'n gyffredin yn gorch- 
lygu gorchymmyaion y cnaw<^ ac yn llwyddo yn. 
crbyA mantais bennaf dy barcb, clw, a phlefereu ? 
^i Crift fy 'n cael y He blaenaf yn dy galon a'th. 
li^hiadeu, fel, er nad elli ei garu fel y mynnitj 
ettp na cheri neb fel efe? Ac iV diben hyn, a 
irnaethoft di gyfammod o'th galon ag ef, gan roddl 

if 



P£N» 4» y mat V orpbwysfa hon. 6$ 

dy hun i fynu iddo ef ? A wyt ti yn ymorcheftu 
ac yn gwir ddymuno bod yn fFyddlon i'th gyfam- 
modhwn; ac er llithro ohonot i bechod^ etto na 
ymwrthodi a'th fargen, na chyfnewidi dy Arglwydd 
ac na roddi dy hun i fynu i unrhyw lywodraeth 
aralJ cr y byd? — — Os hyn'yn wir yw 'th gyf- 
Iwr di, yr wyt ti yn un o boblDduw yn fy nheftyn; 
ac mor ficred a bod aVidewid Duw yn wir, mae 'r 
orphwysfa fendigedig hon ar dy fedr di. Ond 
gwel ar dy fod yn " aros yng Nghrift(t), a phar- 
" hau hyd y diwedd(u), canys o thynn neb yn 
" 01, nid yw ei enaid ef yn ymfodloni ynddo(w)." 
-—Ond OS na cheir y fath waith ynnot, beth 
bpnag a feddylio dy galon dwyllodrus, neu er 
cryfed fo dy obaith gau, cei wybod er dy boen 
(oni bydd i wir droedigaeth dy ragflaenu) nad yw 
gorphwysfia 'r faint yn perthyn i ti, O na byddit 
ddoeth i ddeall hyn ac i yftyried dy ddiwedd (x) ! 
na bait yrwan a'th gluftieu 'n agored, ^'th 
galon yn plygu i gynghorion Duw, tra fo dy enaid 
yn dy gorph, " a gwerth yn dy law (y),'* a chyf- 
Icufdra a gobaith o'th flaen, fel y cait qrphwys 
ymmhiith pobi £)duw, a chael rhan o etifeddiaeth 
y faint yn y.goleuni (z). 

II. Sicr yw y caiff fohl Dduw fwynhau V orpb'^ 
^fa hon — ac na chaiffneh arall ei mwynhau'^na, 
iwythgUy nes myned i fyd arall — ondyr a eu beneU 
dieu iddi mar gynted ac yr elont allan oW corph, 

I. Y ceiff poll Dduw fwynhau V orphwysfa hon^ 
fydd wirionedd, ac mae 'r yfgrythur yn eigadarnhau 
*'r eithaf, mewn amrywiol fFyrdd. Fel hyn. •— 
Eu bod hwy wedi eu rhagbrddnio iddi^ a hitheu 
iddynt hwy, " .Nid cywilydd gan Dduw ei . alw 
" yn Dduw i^dynt hwy : oblegid efe a barottodd. 

*' ddinas.. 

^t^ loan XV. 4. (vi) Matt, xiii, 14. (w) Hcb. x. 38* 
U; DwuxxxiU 29. (y) DUuxvii. 1.6. (?) Col. i. **% . 



66 Carlhr J dyniony ar fedr pa fat P«Kr4ir 

**'ddinas iddynt(a); gelwir hwynt yn Ueftri trti- 
** garedd a ragbarotowyd i ogoniant(b)« Ynghrift 
. " derbyniafant etifeddiaeth wedi eu rhagluniacthu^ 
^ yn 61 arfaeth yr hwn fydd yn gweithio pob peth 
•^ wrth gyngor ei ewyllys ei hun(c); a'r rhai a 
•* ragluniodd efe, y rhai hynny hefyd a ogonedd- 
•* odd efe(d)." Pwy a ddicbon yfpeilio 'r faint 
©'r orphwysfe a fwriadwyd iddynt gan dragywyddbl 

arfaetfa Duw ? Dywcd yr yfgrythur ini, " eu 

" prynuiVorphwysfehoRi a bod ini ryddi4 i fyned 
•* i mewn i'r cyflegr trwy waed lefu (e)," i mewn 
i deymas giis yma, i deymas gogoniant rhagllaw. 
Gan hynny y faint yn y nefoedd^ ** a ganant ganiad 
•* newydd i'r hwn a'u prynodd i Dduw trwy ei' 
*^ waed, allan o bob Uwyth a iaith a phob), a 
" chenedl ; a'u gwneuthnr yn frenfainoedd ac offei- 
^ riaid i Dduw(f)/* Rhaid ynteu naill ai darfod 
i Grift waerfu, a marw yn ofer, ac na wel byth o ' 
lafur ei enaid ; neu ynteu, fod gorphwysfa etto yn 
61 i bobi Dduw* — Mae 'r orphwysfa hem yn cael 
ei baddo iddynt yn yr yfgrythur. Fel mac *r fFup- 
fafen yn frith o f<Sr, fejly mac *r Bibl cV adde- 
widion dwyfrf byn. Crift a ddywed, '* nag ofna, 
•* braidd bychan, canys rhyngodd b6dd i'ch 1 Sd 
" roddi i chwi y deymas (g), yr wyf fi yn ordcinio 
•* i chwi deymas, megis yr ordeiniodd fv Nh^d i 
** minneu, fel y bwyttaoch ac yr yfoch ar ty mwrdd 
*^ i yn fy nheymas(h)," &c. &c. &c. — Mae hoU 
^/oddion gr&s^ gweiHjrediadeu V Tfpryd ar yr enaid^ 
. ymgeiftadeu grafol y faint^ yn profi fod gorphwysfa 
etto 'n 61 ; mae pob gorchymmyn ac fydd yn erchi 
ini gredu ac edifarhau, iympiydio a gweddio^ i 
guro a cheifio, i ymdrechu a llafurio, i redeg a 
milwrio, oH yn profi fod gorphwys&r 'it* 61 ar fedr 

pobl 

(a) Heb, Xb i6, (b) Rhuf, ix. aj. (c.) Eph.ii, ix, 
y) Rhuf. viii, 30, (e) Heb, x, 19. (f) Dad* v. S-*lo» 

*) Luc xiu 32» ^h) Liic xxii* %^^. 30,, 



Veh* 4« / mae *r orphwysfa bon» 67 

pobl Dduw. Ni wnai V Yfpryd bytfe cnnyn ynnom 
y fath ddymuniadeu cryf am y ncfocdd, y fatir 
gariad at lefu Gnft, pe ni chaem dderbyn yr hyn 
yr ym yn ei garu ac yn ei ddymuno. Yr hwn fy 
'n **cyfcirio ein traed yn fFordd tangnefcdd(i)," 
yn ddiammeu a'n dwg i eithaf tangnefedd. Mor 
agos y mae 'r moddion a'r diben wedi eu cyflylltu ? 
Yr ydys yn trcifio- teymas Dduw, a threifwyr fy 'n* 
ci chippio hi(k), Y rhai a ganlynant Grift yn yr 
*' adenedigaeih a eifteddant ar orfeddgogomant(.l).*' 
— Cadamha *r yfgrythur ini fod y^ faint yn cael 
decbreuad^ rhag-brofiad, ernes^ a Jil ea gorphwysfa 
yma. "Teymas Dduw o'u mewn y mac(m). 
" Er na wclfant Grift, etto maent yn ei garu, ac 
" yn credu ynddo, ac yn mawr lawcnhau a Haw- 
" enydd annhraethadwy a gogpneddus,gan dderbyn* 
** diwedd eu fFydd, fef iechydwriacth eu henei* 
" dieu (n), maent yn gorfoleddu darl obaith go- 
" goniant Duw(o).'* A ydyw Duw yn eu "felio 
** trwy lin Yfpryd yr addewid, yr hwn yw ernes 
•* eu hetifeddiacth(p),'* ac a wftd ef iddynt lawn 
feddiant?— Mae 'r yfgrythur hefyd ya Ion am y 
rhai a aeihant i mewn i'r orphwysra hon, dan en w^. 
mcgis, Enoc^ Abraham^ Lazarus^ a'r lUidr a groef- 
hodiwyd gyda Chrift, &c. Ac os oes gorphwysfa 
i*r rhai'n, diammcu fod gorphwysfa iV holl gre- 
dinwyr. Ond afraid pentyrru yfgrythyreu i brofi 
hyn, gan weJed mai gwir ddibcn yr holl yfgrythur 
yw cin tywvs iV ft^d fendigedig hon ; a gweith- 
rcd ydyw clan law Dduw i'n ficrhau o honi« 

2, MacV yfgrythur yn profi nid yn unig bod yr 
orphwysfa Iwn yn 61 i bob! Dduw, cithr hefyd, 
nod yw hi ar fedr neb tind hwy^ ac na chaiff eraill 
o'r byd gyfran ynddi. " Hcb fandleiddrwydd ni 

'^VrChaifE 

(i) Luc I, 79/ (k) Matt. xi. 12. (l) Matt. xlx. »8. 
(Ill) LucxviU 41, (n) 1 Pedr i, 8„ 9. (o) Rhuf, ¥. »* 



68 Carltor y dyniotty arfedr pa rat Pen. 4, 

^ chaiff neb weled yr Arglwydd (q). Oddieithr 
" geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled teymas 
•* Dduw. Yr hwn fydd heb gredu i'r Mab, ni 
" wel fywyd 5 eithr y mae digofaint Duw yn aros 
'' arno ef(r). Pob putteinwr, neu aflan, neu 
" gybydd, yr hwn fydd ddelw-addolwr, nid oes 
*' iddo etifeddiaeth yn nheyrnas Crift a Duw (s). 
" Y rhai drygionus a ymchwelant i ufFern, a'r 
" hoU genhedloedd a anghofiant Dduw (t). CoUir 
" yr hoil rai nad ynt yn credu i'r gwirionedd, 
"ond yn ymfodloni inewn angbyfiawnder (u). 
** Yinddengys yr Arglwydd lefu o'r nef, gyda ei 
" angylion nerthol, a than.fflamllyd, gan roddi 
** dial i'r fawl nid adwaenant Dduw^ ac nid ydynt 
"* yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd lefu Grift; 
^y rhai a ddioddefant ^yn gofpedigaeth, ddiniftr 
" tragywyddol oddi ger bron yr Arglwydd, ac 
^oddiwrth ogoniant .ei gademid ef(w)." Pe 
dychwelafai 'r'annuwiol at Grift yneu bywyd, al 
dderbyn ef o!u calqn yn Arglwydd ac lachawdwr 
iddyht, buafent yn gadwedig. .Duw yn rhwydd 
a gynnygiodd fywyd iddynt, ond ni fynnent fyw. 
Plefereu *r cnawd oedd yn eu golwg hwy yn fwy 
dymunol na gogoniant y faint, Cynnygiai fatan 
un, a Duw 'r IhHj ac yr oedd iddynt Iwyr rydd-did 
i ddewis yr un 'a fynnent, a dewis a wnaethant 
blefereu pechod dros amfer yn hytrach na thragy- 
Wyddpl orphwysfa Crift. Ac onid cyfiawn naccaa 
iddynt y peth a wrthodent. 'N61 i Dduw eu cyng- 
hori oddifrif, a thaer erfyn amynt ddyfod i mewn, 
ac etto pallu a hopynt, pUe dylaynt hwy fod, ond, 
ymmhlith y cwn oddiallan. Er bod dyn mor 
yftyfnig, na fyn ymddaroftwng nes ei orchfygu gaa 
alluog nertli gras ; etto gallwn ddywedyd' yn gym- 
mwys, y dichon fod yn gadwedig os. myn, ar am- 

modeu. 

(q^ Heb. xii, 14, (r) Laan iii; j, 36. {*) Eph» v. 5* 

4$ Salm ix, 17. (Uj a Thef. xi, iat« (w) % Tbcf. i. 7r^m 



P£N^4« y ^^^ *^ orphwysfa bom 

modeu Du\f . Nid ywei anallu ('rhwn fydd dd 
gioni gwirfoddol) yn fwy o efgus iddo, nag 
i odinebwr iFaelu cam ei wraig ; neu i ddyn c 
figennus, na ddichon lai na chafhau ei frawd 
hun: Onid yw efe gymmaint a hyn yn .waeth, 
yn baeddu trymmach cofpedigaeth ? Pechadur; 
yn uffem a fvrriant yr boll fai ar eu hewyllys 
hunain dros fyth. Pe gallai pechaduriaid yn uff 
ddywcdyd, mai o achos Duw yr aethant yno, 
nid o'u hacbos eu bunain, llonyddai byn eu cyd\ 
bodeu, a Ueibaei eu poeneu, ac nibyddai ufFern 
uffem iddynt. Ond cofio am eU pengaledrwy 
a feithrin y tin, ac a geidw bryf eu cydwybod ri 
marw byth (x). 

3. Ewyllys. Dmv y^v Ifbd yr orphwysfa hon etto 
i^w bobl^' ac nid i*w mwynhau nes delont ijyd arali 
Pwy ddylai drefnu 'r creaduriaid ond yr bwn 
gwnaeth ? Cyflal i cbwi ofyn, pam na cbaem 
a chynbauaf, beb un gauaf? neu pam mae 'r dd: 
dan draed a'r nefoedd uwcb ben, a, phaham 
cbawn orpbwysfa ar y ddaear ? Rhaid i bob \ 
gyrraedd perffeithrwydd yn raddol. Rhaid i'r ; 
cryfaf fod yn gyntaf yn faban. Rhaid iV yfgol 
mwyaf ddecbreu yn ei lytb'renneu, Bu 'r c 
hwyaf unwaith yn fes. Y bywyd hwn yw m< 
plant Duw, ac a fynnem ni fod yn berffeith i 
groth, a'n gem 'n llawn faint? — Pe yma bj : 
ein gorphwysfa, rhaid mai diles yw y rhan f 
o ragluniaetheu Duw. A ddylai Duw goUi 
goniant gwaredigaetheu rhyfeddol ei eglwy 
chwymp ei elynion, fel y caflb dynion eu dedv 
wch yma ? Pe bvddem oil ysx ddieuog, perffe I 
dedwydd, pa acnos fyddai am ragorol waitb : 
awnhad, fan£teiddhad, a'r iechydwriaeth i dd 
— Pc ni byddai amom eifieu dim, byth ni re 
cin hyder mor llwyr ar Dduw, ac ni alwen 

(x) Marc« ix. 44* 



•jrp Carttor y dynion^ ar fedr pa rai Pen. 4. 

;inor dacr. Mor anfynych y cai Daw glywed oddi- 
wrthym, pe byddem yn ddieifieu ? * Ni chawfai 
Duw^byth y fath ganiadeu o fawl gan Fofes wrtb y 
mor coch, ac yn yr anialwch ; gan Deborah z-Han-^ 
nah'y gan Ddafydd a Hixeciah j pe cawfent hwy 
ddewis eu cyflyreu cu hunauu Ac onid dy ware, 
rdigaetheu allan o beryglon a thrueni, ^ barodd i 
titheu, ddarllenyddj glodfori Duw uchaf erioed ? 
Y glod a-r gogoniant nvwyaf a roddir i Dduw drwy 
'r byd, fydd am brynedigaeth, cymmod, ac iechy- 
'dwriaeth drwy Grift, ac onid ohcrwydd trueni dy» 
y bu hyn i gjid? — Nid allafem ni byth ddeaU pa 
mor dyner galon y w Crift, heb yn gyntaf delmlo 
ein hunain yn *' flinderog a llwythog, yn fychedig 
* a newynllyd, yn dlawd a chyftuddiedig." Y 
mae 'n blefer i'r milwr a'r ymdeithydd edrych ya 
61 aryperygloh y daethant drwyddynt : bydd yn 
blefer i'r faint edrych i lawr o'r nefoedd ar eu 
gwaredigaetheu allan o bechod a thrift wch : eu 
hofneu a'u dagreu, eu gelynion a'u peryglon, eu 
blinfyd a'u tlodi, a bsb- iddynt lawenhau yn fwy . 
gorfoleddus. Pe ni chaem ddim^ ond hawddfyd 
ac efmwythder ar y ddaear, pa fodd y gallem or* 
foleddu fel hyn rhagUaw ? 

4j, Heblaw hyn, nid ydym ni ddim yn gymmwys 
i gael gorphwysfa ar y ddaear.—K ddichori maid 
ac fydd mor ifel mewn gras, mor dueddol i bechod^ 
mor rhwym wrth y cnawd bwn, gael llawn fod- 
lonrwydd a gorphwysfa yn y fath gyflwr ? Beth 
yw gorphwysfa enaid, ond gwaredigaeth oddiwrth 
bechod, ammheriFeithrwydd, a gelynion ? Ac a 
ddichon yr enaid orphwys, tra bo 'rhai*n yn ei 
hafloiwddu 'n ddibaid ? Paham y Uefa crift'nogion 
mor fynych yn iaith Pauly " ys truan o ddyn 
^ wyf fi : pwy a'm gwared i (y) ?" Beth fy'n 
peri iddynt "gyrchu at y nod, i rhcdeg fel y 

** caffont 
(y; Rhut viH 24, 



Pwr. 4« y -mae V orphwysfa S»w^ ^t 

•" cafFpnt atael, ac ymdrechu am fyned i mewn,** 
OS ydynt gymmwys i gael gorphwysfa yn ^u cyflwr 
prefennol ? — Ac y mae ein cyrph yn anghymmwys 
ya gyflal a'n heneidieu. Nid ytit etto yn gyrph 
goleu fel yr haul, yr hyn a fyddant, <^ pan ddarflfo 
" i'r Uygradwy hwn wifgo aDllygn>digaeth, ac i'r 
" marwol hwn wifgo anfarwoldeb/' Maent etto 
p garchar ac yn faich ini ; mor Uawn o wendidea 
a diSygion, a bod yn rhaid ini dreulio y rhan 
iwyaf o'n hatnfer i ddiwallu eu hangenrheidieu 
gwaftadol. A ydyw'n boffibl i enaid anfarwcl 
jael gorphwysfa yn y fath annedd gwael a llygre- 
dig? Diammeu y -rhaid i'r cyrph falw, afiach a 
methedie hyn ;gael eu puro, cyn y byddont gym* 
mwys i twynhau gorphwysfa. Ypetheu afivynhawn 
jma ydynt yn annigonol i ben gorphwysfa. Och ! 
bethfydd yn yr holl fyd a ddyry orphwysfa ini? 
Y fawl fydd yn pcrchen fwyaf fydd a'r baich 
trymaf. AV neb fy*n cofleidio 'r byd, ac yn ym- 
hyfrydu fwyaf yaddo, awaeddanr aUan o'rdiwedd 
yn erbyn ei wagedd a'i orthrymdec Dynion a 
addawant iddynt eu huaain nefoedd ar y ddaear ; 
ond pan ddelont i'w mwynbau, gwagedd yn Soi 
ymaith ydyw. Dichon pob duwiol ganfod yn 
hawdd, mai gwir ddiben hoU weithredoedd yr 
Arglwydd yw bwrw 1 lawr ein heilunod, a pheri 
ini flino ar y byd, a cheifio ein gorphwysfa Yn- 
ghrift. P'le mae Duw yn ein croefi fwyaf, ond 
yn y lie y byddom yn addaw i ni ein hunain y 
boddlonrwydd mwyat ? Os gwnewch eilun o'ch 
plentyn,J)ydd yn driftwch i chwi. Os hyderwch 
ar gyfaill fel un anghyfnewidiol, bydd yn fflangeil 
i chwi. A ydyw hwn le, neu gyflwr i gael gorph- 
wysfa ?— Ac megis y mae 'r petheu a fwynhawn 
ynra yn annigonol i beri gorphwysfa ini, felly, 
Duw^ Whwnfidd ddigonoly a fwynheir yn brin ymd. , 
Nid yma y parottodd cfe yftafell-brefcnnoldeb ei 
|. o^oniant 



72 Caritor y dyniorij or /edr pa rat Pen, 4. 

cgoniant. Gofododd lenn rhyngddo a ni. Yr 
ydym ymtnhell oddiwrtho fel creaduriaid, ac ym- 
mhellach fel gwael farwolion, ond ymmhellaf oil 
fel pechaduriaid. *Rym yn clywed yn awr a phryd 
arall air o. gymffordd oddiwrtho, i gynnal i fynu 
ein calonneu a'n gobaith, ond nid dyma ein llawn 
fwynhad. Ac a ddichon unrhyw enaid a gym- 
merth Dduw yn gyfoeth iddo (megis y.gwnaeth 
pob enaid a achubir ganddo) gael gorphwyfdra yn 
y fath belldra dirfawr oddiwrth ei Dduw, pie 
ni cfieir ei fwynhau ond anfynych, ac mewn 

mefur bychan ? Nid y*m liinneu chwaith 

etto yn g'ymmwys i orphwysfa, am y rhaid ein 

parottoi ymmlaenllaw. Ni efyd Crift y goron hon 

ar ben neb ond y rhai teilwng. Ac a ydym ni 

yn gymmwys i dderbyn y goron cyn cael y fuddu- 

goli'aeth ? Neu i gael y gamp, cyn gorphen ein 

gyrfa? Neu i dderbyn ein ceiniog, lies gweithio yn 

y winllan ? Neu fed' yn Uywpdraethwyr ar ddeg 

dinas, cyn chwanegu ein ate talent? Neu fyned 

i mewn i kwenydd ein Hmglwydd^ cyn gweini 

fel gweifion d^ a' ffyddlbn ? Ni chyfnewid Duw 

reolau'r nefoedd i roddi gorphwysfa i chwi ; rhaid 

ymdrechu am goron gogoniant, 1 gorchfygu, cyn 

ei gwifgo. — Cymmwys lawn yw^ nad oes gorphwysfa 

i'w chael nes myn'd i'r bywyd draw. Cymmer 

ofal ynteu, ddarllenydd anwyl^ na bo iti ddiigwyl 

Ha cheifio gorphwysfa ar y ddaear ; na grwgnach 

yn erbyh Diiw oherwydd dy drafferthion, a'th 

flindereu, a'th anghenion yn y cHawd. A ydyw 

'th dlodi yn dy flinb ? Dy afiechyd ? Dy elynion 

creulon, a'th gyfeillion anfwyn ? Felly y dylai 

fod yma. A ydyw fiieidd-dra'r oes, pechodeu 

profFefwyr, a chaledrwydd annuwiolion, olj yn dy 

fiino? Rhaid i.hyn fod tra fyddech allan o'rh orph- 

wysfa, A ydyw llygredd a chaledrwydd 4y galon 

dy hun, a'th hoU bechcdeu yn dy flino ? Blina 

fwy fwy am byn. Ltto, dan dy hoU flindereu, a 

wyt 



?£H. 4. jf moi V ^rfbtvys/a hon^ 73 

wyt d'n hiraethu am y fuddugoliaeth, a chyrraedd 
poi dy daitb, a myned at Dduw, iorphwys ynddo? 
Osnad wyt, blina fwy etto ohcrwydd^caledrwydd 
dy galoQi tan na ddelo gorpbwjtfa yn fwy dymunol 
id. 

5. Nid oet gcnnyf ond un peth.yn rhagor i'w 

chwanegu, i derfynu'r bennod hon, fef, hodeneid^ 

ifu creJin%iuyr yn mivxnhau gwynfyd .a gogoniant 

annbraithol, hydyn oidtrafont yn wahanol oddmrth 

y r^A,— Beth all fod yn fwy amlwg na'r geirieu 

hyn a lefarodd Paul? **Yr ydym yn gwybod 

** tra ydym yn gartrefol yn y corph, cin bod oddi« 

** cartref oddiwrth yr Arglwydd ; ond yr ydym 

" yn hy ac yn gwclcd yn ddi yn hytrach, rod 

** oddicaitrcf o'r corph, a chartrcfu gyda'r Ar- 

** glwydd (z).'* Neu.rhai'n ? *' Y mac yn gyfyng 

^ arnaf a'r ddeutu, gan fod gennyf chwant i'm 

^ dattod, ac i fod gyda Chrifti canys Uawer iawn 

" gwcll ydyw (a)/' Os nad ocdd Paul yn 

di^yl cael mwynhau Crift tan yr adgyfodiad, 

paham yr ydoedd mewn cyfyngdra, ac amo 

chwant i'w ddattod ? Na:ge, oni ddylafai fod yn , 

anhawdd ganddo. ymadael ? Canys tra fai yn y 

corph yr oedd yn mwynhau Crift mewn rhyw 

fefur. Mor amlwg y w geirieu Crift wrth y lleidr, 

" heddyw y byddi gyda mi ym Mharadwys (b).'* 

Yn nammeg Dives a Lazarus pur annhebyg y 

gwnaethai Crift grybwyll mor bendant am happuit 

rwydd a'thrueniVenaid, vn ebrwydd ar 61 angeu^ 

pe ni buafai dim o'r fath beth (c). Ymrefvmmiad 

ein Harglwydd am yr adgyfodiad, a ddengyS| 

gah ** nad yw Duw, Dduw y rhai meirw, ond 

" y rhai byw (d)," fod Abraham^ Ifaac^ a Jacob^ 

yn eneidieu. byw y pryd hynny.— re ni byddai 

^ E gwynfyd 

(i) a Cor. V. 6-*5. (a) PhiL I. 1?. (b) LttC xxiU. 43, 
(c) Luc xvi, x^— li» , (d) Matt. xxii. i%» 



•T» -* 



^4. Cgritory dynhn^ ar/edrpa rat p£K« 4% 

gwwfyd **y mcirw fy'n marw yn yr Arglwydd 
(e)^ ddim aralk ond gorphwys yn y bedd, yna 
byddai i anifcil neu gsurreg tod mor ddedwydd 
a hwytheu ; nage, byddai hyn yn felldith ac nid yn 
fendith iddynt ; canys onid yw yn fwy trugaredd 
gael gwafanaethu Duw, mwynhau cyffuron bywyd* 
a chymdcithas y faint, a phrefennoldcb Crift ynr 
yt ordinhaifcu, na gorwcdd i bydru yn y b&ld ? 
— ifwf ac Elias a gymmcrwyd i fynu eifocs " at 
*' yfprydoedd y cyfiawn y rhai a bcrflfeithiwyd (f)/' 
Ac oni vftloddPedrl lagOj ac loartj Fofis gyda 
Chrift ar y mynydd, cyn yr adgyfodiad. A 
Stephan a ddywcdodd wrth ferw, ** Arglwydd 
«* fcfu derbyn fy yfpryd (g)." Beth dfiiq^ fod 
amlyccaeh na hyn? Canys diammcu iV Ar- 
glwydd ci ddcrbyn, fel y dysrcd- y gwr doetb, 
" dychwcl yr ylpryd at Dddw yr hwn a*i, rho. 
«* ddes ef (h)/' ^Paham y dywedir. fad gan 
y credadyn fywyd tragjrwyddoV a bod teyrnas 
Dduw p'i fcwn, o^ rhaid iddo aros hebddynt 
hyd yr adgyfodiad ? ' A dywedir "fod din^oedd 
" Sodom a Gomorrah eifoes yn ^od^f dialedd 
** tin tragywyddol (i)." Ac os yw^r annuwiol 
cifoes yn dioddef poeneu tragywyddoT, diblfi fod 
y duwioi yn mwynhau gwynfyd tr ag jgyyddo],, 
—A di^mmeu fbd yr enaid yn/j.^pia/f i 
ddcrbyn gwynfyd ney drueni h6b y' corph 5 'rocdd. 
eniid Crift yn fyw pan oedd ei gorph yn ifarw, a 
hyn fydd amlwg v^h ei lef ar y groes, *' O Dad, 
«' i'th ddwylaw di y gorchymmynnaf fy yfpryd 
(k);*' ac yn ei atidcwid i'r Ueidr, **heddyw y 
•* byddi gyda mi ym Mbaradwys j** ac Os oedd 
enaid Crift yn fyw ac yn happus pan oedd ei 
gorph yn y bfiddi, felly y mae eneidieu pawb ac 

fydd 

(e) Dad. XVI. xj. (f) Heb.xii. «a, 43. (g) Aaauvli. 59, 
^h) Preg.xu. 7. W Jude ad. 7^ (k) liuc xxiii* 4*« 



Pem. 4* y^fi^ V orpbtujifa b9n. 



75 



fydd ya marw yn yr Arglwydd : mor gyntpd ac 

Lelont allan o^r^ carchar hwa o gnawd, aogy-> 
1 a'u dwya i^dre ; ac ar hyn, Crift a*r hoU . 
yrprydoedd perffeith yw eu cymdeiih&n ; y nef- 
oedd eu hannedd ; a Duw eu dedwyddwch. Pan 
fo'r cyfryw rai marw, gallant ddywedyd yn hy< 
drwy fiydd gyda titepbanj ^ Arg^ir^dd Iefu^ . der- 
"l)?!! ty yfpryd;" a'i orchymmyn^fel y gwn- 
icth Crift, «i ddwylaw 'r Tid." 




'"•^^ ^ ' > faint. 



,,,.. ^^ _.. 7fcfoe4d. 1. tVrthgoUi V n^^^iii; 

j^f^^j^jjJWtf,^ ^t^^^^^ithruoydd perfonol y faint. 
a." Zfttu; « I&i/«."'^.''*¥«A fftchiadeu byfryd tuac 
^H^^^uiv. 4. nl^if gymdettbas angylioK^^nc 
'yffjaSedd gogotUiiu^^^. "I xvneuthur colled o*r 
nefoeddynfivy etto^ ^^^^e^lAoriaetb yr annuwiol 
a okuir y pryd hynny ; 2. A ehangir befyd. 3J 
£11 cydwybodeu a wajg betbeu adnf yn tawn» 4. 
Eu fsrcbiadeu a fyddant rmvy bywioL $• A*u 
caffadvuriaitb yn gryf a belattb. 6» Terfyn y 
Unnod. 

OS wyt ti, ddarllcnydd, yn ddieithr i Grifl^ * 
natur. a bywyd iant^eidd ei bobl, a byw a 
p^v9 o honot yn y cyflwr hwn, gwybydd na chci 
4Jt)yth gyfraii o lawenydd y nef, na myned i mewn 
wlif^gywyddd orpbwysfa 'r faint. Dywedaf wrthyt, 
{^:J£Jaju4 wtith Eglon^ ^ gair oddiwrth Dduw fydd 
" gcnnyf attat ti{a) j" fel mai gwir gair yr.Ar- 
E 2 g?wydd^ 



W 



iu« aQ» 



j6' Iruem V i^hdi a goUant Pen. 5. 

slwydd, ni chei byih weled Duw mewn heddwch, y 
tarn hon a orchymmynwyd imi draethu i'th crbyn 
di,.derl^n U fel y myimych, a diangc os geUi. 
Mi i^ wn ^gwnai credu ac^ufuddhau i Grifl: dy 
waredu ^ ere ar hyn a'th addelai yn un o'i bobf, 
ac a roddaPiti gyfran o etifeddiaeth ei etboledig. 
Pe hynfyddai liwyddiant fy nghennadwri, byddwn 
mor belled o4diwith rwghach, fel Jopahy am na 
chyflawnodd Duw ei fygythion i'th erbyn^ ac y 
bendithiwn y dydd y gwnaeth Duw fi erioed yn 
gennad mor llwyddiannus. Ond os gorphenni dy 
ddyddieu yn dy gyflwr annychweledig, cyn wired a 
bod y nefoedd uwch dy ben, a'r ddaear dan dy 
draed, y ceuir di allan o orpbwysfd 'r faint, ac y 
dcrbyfti dy gyfran yn y fflammeu tragyv^yddol. 
Yr wyf yn d^wyl y troi arnaf^gan ddywedyd, pa 
bryd y dangpfoda Duw lyfr y bywycl i chwi, neu 
y dywedodd wrthych, pwy yw y rhai a fydd cad- 
Wcdig, a phwy a goUir ? Attebaf: nidwyf yn dy 
^nwi di na neb arall 5 cithr dywedyd yr wyf am 
bawb ynghyflwr natyr, ac am danat ti, os yno yr 
vyt; ac nid wyf yn cymmerydamafddangos pwy 
i, edifarha, a phwy a beidia ; a Ilai o lawer nad 
cdifarhei di. Gwell genrtyf o lawer ddangos y go- 
baith'.fydd o*th flaen, os nad eifteddi yn fegur a'i 
goUi.* Gwell o lawer gennyf dy anqog i wrando 
mewn pfyd cyn cau ]r drws i'th erbyn, na dyweayd 
wrthyt nad oes gobaitli y dychweli a byw. Ond 
9s nad yw y darluniad iichod o bobi Dduw yn 
cyttunb a chyflwr dy eriaid di$ ai anhawdd dangos 
fOL tin a fyddi cadwedig byth ai peidio? A raid 
kni ddtingo i*r nefoedd i wybod, *• na cheifF neb 
•* heb (andtciddfwydd wded yr Arglwydd, ac mai 
^ yrhai purogalon yn unig awefantDduw; ac 
^' oddieithr geni dyn drachefh na ddichon cfe 
^ fyried i mewn i deynaas Dduw ?*' A raid imi 
^%yn Yt nefoedd i ofyn i Grift yr hyn y dacth cfe i 

kwr 



Pen. 5. vrphwyifa V Sait^ 5^7 

\xm Yr ddaear i lefaru «i hun, ac a le&rodd eiU 
waith drwy ei Yfpryd yn yr Apbftolion, ac a y%ri* 
fennodd yn y Bibl cr addyfg i bawb hyd ddiwedd 
y byd ? Ac cr na adwaen i ddirgcloedc^dy galon di, 
ac am hynny na wn beth yw *th gyflwr, ctto tydi 
wrth chwilio 'n fanol a ^elli adnabod dy bun, z 
gwybod OS . wyt yn etifedd y nef ai peidio. Fy 
nymuniad pennaf yw, bod iti ganfod dy dVucni, a 
diangc rhagddo. '^ Ond pa fodd y diengr os cf« 
** geulufi Grift a'i iechydwriaeth ?*' Mor am* 
mhoffibl yw hyn ag yw i*r cythreuliaid cu hunain 
fod yn gaduvedig. .ISfagc ; llefarodd Daw hyn yn 
fWy amlwg a mynych, yn yr yfgrythur am bech- 
aduriaid o'r fath ag wyt ti, nag arti y diawliaid. 
Meddyliwn y gwnai golwg ar dy gyflwr dy len\wi 
a fyndod a dychryn. " Pan welodd Bel/afar ddarn 
" Y Uaw a fgrifennodd ar y pared ; yna newidiodd 
^ lliw 'r Brcnhin, z'\ fcddylieu a'i cyfFrdirant cf, 
" fd y dattododd rHwymcu ei Iwyneu ci^ ac y^ 
* curodd ei linieu cf y naill wrth y Hall (b)/' Pa 
fodd y dylait ti grynu, pan y maellaw Duw ei hunr 
i'th erbyn, nid mewn man neu ddau, eithr drwy 
gorph. yr holi yfgrythyreu, yn dy fwgwth a choHed 
deymas Dduw *h dragywyddol ? Am y dy- 
munwn iti ofod hyn at* dy galon, dangofaf iti'— 
Natur dy goUed o*r nefoeddj-^'3JT hyn fydd yn d 
iumeuihur morfatvr. 

I. Yn eu coiled o'r nefoedd, mae 'r annuwiolion 
yn colli — perffeithrwydd perjhml y faint — Duw ei 
hun-^pob jerchiadeu bjfryd tuac at Dduw -^ a 
diddan gymdeithas angyliofi a faint. 

I. Colli y perffeithrwydd perfonol a gogoneddus a 
fWynha V faint yn y nefoedd, a fydd yn golled fawr 
i*rrhai annuwiol. — Collant harddwch prydferth y 
«^^, yr hwn a ddifglciria 'n fwy golcu na'r haul 
ginol dydd. Er cyfbdi o gyrph yr annxiwl#on yn 
E3 fwy 

(b) Dan* V. 5, 6* 



jtf Truent*r rhai a goUant Piy. 5» 

fwy yrpiydol na phan t^eddynt ar y dd^ear, ctto ni 
wna hynny ond cu cymmwyfo i dderbyn poeneu 
dygnach. Dymunent y prycl hynny fod pob aelod 
yn aelod marw, fel na theimlent boen, a bod yr 
noU goiph yn garen bodr, neu fyned etto i orwedd 
yn y Uwch.— A mwy o lawer y collant y prrfFeith- 
rwydd a fydd yn eneidieu 'r feint ; eu tymmhereu 
a'u ferchiadeu fand^eidd ; eu parodrwydd llawen i 
vmeuthur ewyllys Duw ; a pherffeith uniondeb eu 
holl weithredoedd. Yn lie hyn, byddant yn llawn 
o gyndynrwydd, ogafineb at ddaioni, o gariad at 
ddrwgy ac o bob tymmhereu creulon - eraili, ac 
oedd ynddynt ary ddaear.— Gwir yw ybydd eu 
deal}twriaeth yn oleuach o lawer, a gwelant dwyll 
«u hudoliaetheu gynt, etto bydd ynddynt yr un 
tueddiadeu a pharodrwydd i-bechu ; a gwnaent yr 
un pechodeu pe caent gyfieurdra. Bydd mwy o 
wahan rhwng y trudniaid hyn aV feintieu gogo- 
tieddus, .nag fydd xiiwng Uynant a haul y ffurfafen* 
Mae Lazarus yn awr yn Ilawer uweh na Difas nac 
y btt Difas erioed uwch na Lazarus. 

2* Mi chant un bertbynas gjjfurus a Duw^ na . 
cfymmundei ag if\ ** am na fynnent gadw Duw yn 
*• eu gwybodaeth, ond dywedyd wrtho, Cilia oddi- 
" wrihym, canys nid ydym yn chwennych gwybod 
** dy fiyrddi" felly ybydd ffiaidd gan Dduw eu 
goddef hwynt yn ei dculu. Ni dderbyn ef byth mo 
honynt i etifeddiaeth y fainti ac ni chant aros yn 
ci brefennoldeb, eithr efe a ddyweid wrthynt, "nis 
^^ adnabum chwi erioed ; ewch ymaith oddi- 
** wrthyf, chwi weithredwyr anwiredd." Maent. 
yma yn haeru mor hyfed bod iddynt hawl Ynghrift 
a'r nefocdd, a phe byddent wir gredinwyr. Dywcd 
y tyngwr a'r meddwyn, a'r godinebwr, a'r bydol^ 
onid yw Duw yn dao i ni yn gyftal ag i chwitheu ? 
pnd pan neillduo Duw ei gyfeiUion oddiwrth ei 
galeion^ a'i wir ganlynwyr oddiwrth ragrithwyr, 

bcdi 






^N, 5» mrpbwysfa^r Smnt. ^ 79 

beth a dal eu proffes ryfygus y pryd hynny. Cant, 
wybod yno nad yw Duw yn d£d iddynt, am ballu 
hoxiynt hwy fod yn bobl iddo ef. Gan na chan* 
niattacnt i Yipryd Duw drigo ynddynt hwy, felly ni 
cheiff pabell annuwioldeb gyfeillach ag ef, na 'r 
anwir gyfanneddu dinas Dduw. Y neb a rodiodd 
yma gyda Duw yn untg a gaiff fyw gydag ef yn 
ncdwyddwch y nefoedd. Ydwdig a wyr y byd 
beth y w coUed yr enaid, a gollo Dduw ! Pa garchar 
tywyll fyddai 'r ddaear wedi colli 'r haul ? Pa 
gelain anan fyddai 'r corph wedi colli V enaid ? Etto ' 
nid yw hyn oil on'd dim at goUi Duw. Gan mai 
mwynhad o Dduw yw nefoedd y faint| felly colled 
Dduw yw ufFem yr annuwioL A chan mai 
mwynhau Duw yw mwynhau 'r cwbl, felly colli 
Duw yw colli 'r cwbl. 

3. Collant hefyd bob fsrchiadeu hyfryd tuac at 
Dduwn Collant yr adnabyddiaeth gyflurlawn o 
hono ; yr olwg hyfrydol ar ei wedd ogoneddus ^ yr 
annhraethol blefer o'i gam ; yr amgyffrediadeu o'i 
gariad anfeidrol attorn; collant lawenydd gwaftadol 
y faint ; aV afonydd o hyfirydwch a rydd eu Tid 
iddyntfyth, A ydyw ddim colli hyn oil? Nid 
yw fwydd brenhin yn Uywodraethu teymas, yn 
rhagori cymmaint ar fwydd y caethwas gwaelaf, 
ac y w 'r fwydd nefolaidd hon yn rhagori ar fwydd 
brenhin daearoL Becbaduriaid^ ni roefoch eich ferch 
crioed arDduw, ni'ch gwrefogwyd erioed a'i gariad, 
ac ni bu amoch erioed hiraeth am ei fwynhau ; nid 

. oes i chwi blefer wrando na Uefaru am dano; byddai 
yn well gennych aros ar y ddaear pe gwyddech pa 
fodd, na myn'd i ogoniant 1 foli Duw. Ai cynh- 
mwys ynteu i chwi fod yn aelodeu o'r cor nefolaidd 

ffy? 

4. Collant hefyd kjfrydol gymdeithas yr angylion 
a^rfeintieu gogoneddus. Yn lie bod yn gymdeithion 
i'r yfprydocdd dedwydd hynny, a bod o nifer y 

£ 4 brenhinoedd 



8o Trueni *f rial a goBant " Pbh. 5. 

brcnhinoead gorfolcddus hynny, byAlant aelodea 
a gorpholacth uflfem, p'lc cant gymaerthion o natur 
a chynneddfcli Uwyr wahanol. Nid caflau, diyf- 
tyrU ac ammherchi 'r faiiit, a Uawcnhau yn cu 
m4fyd, 'oedd y iFordd i fwynhau cu gwynfyd. 
Cewch y pryd hyn eich cau allan o gymdeitbas y 
rKai na fynncch arddclw, a*ch neillduo oddiwrth y 
]^sd 'iia fjrnncch uno a hwynt. Nid allcch cu 
goddcfyn eich tai na'ch trcfydd, a phrin yny deyr- 
nas* Cyfrifech hwynt, fel JipaB EliaSy ynfli?tujyr 
y wlaJy ac, fel y cyfrifid yr apo/iaSon, yn ddynion 
ac oedd yn afionydduW hyd. Os digwyddai dim o'i 
1^5 mcdayliech mai hwy oedd yr achos o'r cwbl. 
Pan fyddent-feirw, Vocdd yn ddl gcnnych gacl eu 
gwared, a mcddylicch y wlad yn ddedwydd heb-^ 
ddynt. Blinent chwi drwy geryddu yn llym eich 
pechodeu. 'Roedd eu hymddygiad Janfbaidd yn 
aflonyddu eich cydwybodcu, wrth eu *gwelcd yn 
rhagbri mor bell arnoch chwi. *Roedd yn rad 
i chwi cu clywed yn gweddio ncu fall Duw yn ^u 
teulu, ' Pa ryfcddod yntcu 'i chwi gael «ich neillduo 
oddiwrthynt rhagllaw ? " 'Rhyngddoch chwi a 
**.hwytheu y ficrhch: gagcnddor mawr.*^ Hyd 
yn oed yn y bywyd hwn, pan oedd y faint ya 
cael eu ^^ gwatwary yn ddiddim^ yn gyjiuddiol^ yn 
*' ddrwg eu. cyfiwr^^ ac yn llawn gwendideu, etto 
ym marn jt Yfpryd Glan, yr oeddynt yn gyfryw 
^* nad oedd y hyd yn deilwng hmynt [c)n*' Pa feint 
llai teilwng a fydd y byd o gael eu cy^eillach yngo- 
goniant ? 

H. Gwn fod Ilawcr yn barod i feddwl, .y gallent 
bcbcpr iwetheu hyn yn hawdd yn y byd hwn, a 
i||riMyflbll2nt tod^iebddynt yn y bydaddaw? 
U^^Hply, ftl y deallont y bydd coUed o'r nefoedd 
^yp^vyhny, yn boen ddirfawry yftyricnt yn awr— 

^ffeudealidwriaeth et okuoi ganfod eu colled -^tu 

bamgyff'^ 
(cj Heb. x1. 36— 38. 



Pes, 5. 'trpbwysfa 'r SalnU Sx 

hamgyjfrediaiiu o*i pbUgyd afyddant hilaethach -* #«» 
cfdwybodeu a wafg hyn adre* ym -5* ni bydd €uferchi< 
adeu ynfarwaiJd mivy^^na^n cofyn dwylkdrus. 

I. Dealldwriaeth yr annmviol a okuir y pryd hyn^ 
ny i ganfod gwerth y ypetheu a goikfant. Nid ynt 
ctto yn galaru am eu colled o Dduw, am na wy- 
buant erioed ei odida^rwydd ; nac am eu colled, 
o fwydd a chymdeithas y faint, am na theimlafanc 
erioed eu gwerth. Nid yw dyn a gollodd.berl, gaa 
feddwl mai carreg gyfFredin ydoedd, bythyn cwyno 
am ei golied; on'd pan ddeallo beth a gollodd,. 
yna efe a alara am dano. £r na bydd i ddeall« 
dwriaeth y damnedigion gael ei fandeiddio, etto hi 
a waredir oddiwrth dorf o gyfeiliornadcu. Meddy- 
liant etto fod eu hanrhydedd, (ladoedd, pleTereu,' 
iechyd a bywyd yn haeddu Uafurio am danynt yn 
fWy na phetlieu 'r byd a ddaw^ Ond pan adawa 
rhai'n hwynt raewn tnicni^ a theimlo o honynt yno» 
y pctheu nad ynt etto on'd darllen.neaglywed aia 
danynt, byddant o feddwl araU. Ni.cluedent y 
boddai dwtr nes oeddynt yn y mdr^nac y llofgai tSn. 
nes eu bwrw iddo : on'd pan deimlont, credant 
yn hawdd. Yno eu. profiad a'u gwared oddiwrth* 
yr holl gyteiliomad meddsvl. a barai iddynt gynt 
efgeulufo Duw, fiieiddio ei addoliad^ a diyftyru^ 
ei bobl. Bydd eu deall yn helaethachy fel y bvddo 
<u poen ynddyfiiach. Eneidieu truexn! Byddent 
ddedwydd mewn oymmhariaeth, pe coUent bob"- 
gwybodaetfa, a myned mor ddiddealL ag aoifeiliekt 
y macs ; pc byddent heb wybodmwy yn.ufFem nag 
y wyddent ar y ddaeai^ blinent lai am eu colled* 
Mor dd^ fyddal ganddynt y pryd hynny^ pe nL 
chiywfent fon erioed am y liobedd ! lOn awr gwiii 
adnabyddiaeth a Giift a- u gwaredsd^ oddiwrth dru^ 
cni, on'd ni cheifiant, nage gwrthodant wybodaeth,; 
am hynny, pan na wna gw^^daetk ond potthi eu^ 
tin lldndwY, cant wybod o'li^ hanfodd. Maent^ 
. ' ^ , E 5. ^^ 



8a Truini V rbai a gottant ^ Pen. 5* 

€tto tnewn tiymgwi^ ac yn breuddwydio mac 
hwynt Ifwy y w *t dynion happufaf ar y ddacar ; 
ond pan ddipffiroa angeu hwynt, mor gyfnewidiol 
fydd cu bam niewn moment ? A'r rhai na fyn- 
neot ^ded, a gant weled yno, a chVilyddio. 

7.. Ac megis y bydd eu deall yn fwy goleu, bydd 
hefyd yn Jwy ebang a beUutb i amgyffred gwertb y 
gAgonianLa golkfant. Cyweirir a nerthir eu hamgy- 
ffrediadeu. Pa feddylieu dwfn am ddigoiaint Duw^ 
' y gwallgof o bechu, a thrueni pechaduri^d, fydd 
gan yr eneidieu fy'n awr yn teimlo 'r trueni hwn, 
xnewn cymmhariaeth i'r rhai fydd ar y ddaear, ac 
nad ynt ond clywed am dano ? Os yw dyn dan 
fern marwolaeth, yn fwy tcimladwy o wcrth ei 
fy wyd nac y byddai arferol yn amfer ei Iwyddiant ; 
pa faint mwy y gwna colled o wynfyd tragywyddol 
i'r damnedigion deimlo i'r eithaf mor ddinawr yw 
ca colled \ Ac megis y gwna lleftr. mawr ddal 
aawy o ddwfr na chragen, telly y cynnwys eu deall 
ehang yno, fwy o danwydd i w poeneu, nag a 
ddichon eu galluoedd bis yn awr. 
* 3. Eu eydwybodeu hefyd a wajg yr atbrawiaeth 
. bon adrefyn town at eu talonneuj 'rbyn a cbwanega 
yn ddirfawr iu foemu. Ni bydd anhawdd iddynt 
y pryd hynny dd'we'yd, * Fy ngholled i yw hon ! 
^ Fy nrhueni tragywyddol anfeddyginiaethol i y w 
^ hwn !' Eifieu cyminhwyfo hya ^ttynt eu hunain 
yw 'r acbos pennat o>>rt»od mor ddininder yn awr. 
Frin y credant fiKl y fath le o drueni, ac anhaws 

ginddynt gredu fod vn debyg y byddant ynddo« 
yn fy'n peri i gynnifer o bregethcuTod yn ddiftidd 
iddynt, a phob bygythion a Fhybuddioh yn ofer» 
Dangofed gweinidog i Grid eu trueni iddynt byth 
mor amlwg a %ddlon, ni chocliant eu bod naor 
druenus. Llefared wrthynt am y gogoniant a 
gollant, a'r poeneu a deimlant, tybiant mai nid 
bwy a feddwl, eithr rbyw becbaduriaid bynod. Ni 

ddichon 



P£N. 5. " orpb%vy$fa V Sdnt. ' 83 

ddichon neb ond Duw ddywad ar annuwiol i gyd- 
nabod mai annuwiol ydy w, neu beri iddo ganfod ei 
httn ynghyflwr digoiaint a chondemniad. £r y 
gaOent yn hawdd wybod wrth eu dieithrwch i'r 
enedigaeth newydd, ei gelyniaeth i fanAeiddrwydd, 
na buant erioed gyfrannog o honynt \ etto maent 
yn di(gwyl mor wired y cant weltd Duw a bodyn 
gadwiJigj a phebaent y dynion mwyaf faniSeidd yn 
y byd. £r dangos i ddynion eu cyflyreu byth 
mor amlwg, mor anfynych y ilefant allan, y fi yw 
V dpij nac addef^ os marw a wnant yn eu cyflwr 
prefennol, y coUir hwynt yn dragywyddol ? Ond 
pang»BS>nt eu hunain yn ddiarwybod vngwlad ty« 
wyllwch, a theimlo y mamnieu Uo%aciwy, a chan- 
fod eu cau allan o brefennoldeb Duw dros byth ; 
yna y peth hawdda' yn y byd fydd iddynt gym- 
hwyfo digofaint Duw attynt eu hunain: Yno y 
rbuant allan ac addefant o*u hanfodd^ ^ Oh fy 
' nrhueni J Oh fy ngwaljgof ( Oh fy ^rhaethol 
* anefgorol golled !' 

4. Bydd iufercbiadeu befyd ynfwy bywid^ ac ni 
hfddant tnarwaidd mwy* Calon galed a bir i ne- 
foedd ac uiFern yoiddangos yn betheu bychain yn 
ziit. £r dangos i bechadumid ogoniant a thnieni 
tmgywvddoL maikat fel dynion yn cy%u, <in getrieu 
fydd fel cemg a fwrid yn erbyn mur,, yn talgu '06I 
yn ein hwynebeu: yr ydym yn Uefaru am betheu 
ofiiadwy, ond wrth ddynion meirw; yr ym yn 
chwUio eu clwyfeu, etto md ynt byth yn einteimlo; 
Uefaru yr ydym wth greigieu yn hyttracb na dy« 
nion ; cryn y ddaear mor ^ted a bwytheu ; ond 
pan ddenroa 'r eneidieu mevwon hyn, pa deimlad 
bywiol, pa wafgfeion yfprydoly pa loefeu o ddy;:h- 
ryndod, pa ddyihder o driftwch a fydd y piyd 
hynny ! Mor greulon y codant ^w herbyn eu 
hunam I Mor uchel y Ikfant yn erbyn eu gwallgof 
gynt ! Nid yw galamad y wxaig garediccaf 'nol 
£ 6 colik 



84 Trueni *r rhai a goUant PeiT. 5. 

colli ei gi^, na'r fam dyn^raf ^liol colli ei phbnt^ 
ond megis dim at eu galarnad hwy 'nol colli 'r 
nefoedd. O fel y bydd i'r creaduriakl coUedig hyn 
gyhuddo a phoeni eu hunain mevm cyndda^d ! 
Fel y rhwygant hyd yn oed eu caionneu, gan ddial 
dro^ Dduw amynt eu hunain ! Gan tnai hwynt 
eu hunain yn unig a barodd «u diodd^adeu, felly, 
fawynthwy a ddialant 3m bennaf amynt eu hunain* 
Ni bu hyd yn oed y cythratil yn gymmaint achos 
o'u pechodeu a hwynt eu hunain, feUy ni bydd 
gymmaint ofFeryn o'u poeneu. Mor ddymunol 
iyddai" ganddynt y pryd hynny gael eu troi yn 
gidgieu neu rywbeth arall'na feddai na fynwyrna 
theimlad \ Mor ddedwydd a fyddent, pe gallent 
deimlo mor yfgafn yno, ac y byddent arfer o wrando 
yma ! Pe gallent gyfgu dros amfer diaiedd, fel y 
cyfgent dros amfer y pregethcu oedd yn eu rhy- 
buddio am dano !• Ond eu cwfg a ymadawodd ac * 
ni ddaw byth yn 61. 

5. Bydd eu cof hefid mor hekiitb a nertbol a^u 
deail e^u ferchiadeu. Pe gallent ddiniftrio eu cof ac 
adghofio iddynt golli 'r nefoedd, ni flinent ond 
ychydig am eu colled* Cyfrifent yn drugaredd 
neiliduol iddynt gael fyrthio i ddim, ond ni dder- 
fydd byth am un o'u galluoedd; bydd eu deall,, 
cydwybod, ferchiadeu, a'u cof, oil yn fyw i*w 
poenydio, rhai allafent chwahegu eu dedwyddwch. 
Megis y dylafent drwy 'x rhain ymborthi ar gariad 
Duw ac yted yn waftadol lawenydd ei brefennofdeb^ 
felly drv^ 'r rhai'n y cant ymborthi ar ei ddigo« 
faint, ac yfed yn wafhidol boeneu ei abfennoldeb» 
Yma.tix feddant amfer i yftyried, na He yn eu 
cof i bethevr byv7d arall; pnM yno ni bydd ganddynt 
ddim arall i*w wneuthurj ni *u cof fwydd arall. 
Mynliai Duw fod yr athrawiaeth am y byd tragy* 
yr^ddol wcdi ei " fgrifennu ar l^ft eu tai, ar eu 
«^ dwylaw %^ ar eu calonneut Mynnai iddynj; 

* fyJwi? 



Pek. 5. orpbwysfa V Saint. 85 

^ lylwi ami, a dirybwyll am dani, pan oiv^dant 
^ i lavfr, a phan godent i fynu, pan eifteddent yn 
^^ eu tsd, a phan gerddent ar y ffbrdd ;" on'd gaa 
iddynt wrthod cyngcr yr Arglwydd, hi a iydd yn 
fgrifennedig bob amfer ger eu bron yngwlad dia* 
ledd, a chanfyd4ant hi, Mrychent ffordd y niyn« 
nont. — Bydd yn boen iddynt feddwl xnor ddirfawr 
oedd y gogoniant a golla&nt. Pe ni buafai ond 
rhyw beth a alPfait hebcor, neu golied a wnaid { 
fynU a rhyw beth arall, gallafent oddef hyn yn 
hawdd. Beth yw colli iechyd, cyfoeth, cyfeillion 
neu fywyd ? ni byddai hynny ond dim. Ond, O! 
colli tragywyddol bwys gogoniant / Pwy all oddef 
hyn?— Bydd hefyd yn boen idd3mt ftddwl fod 
nmvahh yn hoffibl iddynt gyrraedd y gogoniant hwti^ 
Cofiant yno, * bu amfer, ag y cefeis i gynnyg o't 

* deymas yn gyftal ag erailL Bum gynt ar y ddaeat 
' yn gwrando 'r efengyl, a phe gwnatthwn chwarae 

* ry rhan yn iawn, buafwn heddyw mcwn meddii^ 

* ant o*r ctifcddiacth fawr. Buafwn ymmhlith y 

* feintieu dedwydd fry, yn lie poeni.gyda 'r dam- 

* nedigion hyn. Gofi^dodd yr ArgJwydd ger fy 

* mron fywyd^ a marwolaeth^ a chan i mi ddewis 

* marwoiaeth, *rwyfyndioddef yngyfiawn. Gofodi- 

* wyd y perldnxd o*m blacn, pe^gwnaethwn redeg 

* yn lawn cawfwn afacl amo ; pe gwnaethwn ym* 

* orcheftu cawfwn y fuddugoliaeth. Pe gwnaethwfi 

* ymEidd yn wrol, cawfwn fy nghproni/— Bydd 
ftto yn fwy o boen iddynt gifi^ fod nid yn unig yn 
boiEbl iddynt gael y goron, eJthr unwaith yn iu^ 
dehyg. Clwyfir hwynt wrth feddwl, < bu awelon yt 

* Yfpryd unwaith yn barod i'm cynnorthwyo. 

* Bwriadais fod yn ddyn arall^ a gtynu wrth GiK^ 

* a throi oddiwrth y byd. Birai ofewn ychyd^ o 

* ymroi 1 fod yn hollol tros Dduw. 'Roeddwn un- 

* waith yn troi oddiwrth fy anwydeu els a thwy^ 
*ik^dai8. 'Rocddwa wedi gadsdel fy hte gyfeilHon^ 

* a£ 



86 Trtieni V rha! a golknt Pen. ^. 

< ac yn ymgyfeiHacbu a duwiolion. Etto troaia yn 
« 61, coUais fy ngafael, a tborrais fy addewidion. 
« Bum ofewn ycbydig o gymmeryd ^ niherfwadio 

< i fod yn wir griftion, etto gorcbiygais y cyn- 

* nhyrfiadeu hyn oil. Pa gynnwrf fyddai yn fy 

* mynwes, pan i/vafgai gweinidog fiyddlon y gwiri- 
« onedd adref ! O decced oeddwn i unwakh am y 

* nefoedd ! Bum agos i'w chael, etto a'i collai$« 
^ Pe dilyn'fwn i adnabod yr Arglwydd, buafwn 
^ Jieddyw yn fendigtdig ymmhlith y Saint/ 

— Byda yn boen angerddol iddynt gofio yr odfeyii 
a goUafanU ^ Pa nifer o wylhnofeu, mifoedd a 
^ biynyddoedd, a goUais, pegwnaethMrn iawn ddef- 

* nydd o honynt, gallafwn fod ya ddcdwydd yn 

* awr, " ond fc'm poenir yn y mam hon/' Mor 

* ynf^d oeddwn ! A oedd gennyf ddim amier i 

* o^ni am y gwaitb y cefais fy hoU amfer atto ? 
^ Ddim amfer ymmblith fy hoU lafur i lafiirio am 

* dragywyddoldeb i A oedd gennyf amfer i fwy ttsr, 
^ ac yfed, a chyfgu, a dim i achub fy enaid ? A 
^ oedd gennyf amfer i ddigrifwcb a gwagfiarad, a 
^ dim i weddio ? A allVvn gymmeryd amfer i 

* ofalu am y byd, a dim i g^fio bawl o'r nefoedd i 

* O werthfawr amfer! 'Roedd gennyf <Wigoii 
^ unwaitb, ohd yn awr ni cbaf ddim mwy. 'Roedd 

* gennyf unwakh gymmaint na wyddwn beth i 
' wneud ag e; ond fe aeth beibio i gyd, ac ni ddaw 
^ byth yh 61. O na chawn un o'r biynyddoedd 

* hynny i fyw drofodd etto ! Mor aftud y gwran* 

* davm yr efengyl ! Mor ddyfal y ceifiwn Grift I 

* Mor fanol y chwiliwn fy nghyflwr ! Mor daer 
^ y gweddiwn! Morliniawn y byddwn byw! Ond 
^'aeth yn awr yn rby ddiweddar, Och! yn rhy 
^ ddiweddar V 

-— Cbwanega eu hadfyd wrth gojio mor finycb y 
gwaboddwyd hivynt i droi at Grift a Jbyw. ^ Mynnat 
« V gweiradog imi ddiahgc rhag. y poeney hyn. 

• Gyda 



pBNf 5* orphvysfa V Saint. %j 

* Gyda pha gariad a tholluri yr erfynnlai arnaf I 
^ Ac etto ni wnawn i ond ei wawdio. Mor fynych 

* y cefais fy argyhoeddi with ei wrando, ond myfi 
^ a fygwn yr argyhoeddiadeu hyn oIL Dangofsu 

* imi yn atnlwg ddrwg fy nghalon ! Ond yr bedd 

* yn gisi gcnnvf wybod y gwaethaf am danaf fy 
^ hun. O gyftal fiiafai ganddo fy ngweled yn troi 

* yn galonnog at Grift ? Fy nghyfeillion duwiol a*m 

* rhybyddient ; dywedafant beth a ddoi o'm byftyf- 

* nigrwydd a'm hefgeulufdra yn y diwedd; ond* 

* ni wnawn i na chredu, na gwrando arnynt* 

* Gyhyd y bu i Dduw ei bunan ymddaroftwng i 

* crfyn amaf ! ' Mor daer y bu *r IJIpryd yn yni- 
^ ryuon a'm calon, 'fel pe buafai yn anhawdd 

* ganddo gymmeryd pall ! Mor amyneddgar y bu 

* Criftynjefyll ac yn euro fabbath ar 61 fabbath, gan 

* alwamaf, *^ agor bechadur, agori'thlachawdwr, 

< a mi a ddeuaf i mewn, ac a fwpperaf gyda thi, a 
« thitheu gyda minneu 1 Paham yr ocdi r Pa hyd 
^ y llettyi o'th fewn goeg amcanion i Y gwrthodi 

* Dardwn a heddwch, fan£teiddrwydd ac happuf- 
« rwydd ? Pa bryd bellach ?** O fel y gwna coffa- 

* dwriaeth o'r fath erfyhiadeu dwyfol knwi 'r dan^> 

< nedi^on o ddigofaint wrthynt eu hunain ! A 
« oedd raid imi flino ^mynedd Crift ? A gai Duw 

* *r nefoedd fy nilyn i yn ofer, nes imi ei flino yn 
« galw amaf, edifarha a thro. O mor gyfiawn y 

* mae 'r amynedd hynny wedi troi yn Uidiawg- 

* rwydd, ac yn fyrthio amaf yi\ ddidrugaredd i Pan 

< lefai V Arglwydd amaf, ^ a fynni di, dy lanhau ? 

* Fa bryd bellach ?" Fy nghaJcMi, neu o leiaf fy 

< muchedd, a attebai, na fynnaf iy/i^. Ac yn awr 
« pan lefwyf finneu, dros ba hyd y byddaf heb fy 
^ ugwaredu ailan o'r poeneu hyn ? Mor gyfiawn 

* y dtf yr un atteb, dros bythj dros bytb !* 

-— Archollir hwynt hefyd yn ddwfn wrth g^a 
bawdd Oidd y petheu a ofynnid ganddynt tuac at 

fichehfd 



88 Trueni V rbalagoilant Pbn. 5. 

ochelyd eu trueni. Ni cheifiwyd ganddynt fymmud 

mynyddoedd, na gorchfyga teymafoedd, nachyf- 

Jawni 'rgyfraith yn y pwngc Ueiaf, na boddloni 

cyfiawnder am eu holl drofeddeu. Eithr efmwyth 

oedd y lau ac yfgafn y batch a fynnai Crift ofod 

arnynt* Dim ond troi a dychwelyd at yr Arglwydd 

lefu a'u holl galoxi, heb geifio happufrwydd yn 

neb araUj cymmeryd yr Arglwydd yiiDduw iddynt, 

gan ymwrthod a'r byd a'r cnawd ; Xxo\ o'n fiyrdd 

gwyrgeimion eu hunain, a rhodio yn ei ffyrdd 

fan^Sleidd hyfrydol ef. Ow! medd y dyn truaa 

mewn poeneu, * mor gyfiawn yr wyt yn dioddef 

hyn oil, pan na wnawn betheu mor hawdd i'w 

ochelyd ? P'Je 'rocdd fy nealltwriaeth) pan eigeu« 

lufwn gynayg mor rafol ; gan alw'r Arglwydd yn 

feiftr calcd, a chyfrif ci wafanaeth hyfrydol yry 

gaethiwed blin, a gwafanaeth y cnawd a'r cythreul 

y fraint bennaf ? Onid oeddwn i fil o weithica 

El waeth nag ynfyd pan oganwn fFordd ivLnSttiAd 
uw fel fTurfioldeb diles ; pan feddyliwn fod 
cyfreithieu Crift yn rhy gaeth, a bod y cwbl a 
wnawn, yn ormod tuac at y bywyd oedd i ddy- 
fod i Beth a all'fwn i ddioddef yn achos CrUt,. 
wrth wyf yn ei ddioddef yma byth am wrthod 
Crift? Oni wnaethai 'r nefocdd agollais fwy 
nac iawn am fy holl goUedion? Ac onid aethai 
fy holl ddioddefiadeu yn angof yno ? Beth pe 
buafai i Grift ofyn rhywbeth mawr gennyf j naill 
ai byw bob amfer mewn ofneu a thriftwch, neu- 
ddioddef loes angeu ganwaith drofodd^ oni wnae- 
thwn hyn I Pa faipt ipwy, pan na ddywedat 
on'd yn unig, ^ cred^ a bydd gadwcdig ; cak fy - 
wyneb, a'th enaid a fydd byw. Cyfod dy gcoes^ 
achanlyn fi, a mi a.roddaf iti fywyd tragywyddol." 
gynnyg graflawn ! O ammodeu hawdd ! O 
druetius ddyn meUdigedig,. a wrthodai ei derbyn !' 



?KSm S. crpbfvysfa V ^aint, 89 

— Bydd iddynt hefyd ofidio i'r cithaf wrth gofia 
am ha beih y gwerthafant eu gwynfyd' tragywyddoL 
Pan gymmharont werth plefereu pechod, a gwcrth 
tryforeu Crift, mor fynn fydd ganddynt wcled mor 
ddirfiiwr anghydbwys ynt ! Pan gofioot am wael 
blefereu 'r cnawd, a gwag ganmoliacth marwolion, 
neu feddiannu pentyrreu o aCir ; yna llefant, * dyma 

* i gyd a gefais i am fy enaid, am Dduw, am 

* dragywyddol wynfyd, a gobaith gogoniant !* Am- 
hoflibl dangos fel y bydd i'r meddylien hyn rwygo 
gwraidd ci galon. Ar hyn y llefa o herwydd ci 
ynfydrwydd. * O greadur truenus ! A wcrthais i 

* fy enaid am brts mor wael ? A ymadcwais i a 

* Duw am ychydig o Iwch a fothach ; ac a werthais 

* i fy lachawdwr, fcl Judas, am ychydig arian ? 

* Ni chefais ond breuddwyd o blcfer, am fy ngo- 

* baith o'r nefocdd; ac yn awr pan ddefFroais, 

* diflannodd y cwbll Aeth heibio fy hoU blefereu, 

* a gadawfant o'u hoi ehwerw Iocs a- phoen. Ai 
*- dyma 'r cwbl a gefais i yn lie 'r tryforeu anfeidrof? 
^ Mor ynfyd y deWifais i Beth pe ynnill'fwn yr 

* hoU fyd a cholli fy enaid f Ond och ! am mot* 

* Heied rhan o'r byd y gwerthcis i ogonian.t !' O n« 
feddyliai pechaduriaid am hyn, wrth nofio ym 
mhlefereu 'r cnawd, a cheifio bod yn gyfoethog ac 
anrhydeddus yn y byd \ wrth anturio *n wallgofus 
ar bechodeu adnabyddus, a phechu yn crbyn llais 
cydwybod ! 

—Bydd eu poen yn fwy etto, fanyftyrtont tddyrtk 
d&nyftrio eu hunein o*u gwirfodd. Pe buafent yn 
rhwym i bechu, dofai hynny lawer ar gynddaredd 
cu cydwybod ; ond wrth gofio mai eu dewifiad eu 
hun ydoedd, ac nad allafai neb beri iddynt bechu 
o*u hanfodd ; clwyfa hyn hwynt yn ddwfn. A 
llefant yn ehwerw doft, * Onid oedd imi ddigon o 

* clynion yn y byd, heb droi yn elyn i'm fy Kun ? 

* Ni channiattaodd Duw enocd i'r byd nac i'r 

* diawl 



90 Truifti V rBai a gollant Pbk. 5. 

^ diawl beri imi bechu y pechod Hdaf o'm hanfodd. 

* Nid allent hinry oa'd hudo, minneu a ildiais ac a 

* bechais. A oedd raid imi godi yn erbyn fy 
enaid fy hun a throchi fy nwylaw yn fy ngwaed 
fy hun ? Ni bu imi erioed y fath elyn a mi fy 
hnnan. Ni chynnygiodd Duw erioed wneuthur 

* ll^s i'm hcnaid, na byddai imi ei wrthod. Llwy- 
tbodd fi a'i drugareddeu, a gwaredodd fi 'n fynych 

* o gyfyngdcreu, i ynnill fy nghalon atto ; ie ccry- 
^ ddodd ii yn dyner, a gwnaeth imi ochneidio dan 

* fiich fy mhechod, a minneu a addewais vn deg 

* yn fy adfyd ; ctto ni bum erioed yn Ihwyr foddlon 

* i'w wafanaethu/ Felly y gwafg ar galonneu y 
pechaduriaid hyn, wrth gofio mai hwy eu hunain 
oedd achos eu diftryw, ac iddynt barhau yn yftyfaig 
i ryfela, ac o'u gwirfodd wafanaethu 'r cythreuL 

— Archollir eu cydwybodeu yn ddyfoach byth,^ 
wrth goficy nid yn unig, mai eu gwaith eu hunain 
ydoedd, eidir iddpit gymmeryd cymmaint poen a 
thrafferth i*w damnio eu hunain. Pa anferth draff* 
crjhion a gymmerent i beri eu dinyflr ; i wrthwy- 
, nebu Yfpryd Duw ; i gamarfer trugareddeu, barne* 
digaetheu a gair Duw, i ddaroftwng nerth rhefwm, 
a diflewi llais cydwybod ? Hyn oil a wnaethant, 
er eu bod bob amfer yn byw mewn perygl o ddigo- 
faint Duw, ac yn gwybod y gallai efe eu darofiwng 
i'r Uwch, a'u bwrw i uffern, mewn munud ; etto 
anturient ar hyn oil. O 'r fath drafferth a gym- 
mer pechaduriaid i'w damnio eti hunain ! Gallent 
yn bawdd gael fbbrwydd, ynghyd ac iechyd ac 
efmwythdra ; ond gwell ganddynt lothineb a me dd«. 
wdod, ynghyd a thlodi, cywilydd, ac afiechyd. 
Gallent yn hawdd gael boddlonrwydd, ynghyd a 
hawddfyd a phiefer j ctto gwell ganddynt gybydd- 
dod a thrais, er peri iddynt ofalon ac ofneu, lludded 
corph a Winder meddwl, Er bod Hid yn bocrt 
iddynt, er bod cynfigen ac ymddial yn difii eu 

hyfpryd- 



Pek. 5. orpbwysfa V Saint. 91 

h/fyrydoedd, er bod aflendid yn dinyftrio eu cyrph, 

eu cyfoeth a'u henweu da ; etto hyn oil a wnant ac 

ddioddefant, yn hytrach na derbyn iechydwriaetb 

V7 heneidieu. Gyda pha gynddaredd y galarant 

m eu gwaUgof, gan dd'wey'd, ^ A d&l datnnedi* 

gaeth yr holl goft a'r boen a gymmerais? Onid 

all'fwn gae} fy namaio yn rhld, yn lie talu mor 

ddrud am dani ? Meddyliais y cawn fy achub yn 

hawdd, a phaham nad allafwn gael fy namnio yn 

hawdd ? A oedd raid imi lafurio cymmaint i 

weithio allan fy namnedigaeth, pan oedd Duw yn 

erchi imi weitbio allan fy techy divriaeth? Pc 

buafai imi lafurio am y nefbedd, fel y llafuriais 

am ufTem, pe buafwn yn dilyh Crifl) fel y dilynais 

bechod, buafwn heddywyny nefoedd. Gwaeddais 

yn erbyn caledrwydd ffbrdd duwioldd>) ac an- 

hawfdra hunan ymwadiad, etto cymmerwn lawer 

mvry o boen dros fatan amarwolaeth, Pe ca« 

rafiwn Grift mor gryM ag y cerais fy mhlefercUy 

elw ac anrhydedd, a meddwl am dano ef mor 

fynych, a'i geUio mor ddyfal ac y gwn6s fy eilun* 

od, O mor ddedwydd a fuafwn yn anvr 1 Ond 

cyfiawnyr wyfyn diodde' fflammeu ufFern, am 

eu prynu mor ddrud, yn hyttrach na derbyn y 

nefoedd yn x\Ai V 

— O na bvddai iUduw dy berfwadio di, ddar-* 

lUttyddj i fedawl am y petheu hyn yn awr, i attal yr 

annhraethol ofid o feddwl am danynt mewn poeneu I 

Na ddywed nad ynt ond dychymmygoi : darllen 

beth a feddwl Dijis mewn poeneu (d). Gan mai 

drwy ymrefymmu yn bennaf y mwynha *r enaid 

lawenydd y nefoedd, felly yr un modd y bydd iddo 

ddioddef poeneu uffem, am mai dynion fyddant 

fyth i fel dynioa y teimlant ac y gweithredant fyth. 

PEN. 

(d) Lucxvu 



92 Trueniy rhai a gallant P£W. 6* 

PEN. VL 

Trueni y rhai a gollant, nid yti unig orphwysfa 'r 
Saint, eithr hefyd a goliant fwyniant amfer, ac a 
ddioddcfant boeneu ufFern. 

, CyJIylltiad y bermod hon a*r tin o*r blaen^ I. Tdam^ 
n^digion a goUant y petheu maent yn eu mwynhau 
dros amfer. l . Eu ffydd ryfygus b*u howl yn Nuw 
a Chrijl* 2» Eu hall obaitL 3. Eu boll heddwcb 
cydwybod. 4. Eu boll ddifyrrwch cnawdoL 5. 
jtu boll bltfereu anianoL Ml Maepoeneu V d^tm^ 
. n^digion yn ddirfawr ddwfn. I. T prif awdwr a 

-s honynt yw Duw ei bun. 2» Lie neu gyflwr poeneu. 

3. Tpoeneu byn ydynt effeitb dwyfol ddfahdd. 4. 

ISydd yn bkfer i Dduw eu rboddi. 5* Satan a 

. fbichaduriaid eu hunaln a ddialeddant dr$s Ddmv* 

• 6. Bydd y poeneu byn yn gyffredimL 7. Heb 

• hnyddiad* 8« ^c yn dragytvyMfL IIL i« Tm* 
. refymmiadaW pechadur yjlyfnig yngbylcb ei ynfyd^ 

rujydd yn anturio ar y poeneu byn. 2. Ac yn cael 
ei'daer gymmell iffoi at Grijl am ddiogehvcb, 

** TpE L y mae i dduwioldeb addewid o'r bvwyd 
X? " y fy^^ y*^ 3wr hon, ac o*r hwn a ^dd ; 
** ac fcl y bydd i bawb, a gdfiant deyrnas Dduw 
** a!i gyfiawnder yn gyntaf, gad pob peth angen* 
" rheidiol arall j" felly yr annuwiol a gyll bob 
bendithipn yfprydol, ac amferol befyd ; ac am na 
cheiiient yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder^ 
collant hi, ynghyd a'r petheu 'r oeddynt yn eu 
Ceifio^ " a dygir oddiamynt yr ychydig fydd gan- 
<' ddynt." re gallent gadw eu mwyniant: prdch- 
pol, ni phrifient nemmawr am golli 'r nefoedd. 
Pe buafai iddynt hwy golli ac ymwadu a phob peth 
cr mwyn Crift, cawfent bob peth ynddo ef, am y 
buafai efe oil yn ell iddynt Ond yn awr gwrthod- 

' afant 



P£N«6« orphwysfd^r Saint. 93 

afant Gtift am betheu eraiil, am hynny coliant 
Grift a'r petheu a geifient yn ei IS ef ; fef mwyn* 
had betheu amferol. 

I. Ymmhlith y petbeu amferol a fwynhant, coll- 
antyirenwedig— ^« credtniaeth ryfygus o^u bawl yn 
fafr Duw a haeddiant Cri/i — eu boll obaith — eu ball 
hjyllodrus heddwch cydwybod^^eu boll ddifyrrwcb 
cnawdal-^a^u boll blefereu anianoL 

I. Coliant eu rbyfygus grediniaetb (/u bawlynffaff 
Duw a baeddiant Cryi. Mae'r grediniaeth dwyll- 
odrus hon yn awr yrr cynnal eu hyfprydocdd, ac yn 
eu cadw rhag y dychryn a'u meddiannai hebddi. 
Ond bcth a cfmwytha eu blinder pan na allont 
pcdu mwy, na llawenhau yn hwy ? Pan fo dyn ar 
fin y perygl mwyaf, ctto os meddwl ei hun yn 
ddioge) bydd mor llawen a phe byddai pob peth o'r 
goreu, re ni byddai achos am ragor i wncuthur 
dyn yn ddedwydd, na chredu el fbd, neu y bydd 
felly, byddai dcdwyddwch yn llawer mwy cyffredin 
nag y mae 'n debyg o fod. Fel mai gwir ffydd yw *r 
giJs blaenorol yn yr adgenhedlcdig, felly gau flfydd 
yw 'r drwg blaenorol yn y diadgenhedledig. Parii 
mac *r feth luoedd yn eiftedd yn eftnwyth pan y 
gallent gael pardwn, ond am eu bod vh meddwl yn 
fiwr iddynt dderbyn pardwn eifoe&r Pe gallech 
ofyn i filoedd yn ufFem, pa waHgof a'u dygodd 
yno? Attcbai y rhan fwyaf, •*roeddcmyn fiery 

* bvddem gadwedig, hyd nes cawfom ein damnio. 

* Gwnaethem ymofvn yn fwy diwyd am aliened 

* digaeth, a grym duwioldeb, oni buafai gredu d 

* honom yn ficr> ein bod yn grif nogion yn barod. 

* Gwnaethom wenhieitho ein hunain i'r poeneu 

* hyn, ac yn awr nid oes meddyginiaeth*' J)dar^ 
Uinydd^ rhaid imi dd'we'yd yn flyddlon wrthyt^ 
na bydd crediniaeth hyderus y doif efgeulus, 
filch, annuwioi, a'u hymffroft o*u cyflwr d^, ddim 
arall yh y dircdd ond twyli ^ damnedigaeth enaid. 

' Nid 



* 9+ • Trueni y rbai a goUant Pen. 6« 

Nid oes dim o'r grediniaeth hon yn uffera.'Dichell 
fatan oedd rhoi bwmbwr arnynt, fel y: dilynent ef 
yo fwy hyderus ; ond yno tynn y Hen oddiar cu 
llygeid^ a chaniyddant^'Ie maent. 

2. CoUant hefyd eu boll obaitb. Yn y bywyd hwn 
tr eu bwgwth a digofsfint Duw, etto eu gobaith^y 
cant ddiangc a gynnal i fynu eu calonneu. Prin 
y gallwn yn awr Icfaru wrth y meddwyn, y tyngivr 
a*r gwatwarwr atgafaf, nad yw yn gobeiihio boB yn 
gadwpdig 'nol y cwbl. O ddedwydd fyd, pe byddai 
iechyd wriaeth mor gyffredin a'r gobaith hwn ! Nage, 
mor gryf yw gobaith dynion, ac v dadleuant y 
matter a Chrift ei hunyn y farn, gin baeru iddynt 
** fwyta ac yfed yn ei wydd, a phrophwydo yn ei 
** cnw, a bwr\y allan gythreuliai* yn ci enw;" 

Jwadant yn daer na bu iddynt hwy erioed efgeulufo 
Drift rnewn newyn, noetlmi, neu yngharchir, ncs 
iddo eu diftewi a bam eiy condemniad. O gyfiwr 
enbydus y dynion hyn, pan orfvddo amynt ymadael. 
a'u hoU obaith ! ** Pan fyddo marw dyn drygio- 
^^ nus fe a ddarfn am ei obaith ef(a}» gobaith yr 
**» annuwiol a fydd fel ymadawiad yr enaid (b)^'' 
.3^ Ymadawiad yr enaid fydd gyfFdybiaeth gymmwys, 
on'd arfwydus, o ymadawiad gobaith yr annuwiol. 
Fel nad y w 'r enaid yn ymadael a'r. corph heb y 
goiid mwyaf, felly mae gobaith yr annuwiol yti 
ymadael. Yr enaid ^ ymid a'r corph yn ddifym- 
mwth, mewn munud, 'nul cartrefu ynddo gynnifer 
p flynyddocdd gyda phlefer ; felly yn gymmwys yr ' 
ym^ gobaith y drygionus. Ni ddychwel yr enaid 
byth mwy i f } w yn y corph yn y byd hwn j a 
gobaith yr annuwiol a Sy ymaith, ac ni ymwel a'r 
enaid byth mwy. Gwyrtnieu 'r adgyfodiad a una 
ctto y corph a*r enaid, ond ni bydd byth y fath 
wyithiQ^adgyfodiad i obaith y damnedigion. Me- 
ddyliwn, nad oes olwg mwy tofturus yn y byd, na 

^n gwdcd 

(a) Diha* xi. 7. (b) Jol> xi. »i» 



Pfiil« 6» crpbwysfa *r Saint* gj 

gweled dyn annuwiol yn marw, a meddwl am ei 
enaid a'i obaith yn ymadael ar unwaith. Gyda 
pha eyfhewidiad fynllyd yr ymddengys mewn byd 
arall 1 Pe gallai ayn ofyn i'r enaid diobaith hwa 
yno, *a wyt ti mor hyderus y cei iechydwriaetb ac 
y byddit arfer o fod?' Pa atteb fynllyd a gaid 
ganddo! O na byddai i becfaaduriaid efgeulus 
ddeffroi a meddwl am hyn mewn pryd ! Ddarllen^ 
yddj na orphwys tan na elli roddi rhefwm am dy 
obaith, wedi ei feilio ar addewidion 'fgrythurol, a'i 
fod yn puro dy galon, ac yn dy gynhyrfu i dduwi- 
oldeb; a pho ayfa 'rwyt yn gobeithio, ^cl dy fod 
yn pechu llai ac' yn ufuddhau mwy. Os yw dy 
obaith yn gyfiryw a hyn, cerdd ymmlaen yn nerth 
yr Arglwydd, a fl^l dy 'afael yn gadarn ar dy obaith^ 
** ac ni bydd iddo byth dy gVilyddio." Ond os 
na feddi un gwir arwydd o waith gr^s ar dy enaid, 
bwrw ymaitb dy obaith. Na ddtfgwyl byth fod 
yn gadwedig ** oddieithr dy cni drachefn, na.gwe- 
* lol Duw, heb fanftciddrwydd j*' na chael hawl 
Yi^hrift, oni bydd iti ei gam ef yn fwy na thid, a 
mam, a'th fywyd dy hun. Y fath anobaith a hwh 
Tw 'r cam cyntaf tua'r nefoedd. Os bydd dyn yn 
Uwyr allan o'r ffordd, beth raid fod y moddion 
cyntaf tuac at ei adfer drachefn, ona peri iddo 
anobeithio dyfod byth i ben ei daith yn y iFordd 
mae ynddi ? Os yw ei gartref tua'r dwyrain, ac 
ynteu yn myned tua'r gorllewin, tra gobeithio ei 
fed yn iawn, % rhagddo ; a tbra parhao i obeithio, 
fe a i ymrnhdlach ar gyfeiliorn : Ond pan anobei- 
thio ddyfod adref, heb droi 'nol, yna efe a ddych« 
wdy ac a ddichon obeithia. Felly 'n gymmwys. 
heebaduTj y mae gyda 'th enaid di, ganwyd di allan 
O ffordd y nefoed^ ac aethoft ymmlaen flynyddoedd 
lawer ; 'rwyt yn parhau i fyn'd ymmlaen^k^. yn 
gobeithio bod yn gadwedig, am nad wyt gynddrwg 
ag amry w craiU. Oni bydd iti fwrw ymaith y fath 



9$ Trueni y rhei a gollant Pek. 

obaitb, a chanfod dy fod o hyd allan a fFordd) 
nefoe^d ymmhell, ni bydd iti byth ddychwelyd, 
))od yn gadwedig. Nid oes dio) yn y byd yn debyi 
^acli o gadw 'th eiiaid allan oV nefoedd, na'l 
wagobaith o fod yn gadwedig tra 'rwyt allan 
ffordd icchydwriaeth, Gwcl yntcu fel y chwerw 
trueni 'r damnedigion, pan fo iddynt, ynghyd a' 
colled b'r nefoedd, golli y gobaith o honi, ac fyd 
yn eu cynnal yn awr. 

3. CoUant hefyd yr h$U heddfwch twyllodrm Jy\ 
cadw eu cydwyhodeu mor farwaiddyn y bywyd hwOi 
Pwy feddyliai, with wd*d mor Uonydd mae'r don 
annuwiol yn byw, y gorfydd aroynr ar fyrr ennydU 
orwedd i lawr vn y fflammeu tragywyddol ? Maentl 
mor rhydd oddiwrth ofneu uffem a phe baentj 
grcdinwyr ufudd, a chan mwyaf yn llai aflonydj { 
eu meddwl na rhai a fyddant gadwedig. Dedwydd 1 
ddynion fyddynt, pebyddai I'rheddwchhwnbarKau! 
^ Ond, pan ddywedant tangnefedd, a diogelwch ; 
•* yna y mae dinyflr difymmwth yn dyfod ar eu 
*^ gwarthaf, megis gwewyr efgor ar un a fo beichiog, 
^ ac ni ddiangant hwy ddim (c).." O greulon 
heddwch, a derfyna yn y fath ryfel! CaftcU y 
. cythraul yw enaid pob dyn Mrrth natur ; pob peth 
fydd mewn heddwch yn y cyffyw ddyn, hyd oni 
ddelo Crift) i'w ddychrynu ag arfwyd dydd y fam 
acuffern, a'i ddryjlio a IIu dychrynllyd ei fygythion, 
gan wneuthur iddo dderbyn rhad drugaredd I 
qiewn, a chymmeryd Crift yn JJy wodraethwr j 
ar hyn, Crift a fwrw allan fatan, ^^ efe a'i gorch* 
*^ fyg3> ^c a ddwg ymaith ei holl llrfc^eth ef, 
**• y^ y^ ^^^ y °^^^ y^ ymddiried> ac a ran ei 
" anrhaith ef (d);" ac yna y crea efe heddwch 
cadam a pharhaus. Cs wyt ti hyd yn hyn yn yr 
heddwch cyntafy byth Qa^ddifgwyliddo barbau* 
A ddichon dy enaid gael heddwch parhaus mewn 

gelyniaetb 

(c) Eccl. ii. z* (d) Luc yi. 22. 



P£vjP£K. 6. 9rphwysfa V Saint. 97 

ForcijplyniaetK a Chrift ? A ddichon cfc gad heddwch, 

elvcipn crbyn pa un y cjrhoedda Duw mcl ? Nid allaf 

dehijddyihuno iti ddaioni mwy, na dywd o Dduw i 

na^deffroi dy galon e/geulus, a*th yfgwyd allan o'th 

j,.^wfg twyllodrus, a gwneud iti brwedd yn ifel wrth 

;^gj,,dracd,yrlefu, a llcfain, **ArgIwydd bcth afynni 

jj.;" di i mi wncuthur ;*' Ac yno derbyn ganddo ef 

: iv^ heddwch gwell a ficcrach, heddwch ha dderfydd 

I byth, eithr a fydd yn ddechreuad o heddwch trag- 

,^\ ywyddol itii ac m bydd i'r heddwch hwn farw 

; . yn nydd angcu, fel y gwna difail heddwch bydolion. 

4, Colhnt befyd eu holl ddigrifyuch cnawdoL Dy- 

.^ wcdant cu huhain am eu "chwerthin, ynfyd yw, 

;• " ac am eu Uawenydd, pa beth a wna (c) ?** nid 

ocdd on'd " fel cild^ddach drain dan grochan (f)," 

'■ fflammiodd dros ennyd, ac yna darfu yn ddifym- 

mwtb, ac ni ddychwelodd mwy. 'Roedd yn gas 

, ganddynt glyw^ ion am attgeu a barn, am y 

;^ byddai hyn yn difTodd eu llawenyd^* Nid allent 

aros meddwl am eu pechod a'u perygl, .am y 

byddai 'r mcddylieu hyn yn fuddo eu hyfprydoedd* 

Ni wyddent beth oedd wylo am bechod nacym- 

ddaroftwng dan alluog law Duw. Medrent chwer- 

thin ymaith driftwcb, a chanu ymaith ofalon, a 

gyrru ymmhell oddiwrthynt y fath feddylieu athrift. 

Meddylient fod myfyrio a gweddio^yn ddigon i'w 

gwneud yn druenus, neu fyn'd o'u cof. Eneidiea 

truain ! mor dofturus fydd y bywyd hwnnw, p*Ie 

ni chewch ddim ond triftwchi triftwch llym a 

drywana eich calon fwy fwy ; pryd i^ chewch na 

llayvenydd f faint, na'r Uawenydd a gaech gynt 

eich hunain ? A oes, meddwch chwi, uh galon 

lawen yn uffcm, neu un wyneb firiol, neu dafod 

ccUweinis ? Yr ydych yn awr yn gwaeddi, fod 

ychydig o lawenydd yn jwerth ilawer o drift wch; 

ond diammeu y byddai ychydig o dduwiol driftwch 

F aderfyny 

(c) Preg. ii. 2« (Q Preg, ViS* B9 



98 Truini y rbai a gottoHi p£K.6* 

a derfynai mewn tragywydddl lawenydd, o lawcr 
mwy gwetth n^'ch holl lawenydd fBl chwi i caAysy 
diwedd y fath lawenydd yyr triftwch. 

' 5. CoUsnt hefyd eu boUUefenu anianol, Y petlieu'r 
oeddynt yn eu prifip fel eU daioni pennaf, eu 
nefoeld a'aPuvr, a gollant, yn 'gy(fad a Duw ei 
hunah. Pa gwymp a geifF y dyn balch trahaus 
o uchder ei anrhydedd, i Iweh angeu a thki\ ! 
Ac fd . na bydd gwahaniaeth rhwng ei Iwch a'i 
eigym rf, a flwch ac efgym y cardottyn gwaelaf^ 
felly ni cheifFd enaid ef na pharch nac anrhydedd 
niwy na hwytheu. Pa nifer o bendefigioni mawr« 
ion a dy%edi^ a. geuir allan o brefennoldeb 
Crift ? Ni chant fyw yn eu tai urddafol, eu gwelyeu 
tyner a'u cadeirieu efmwyth. Ni chant rodio ya 
eu gerddi harddwych, liac edrych ar eu caueu 
t^g, a'u cynhauaf Uawn. Ni chant y fath fyrddeu 
Tijocthus a*r fath wcini iddynt, Nid yw*r"gwr 
***; goludog yno mwy wedi ei wifgo a phorphor a 
*^ lliain main, nac yn cymmcryd byd iSk yn helaeth- 
^ wych beunydd,** nac yii dilgwyl anrhydedd 
gan y rhai a edrychant amo* Treulilnt eu hamfer 
yno mewfi wylofain, ac nid mewn gloddeft % 
digrifwch. Pa gyfiiewidiad rhyfeddol a gant tia 
draw i'r bedd ? Gwaeda eu calonneu wrth edryck 
yji wyneb eu gilydd. Pa gyfarfod a fydd rhyng- 
ddynt yno, pan y melldithiant y dydd y gwenant 
eu gilydd erioea. O nad yftyriei pechaduriaid 
heddyw, gan ofyn, ^a ddawV plefcreu hyn gyda 
^ hi iV byd arsdl ? Onibydd i goffadwriaethani' 

< danynt ein poeni yno ? A r^frifwn ni yno dn 

* cyd-bechod hwn vn wir gytcillach ? Paham y 

* gwerthwn y fath lawenydd annhraethol a phar* 
^haus, am brofiad d goeg blefereu. Deuwch^ 
*' ihesis ag y buom yn cyd-bechu^ gadewcb ini gyd- 

< Weddio> ar i Dduw faddeu ini; gadewch ini 
^iidpu ein gilydd tua'r nefoedd| yn-Ue helpio i 

* dwylla 



< dwyllo a ^yflrio dii gilydd/ O na wyddai 
dynion beth y maent yn ei geifio, pan ydym mor 
daer yn ceifio pob petli u foddio *r cnawd ! Beth 
arall yw hyn end dymuno fod ea profedigaethea yn 
amlach, a'u magleu yn dynnach I 

• II. M egis ag y bydd cdiled a orphwysfa V faint, 
yn drymach drwy ^Ui mwyniant amterbl, fyddyu 
drjmacb etio ^ Uwer drwy dJiQidefpHneu uffern^ 
Dirfawr ddyfiider y poeneu hyn a yoiddengys with 
yOytiti^y prifawJivr honynt^ ^rbwnyw Duw ei 
hunan — )r lie neu gyjiwro boeneu — bod^r H^llalluog 
yn cymmerydplefer ynddynl'^hoAfatan a pbieheuhtriatd 
eu bunainyn Hal dros Dduw <— a bod y poeneu byn yn 
gy^edinal'^ beb ddim Ueiyddiad'^ae bib d^wedd 
iddynK 

I. Prlf awdwr poerfiti ufim yw Duw ei bun. 
Gan vaA nid llai na Duw oedd yr hwii y trofeddodd 
pechaduriakl i*w eibyn, nid llai na Daw a'u ooTpa 
am eu trofcddeu. £fe a barottodd y poeneu hynny 
ar fedr ei elynion. £i lid parhaol a ddial amynt 
fytfa. Anadl ei ddigoiaint a ennyn y fiammeu. £i 
ddigUonedd a fydd &ch anniod<MoI i'w henridieu. 
Pe ni byddai end creadur i V trin, bydbiai 'a ef« 
mwythacn amynt. Gwae 'r neb a fyrthio dan ddyr-t 
nodeu *r HoUalluog ! " Peth ofhadwy yw fyrthio 
^ yn nwylaw y Duw byw f g).** Pc byddai Y hoU 
fyd i'w herbyn, neu pe byddai nerth yr hoU grea<- 
duriaid ynghyd i dmal amynt^ ni byddai Jxmay 
ddim at hyn. Anturiant ar y ddaear ddirio Duw 
'r nefoedd y6 hytrach na moftr-tir, mardinattwr, 
cyfaiJI, meiftr, cymmydog^ neu eu cnawd eu ht^n ; 
end yn y byd mawr dymunant fil o wdthieu yn 
ofer, iddynt gymmeryd eu taflau gan yr holl tyi 
yn hytrach na cholli ftafr Duw. Pa d&n UoT^wy 
yw ei ltd } os ennyn ynaa on'd yc^ydtg, mor iiian- 
y g wyww ii fd gwelll ? Mor elvwydd y Beihx ein 
^* ^ Fa nertht 



100 Trueni y rhai a goUani Ps, tr. 6, 

nerth, ac y trv ein IleTgedd, a- a harddwch yn aflen* - 
did ? " Ni rfia y ffl^mmeu drwy 'r fych-wellt, mor 
gyflym ac y Uyfg digofaint Duw y trueiniaid byn; 
Yfawlna allent ddioddef carchar, crogbren, neu 
din, na phrin yraoimharch Ueiaf dros Grift, pa 
fodd y diodd«£Ait yn awr d^ Uofgadwy dwyfol 
Mi 

2* y Ue ne^r cyflwr o boeneu a ^rdeinhuyd ym 
bwrpafol i ogoneddu qfiawnder Duw* Pan fynnai 
Duw ogoneddu ei nerth, creodd y bydoedd. Trefa 
brydferth yr holl greadigaeth a ddatgan ei ddoethi- ^ 
neb« £i ragluniaeth a welir ynghynhaliaeth pob 
pethi Pan adifgynnodd diferyn o'i ddigofaint ar y 
ddaear, boddodd w hoU fyd, ond wyth enaid yn 
unig. Sodomaj Gomorra^ Adma a ZeMm a lofgwyd 
a t^n o'r nefoedd ; y mor a gaua ei fafn am rai» 
y ddaear ti ymegvr i Ivngcu eraill ; y pla a ddifetha 
ofefur y miloedd« ra dyft cadam o ddigofaint 
Duw, yw cyflwr grefynol yr luddtwon y dydd 
heddywr — £tto' gogoneddir cyfiawnder a thrugaredd 
Duw yn bennaf yn y byd a ddaw. Duw a ogonedda 
ei drugaredd yno, mewn modd ac fydd byth gor^- < 
uwch deally faint a'i mwynha; dengys hefyd, max 
cyfeiwnder Duw yn wir yw ei gyfiawnder ef. Ni 
thybir y bydd fflammeu tragywyddol uffem yn rhy 
boeth i'r rhai gwrthryfclgar, ac *n61 y berwont yno 
dros fyrddiyneu o oefoedd, ni bydd edifar ganddo 
am y dialedd a fyrthiodd arnyrit. Gwae 'r enaid a 
oibdir i fynu felfuod i ddigofaint Duw i faethu atto ! 
vac &1 )lwyn i lo%i yn fflammeu ei lidiawgrwydd, 
hebeirddifafyth! . • 

3* Mae^n rhaidfcdpoineu Wdamnedtgion fr eigion 
iithafi am eu hod yn effaith dwyfol ddiaUdd. Mae 
digofaint yn beth ofnadwy, ond ymddial fydd an- 
nioddefol. Pan ddywedo y Duw mawr, * fy nghrea- 
* duriaid gv^rthryfclgar a gant yn awr dalu am ddi- 
' hrifio fy aihynedd cy'd. Cofiwch fd y difgwyliais 

« yn 



Pkw. 6. crphvoysfa V SatAU " 'xbi 

* yn ofer wrthych, fel y plygais i alw ac crfyn ar- 

* noch. A ocddych ya meddwl y cymmcrwn iy 

* niyftyru felly fyth r Ac yna y dyry ddial am 
bob anunharch o'i drugareddeu, ac am eu hoU 
efgeulufdra o Grift a'i ras. O na ragwelei dynion 
hyn, a ffoi o honynt at yr lefu i'w hachub rhag 
gwac! 

4. Yftyriwch hefyd, er y byddai yn well gan 
Dduw i ddynion dderbyn'Crift a thrugaredd, etto 
OS parhant i wrrhryfela, y cymmer hUfer yn tu dia^ 

tUdd. Dywaid ini, ^ nid oes lidiawgrwydd ynnof, 
** etto dywaid, f wy a ofodai fieri a drain yn fy 
** erbyn mewn rhyfel ? myfi a awn trwyddynt, mi 
•* a'i llofgwn hwynt ynghyd. Greaduriaid tnienus ! 
•^ pan na bydd i'r hwn a'u gwnaeth dofturio wrth- 
** ynt na 'r hwn a'u Uuniodd drugarhau wrthynt (h)! 
** A bydd megis ag y Uawenychodd yr Arglwydd 
^ ynddynt i wneuthur daioni idd3mt9 felly y Uaw^ 
•* enycha 'r Arglwydd ynddynt i'w dinyftrio ac i*w 
•* difethafi)/' Gwae 'r enaid y bydd ynUawcn 
gan Dduw ddial amp ! *^ £fe a cbwardd yn eu 
^ dialedd, a gwawdia pan fyrthio arnynt yr hyn y 
** ma^nt yn ei ofni; pan ddel arnynt yr hyn y 
" maent yn ei ofni megis diftryw, ac y del eu dialedd 
** arnynt megis corwynt, a dyfod arnynt wafgfa a 
** chaledi(k}r." Peth ofnadwy, pan na ddichon rieb 
ar y ddaear nac yn y ncfoedd eii c3mnorthwyo ond 
Duw, ac ynteu yn llawenhau yn eu hadfyd I * 

5. Yftyriwch y hydd i*r cyihraula hwynt *eu bun^ 
ain daial dros Dduw. Efe ag oedd mar llwyddian. 
nus yma i'w denu oddiwrth Grift, a tydd yno yii 
cu poenydio am blygu i'w brofedigaetheu. Dym^ 

F 3 ma'r 

(h) Elay xxvii. 4— x i» (i) Deut. socvilU 63, ^k) Diar. i. *6, zjp 

* Erbod yr yfgrythur yn f5n am Dduw yn chwerthui ac jA 
fwawdlo, nid yn Uychrennol, ond yn oL dull ddyobl -, etto aid 
oca iaith gymmhwyfach na hon i ddangos ymddygiad Daw wrthh 
ptfpi pechaduriaid yn y byd a ddaw» 



102 ^rueni y. rhai a geliani Pek. 6.* 

ma'r gwobr a ddyry cf iddynt'am cu hoU wafanaeth ; 
am drofeddu gprchymmynion Duw, a gwrthodi " 
Cri0, ac efgeulufo eu h^eidieu drwy ei hudoliatth 
eff' Pe gwnaethent wafanaethu Crift mor ffyddlo^ 
ac y gwafanaethafant fatan, rhoddafai efe well gwobr 
iddynt. — Ti'a chyfiawn heiFyd yw,, iddynt ddial 
amynt iu hunain^ fel y canfyddont fod euholl ddin^* 
yftr o honynt eu hunain i ac yna ar bwy yr ach- 
wynant ond arnynt eu hunain ? 

6, Yftyriwch hefyd, y bydd eu poeneu yn gyffredinoL 
Megis ag y bu i bob rhan gyd-bechu,. felly y cciff 
pob rhan gy4 j^penui on'd gan msd 'r enatd a 
bechod waetbaf^ yr enaid a geiff y poeneu trym^ 
maf, a ch^n ei fod o natur Ilawer mwy rhagorol 
na'r corph, bydd ei boeneu yn Ilawer toftach na 
phoeneu 'r corph ; ^c megi^ y rhagora €i lawenydd 
ymmhell ar b}efereu aniano], felly ei boeneu fydd 
ddyfnach n^ phoeneu corphoroL — Nid yn unig 
et\aid, ond enaid pichadurus raid ddioddef. Ni lyfg 

V t^ oni bydd y tanwydd yn Uofgadwy $ ond os 
bydd y coed yn fycbion> mor danbeid y Uy%? 
Euogrwydd eu , pechodeu a fydd i'r eneidieu ds^nu 
nedig fd olew i'r tin, iberi i.fBammeu u£Fem 
ymaSyd yn wyljt ynddynt»— JElhaid i'r corfh hcfyd 
gael ei ran. V cojph y gofalwyd cymmaint am 
dancs a faetbwyd mor ^ner, a wi&^d mor 
vvch; fymmaint raid iddo ddiodderyn awrl 
Mor 1^1 y daroflyngwyd ei uchel, drem ( Lded 
fulw a gymmer y fflammeu o'i Icndid a'i harddwch ! 

Y llygaid hynny a ymbiefercnt wrth cdrych ar^ 
betheu harddwychi ni chant weled ynoddimond 
petheu dfnadwy, Dow digllon uwch eu pen, a'x 
feintieu a ddiyftyrcnt, yn mwynhau y gc^oniant a 
goirfant hwy.; ac.o'u hamgylch, neb ond diafiiaid 
ac eneidieu damnedig. Wrth edrych yn 61, oer* 
kfant, ^ a ddaeth ein hoU gampieu, ein gwleddoedd 
* a'n gloddeft i hyn ?• Y clyftieu hynny^ a fyddent 

arfet 



Pbk. 6* " . crpbwysja V SainU 103 

arfer o wrando peroriaeth a chaniadeu, a gant 
glywed och'neidieu agridd£uineu eu cymdeithion 
damnedig; plant yn Ikfain yn erbyn eu rhieni a 
rod(hlant annogaeth ac cfampl ddrwg iddyntj gwyr 
agwragedd, melftriagwafanaeth-ddynion, gweini* 
dogion a gwrani)^wyr, penfwyddwyr a deiliaid yn 
bwrw achgs.eu tijucni naiirar y llalVam rwyffro 
dyledfwy^4eu,, goddef pechod, a thewi pan ddyla- 
fcnt ragddahgos yn amlwg y perygl. Felly y bydd 
y corph a'r enaid yn gymaeithion niewn trueni. 

7» Bydd eu poeneu yn drymmach o lawer, ^;7f 
na bydd dim Iknyddiad. Yn y byd hwn, pan fonid 
withynt am uffern, neu pan aflonyddiai cydwybod 
€u beddwch) 'roedd ganddynt fi^dyginiaeth wrth 
law; eu c^eillion mafweddol, eu galwedigaeth> eu 
plefereu a'u difyrnvch» Medrent yfed^ chwareu, a 
chyfguymaith eu trillwchs pnd yn awr difiannodd 
yr hoU teddjginiacthcu hyn. Caledrwydd, rhyfyg, 
ac angrhedmiaeth eu calonneu a fyddai ^nt yn 
fyrr i' w hamddiffyn rhag blinder meddwl. 'Roedd . 
aatan ci hunain ra ddiddanydd iddynt hwy, fel i'n 
mam Efa ; <^ ai dieu ddywedyd o Dduw, ni cbewch 

• chwi fwyta ? Ni byddwch fcirw ddlm/' A 

• ddyweid Duw y cewch cbwi orwedd yn uffem ? 

• Nid ocs dim fatji beth. Mae Duw yn fwv 

• trugarc^ ha hynny. Neu os pes uiFepi yn bod, 
^ pa achos i chwi ei hofni ? Onid ydych chwi yn 

• grift'nogion ? Oni thywalltwyd gwaied Crift 
« drofoch chwi ?* Fel y m^e Yfpryd Crift yn ddi- 
ddanydd i'r feintieu, felly y mae fatan yn ddiddor 
nydd i'r annuwioL Ni bu lleidr crioed yn fwy 
gofalus rhag ddffroi 'r teulu, tra y mae 'n yfpeilia 
'r ly, nagyw fatan rhag dihuno 'r pechadur tra ma^ 
yn dinyftrio ei enaid. On'd.pan io*x peghadur 
roarW) yna darfii am weniaith a chomffordd JTatan. 
Tua ph'lc ynteu yr edrych y pechadur ymddifad ' 
am ddiddanwcb ? Y fawl ai'i tynnafant I'r rhwyd 

F 4 a^i 



104 Trueniy rbai a gollant Te^. 6. 

a'i gadawfant, ac a adawyd eu hunain. £i Roll 
gyffuron a ymadawfant, a'r Duw cyfiawn (rhy- 
buddion pa un a ddiyftyrai) a Iwyr gyflawna ei 
holl f]^thion i*w erbyn. 

8. Ond y peth a wna V poeneu hyn dijymmaf 
oil yw, oi tragyu^dddl larbad* Pan el mil o fyr- 
ddiyneu o oefoedd heibio, ni byddanf etto on'd 
declireu fd y dydd cyntaf, heb byth nefhau at 
ddiwedd. Pebyddai gobaith am ddiwedd, byddai 
yn efmwythder i*r damnedigioa ci ragweled; ond 
y gair BYTH, fydd annioddefol; *y gair BYTH, 
Ty'n tbrii eu calon.* Nid oeddynt hwy byth yn 
blino pechu, ac ni bydd i Dduw byth flino eu cofpi. 
Ni bu erioed wir edifar ganddynt hwy eu pechod, 
ac ni bydd edifar gan Dduw byth am eu trallod. 
Trofeddafant hwy gyfreithieu, a gwrthodafant £fen- 
gyl y Duw tragywyddol, am hynny y derbynniant 
gofpedigaeth dragywyddol. Gwyddent mai teymas 
dragywyddol oeddynt yn ei gwrthod,' a pha ryfcddod 
iddyntgaeleu cau allan o honi yn dragywyddol? 
Anfarwoloedd yr eneidieu a drofeddafant, ac anfar* 
vrol lyddant i ddioddef. Mor ddedwydd y meddy- 
licnt eu hunein, pe caent ddychwclyd i Wlad . y 
meirw, a gorwedd byth yn Uwch y bfidd ! Fcl y 
^ Uefant ac y gwaeddant allan, * Oangeu ! I b'le y 
< fFoeift di *nawr? Tyred yr awr hon, a thorr 

* ymaith y bywyd blin hwn. O na byddai i'r 
^ blindereu hyn aorri fy nghalon, ;a gwneud diwedd 
^ arnaf ! O nad allwn gad marw o'r diwedd ! O 

* na buafwn heb fod erioed !' Yr ocheneidieu hyn 
a darddant o wraidd eu calonneu wrth feddwl am 
dragywyddoldeb, Byddent arfer o feddwl prege- 
theu, a gweddieu yn faith ; mor faith ynteu y gwe- 

. lant y poeneu diddiwedd hyn ? Pa wahan fydd 

• rhwng hyd eu plefereu a'u poeneu ? Ni pharhaodd 

un ond dros funud, pery y Hall dros bob tragy- 

wyddoldeb. Bechadur, cofia bod amfer ar ddi^fod* 

'Rwyt 



Ptif» 6# orphwyifa V SainU 105 

Tlwyt yn fcfyll wrth borth tragywyddoldeh, ac 
angcu yn difgwyl i agor y drws i'th ollwng i fcwa. 
Cerdd a chyfga dros ychydig^ nofivcithieu 'n rhagor, 
a rhodxadros ychydig ddyddieu 'n rhagor ar y 
ddaear, .ac yna dy ddyddieu a'th nofweithieu a 
ddarfyddant; dy feddylieu, a'th ofalon, afth Wefis- 
feu oil, a lyngcir i fymi gan dragywyddoldcb ; cei 
ddechreu ar y cyflwr na- chyfncwid fyth. Fel y 
mac Uawenydd vy nefoedd goruwch ein deall, felly 
y mae poeneu ufFern. Pocncu tragywyddol lydd 
boencu annychymmygol. 

III. Ond mi dybygwn fy mod yn gwei'd y pech* 
adur jft]fnig yn cadarn ymmi^ * Os rhaid imi gael fy* 
•- namnio, 'docs dim help. Yn hytrach na byw 

• fel mac 'r yfgrytiiur yn gofyn, mi gymmcraf fy 

* namwain, mi ddof ymaith gyftal ag eraUl o'm: 

* cymmydogion, ac ni a'i dioddefwn cyftal ag y 

• gallom.' Och ! greadur tlawd, cyn ymroddi o* 
honot mor llwyr, crfynniaf arnat wrando 'n ailud 
ar ychydig gweffiyneu,. a'u pwyfo mewn rJiefwm^ 
fcl dyn. — ■ \ ' 

I. Pwy wyt tij i ddiodd'ef digter Duw ? A wytr ^ 
li Dduw, ncu ynteu ddyn ? Beth yw dy ncrth M * 
Onid yw fel ncrth cwyr ncu fofl i wrthfefyll tin ;: 
ncu fel us i'r gwynt; ncu Iwch o flaen^corwynt 
mawr ? Pc byddai *th ncrth fel haiam, a'th cfgym 
fd pr€s $ pe byddai'th fylfacn fel y ddaear, ath alia 
fel y nefoedd ; etta daityddai am dftnat wrtii anadl 
ti lidiawgrwydd : pa faint mwy, pan- nad wyt ond 
talp o bridd' wedi ci anadlu, a g^wir dros ychydig 
ddyddieu heb ci- ddife gan* biyfed, drwy r^ ffm 
achymmorthyr hwn'tvryt ti, mor ynfyd, ynei 
wrthfefyU ?— Pa'hi 'uwyt ti yn crynu wrth arwydd^ 
kn liollalluog ncrth a digofaint ? Wrth drwft 
taraneu, ncu fdlt tanllyd; ncu'r gallu anwclcdig. 
hynny a ddryllia yn chwilfryw y dcrw ncrthol, ac z* 
wrw i lawr y caercu cadarnaf s. ncu rhag y pll> pa» 
F 5. • fo> 



xo6 Tnunij rbaia g^ttaaf Pbit, 6v 

fo *n^ ^fetha. o-th amg^^ch ? Pe gvvd'fit blaeu V 
j£phi\ neu 'r ddaearyiTllyngca/>i7/&^» ac^A/mms. 
ncu EJiasjii dwynn t^o't nefoedd i yflii 'rtywyf- 
ogion a'u liuoedd ; oni /winaethai goiwg.arun o'r 
Hetheu h;n ddychrynu! dy yfpryd di ? Pa- fodd. 
ynteu' y^goddefi blaea. uram? — • Pa'm 'rwyt yn 
arfwydo i%ag y petheu yjgafn a ddioddefi yma? Y 
dbdannoedd s y CDlic, neu 'r gymmalwft; colli aelod), 
neu fyithio i ammhardi z thlodi I Etto hyn oU 
jfi^ydf a gyfrifir ryw ddydd. m gyflwr dedwydd 
xnewn cyin'mharlaeth 1 ddiodderaint«iifFem# — Pa'm- 
^nvyt yn dychrynu cymmaint am fod sngiu 'n 
agoihat? O mor oer* y tery hyn at dy galon I 
Ac onid yw 'r bedd yn baradwys mewn cymmhari-^ 
acthi'r Ik o boeneir 'rwyt ti 'n ei ddibrifio! A* 
ydyw yn b^h annioddcfol dal aelod oVcorphi'w* 
&>%i dciewn t^ ? Beth gan hynny fydd dioddef 
^teng mil mwy yn uffem dros fyth ? -^ P^*m mao 
fin neu g§J[4 am uffem yn peri cy ffro yn dy yfpryd f 
Ac a fclli di ildiod^ef y poeneu eu hunain ? Pa'm 
mae 'r gwr goludog yn cwyno with Jbmhemy o 
acbos'ei boeneu yn uffem ? Pa'm mae 'th g^^ll- 
ipn yn myn'd mor ddigalon wrth farw, ac^it 
cyfnewid eu hkith? Pa'm na ddichcm y rbai'a 
vrneuthur mc^ yfgafn o uffem a thitbeu?*-A 
vielaj^ di, neu^a nioft di erioed yn ymddiddan a dyi» 
miswh anohaith f Mor anghyilurus oedd ei leferydd i 
Mor fiinderus ci fywyd r Nid oedd dim a feddei 
yn Uefbau iddo ; nid oedd iddo f&g ar fwyd na 
diod ; 'roedd yn ofid iddo edrych ar ei gyfeillion ^ 
'roedd byvryd yn fakh, a marwolaeth vn ddychryn. 
iddo. Os gellir dioddef trueni y damnedigion^, 
pa'm na ddichon dyn ddioddef yn hawdd y rhag. 
brofiadeu h]m o uffem. *-- Beth pe bai 'r Di4Kud ytk 
ymddangos iti ar ryw ddull ofnadwy i Oni thoddai 
dy galon, ag oni byddai i'th wallt idyll ar dv ben i 
\ l^a fadd y geUi fy w fyth, p'k ni chei neb yn 

gymdeltbioft 



gymdeithion 6nd du^iaid a-damnedigiotH a ph'le 

^, nid yn iinigeu canfod) ekhr ^'osyn^eu-plitb^ 

a'th boeni byth g^oddynt i —-.Gad imi o/lja uq« 

waith ettO) os^yw dagofaiot Quw mor yfgafh, pa'ill 

y^ gwnaei MahDtnu d hunan fatter mor fawr o 

hoao'l Gimaeth idda ymdr^hu^ nea oedd ei 

^ chwya cf^ fd dcfhynneu gwaed yn difgyn ar y 

*^ ddaean Aiglwydd y bywyd a ddywedodd) Trift 

^ iawti yw fy enaid hyd angpu, Ac ar y groes y 

<< llefodd a Uef uchel, Fy Nuw, fy.N^W) paham 

^ /m gadewaift ?" ifn ficcr, os gallai neb ^iiaal 

w dioddefiadea hynyti bawdd, ga]la£u lefu Grift : 

fRoedd gaaddo^ef nertby gomwch dy neith di yjn- 

mhdl, i'w dioddef. . Gwaediy bechadur, am dy. 

e^ntlufilra gwallgofus ! A wyt yn diigwyl y 

geUi di fefyll daii.d£gofaint Duw», 'rhwn oedd mor^ 

ctewm ar Grift? Nage, Mab Duw oedd mewn'^ 

dtmmp loes, a cI^Arya gwaedlyd, pan nad c^d ond^ 

dan fetldkh y ddeddt yn ttnig i ac etto^ nid wyt ti, 

adur eawan ac ynfyd, yn ei gyfrlf ond peth 

n ddioddef mellaith Duw- am- wrthod yn 

_^l..heiyd) 'rbyh fydd lawer gmeih ha thoiti 'r 

fgjfmih^ ac adderbyn goi^edi^th fwy(J), Yr 

Arglwydd' d& aUh adfer6 I'th iawn bwyil drwy» 

ed&imclv rhag; prynu- o honot dy fynwyr yn rhy^ 

ddrod* 

2* AtytdAassL^ ddnrllenydd^ dy^ed icru beth yW^ 
^ fWriad; pa ddefhydd a wdd o hy/i oil? . A. 
c%ds^ VcwU>i goUi? Neua fyiddlti eu hyftyried« 
ym ¥rii^ ddifrifol? Bwriaift ymaith amryw o^ry*. 
wddion Diaw^ a wfieidi fdly ahwn hefyd ? Cym« 
msc.ofA, ni cryr-DoYr byth i xyby^ddio a^bwgwth* 
Mae Ibmv dialeddli fynUy a'rdaymodyii.dyiod^ a* 
gwaey neb a'i derbynio ! A i^t ti yn taflu ymaith 
y^ UyfiV gan ddyvvedyd nadyw yn fon am ddim ond 
amiiffcra adamncdigacthf , FeUy y byddit,<9rfer o 
F 6 achwya* 

(1} H«b« x« ft9». 



1©8 Trueni y rhai a gollant P«n; 6* 

achwyn ar ypregethwr. A fynnit ini dewiamy 
perheu hyn ? A gawn ni fod yn cuog o farwolaetn 
dy enaid di, dnyy ddiftewi am y petheu y fiarfodd 
Duw ini eu hyfpyfu ? A fy»nit ti farw mewa 
llonyddwch a diftawrwydd, a ninneuiarw gyda thi, 
yn hytrach na'th ddigio, drwy ddywedyd y gwir ? 
Os byddi di cuog o'r fath grculondcb direfwm,. na 
atto Duw ini fod yn euog o'r fath wallgof a thwylU 
Y fFordd hon o bregcthu ac yfgrifennu, fydd fFordd 
ficcr o gael'ein cafTau; a chan fod mor naturiol ini 
chwennych clod, ychydig a ddewis y iFordd anhy-^ 
frydhon, On'd yftyria, a ydyw 'r petheu hyn ya'^ 
"wir, ai nid ^t ? Pe ni byddent wir, cyd-unwn yn 
Ilwyr a thydi yn crbyn y neb a ddychrynai ddyiyoa 

SI ddiachos. Ond %s yw 'r bygythion hyn yn ait 
uw, mor ynfydryw itiwrthod eu gwrando a'u 
hyftyricd? Os wyt ti yn uh o bobl Dduw, yr 
athrawiaeth hon fydd gomfFordd iti, ac lyd yn 
^ddychiyn, Os wyt ctto heb dy eni o Dduw, mi 
dybygwn y byddai mor arfwydus iti gly wed am y 
nefoedd ag am uffern, oni bai fod enw 'r nefoedd 
tieu iechydwri^cth yn unig, yn ddigoii. Prcgethu 
*r nefoedd a thrugaredd iti, ywcrfyn amateu ceifio,, 
ac nid eu gwrthod ; ac nid yw pregethu ufferni ond 
dy gynghpri i ffoi rhagddi, Pe byddit tros bch pob 
gobaith o ddiangc rhag ufFem, yna byddai 'n pfcr 
fen wrthyt am dani j ond tra byddech byw, mae 
gobaitb y dychweli, am hynny rhaid arfer pob 
moddion i'th ddeffroi o'th drymgwfg. Och!;pa 
galon a ddychymmyg, neu dafod. a draetlia byth> 
inor ddwfn. yw poeneu 'r eneidieu fydd dan ddigo- 
faint Duw j Bechaduriaid, byddwchcbwlynoya 
Uefain ar lefu Grift, ^ O trugarha ! O tofturia, 
• tofturia wrth enaid tlawd !' Wcle, yr wyf fi yn 
awr, yn cnw 'r Arglwydd lefu yn galw amat ti, O 
tnmH-ha a thofturia, ddyn, wrth dy enaid dy hun-l 
A ^nm di i Dduw doftiu'ia wrthyt, pan na fynni 

' dcmriflb 



P«K« 6. orphwyifa V Saint, 109 

dofturio vmhyt dy hun? Os gwel dy fareh ond 
fios ddofn o'i fiaen, prin y gyrri ef i tiiewa ; ac a 
fyddi di mor wrthnyfig a bwrw dy hun i ufTem^ 
'noi rbagddangos iti y perygl i ^^ Pwy a faif a 
*' flaen Uid yr Arglwydd ? A phwy a gyfyd yng- 
♦* hynddaredd ei ddigofaint ef (m) V^ ]v£ dybygwn 
na byddai raid dywe*yd gair yn rhagor wrthyt, cithr 
y byvrit ymaith y pechodeu fy'n damnio dy enaid^ 
a rhoddi o honbt dy hun yn Uwyr i Grift. Ymro 
i hyn yn ebrwydd, a gwna felly, fel y gwclwyf dy 
wyneb ymmhlith y faint. Yr Arglwydd a berfwadio 
dy galon i wneuthur y cyfammod hwn yn ddiaros I 
On'd OS ymgaledi hyd angeu, fel na byddo meddy-* 
giniaeth, na ddywed ddydd a ddaw, na c^efaift dy^ 
rybuddio yn ffyddlon, gan gyfaill a chwennycbai 
attal dy ddamnedigaeth^ 



PEN. VII. 

Yr angenrheidrwydd- o ymofyn yn ddyfal am. 
orphwysfa 'r S.aint. 

I. Gorph%vy$fa ^r faint yn cailei hejgeutufo yn gywiU 
yddus\ ynenwedigy i.ganyhydolion^ 7.*ganydorf 
halogedig^ 3. gan hroffefwyr ffurfiol^ 4. achany 
duwioHon eu hunein^ pa un bynnag at fwyddogioHy 
gweinidogiony ai cyffredin ddynion. II. Tr awdwr 
yn galaru berwydd yr efgeulufiray ac yn annogy 
darlUnydd i ddiivydrwydd drwy yjiyried^x* Tdihen:* 
ion ^rym yn amcanu attynty y gwaith fydd gennym 
i*w wniuthury hyrrdra ac anficcrwydd ein hamjir^ 
a diwydnvydd ein gelyniony 2. ein taUnteUy iru» 
ganddiu^ iin pertbynas i Ddmv^ a*n trallodion^ 

(m) Nahrnai* 4u 



no V 2> oh^ml^eiArWjfdd 9 ynufyn REi«i f. 

3» y cjnmrthwpnjydd tki^ yr fgwyddartawa brtffm 
^tiy ajiccred yw nad'^alhm hytb wneutbur di^.^ 
4. bod fib grStyn tuiddu 1 ddmydnvydd^ bhd oferet 
yngaUedy bod^amfin lower wedi ei gam^dreulip^ acf 
• bfdd tin gwobr yn gyfdttibol Pftdkuydrwydd-; 5, 
MyrndrecbU yn ddwyfhl ordinbadj pawb adddrfiata 
bynny ryw bryd^ y criJPnogion pemtaf a alarani 
mJUu byn wrtb farwy yn^oiddynfinycb a gdlkvyd 
eifieU'hyny end ni cbtfvPd eriud beb byn ; 6* bod 
JS>uWy Cryt^ cfr IJpryd GlAn oddiftif\^ Dtmjydd 
fhlly xvrtb wrnnd^ *ac atub gwiddi^ gwiimd&^on yn 
iu hatbrawiaetb tfu cyngb9rion^ yr holl grtadurimd 
wrtb wiini inij pichaduriaid wrtb wafdnoitbu V 
^ytbrauly fil y bwm ni gynty ac etto yn acboJUtL 
byMy apbawh yn y mfocdd ac ynuffi^rtjynddU 
frifol 9 T*y bennod a ddiwedda gyda rhai ctuiftiynfUi 
igynnbyrfu V annuwiol^ ac befydydvfmoU 

!• /^ S oes i^r faint y fath orphwysfa ogoneddu» 
V^ vn wir, pa'm na bai rhagor o ddjrfal ym» 
ofyn am dani? GaUai ua feddwl, pe bai iddyn. 
cn'd ctywed unwaith bod y fath annhraethol ogo- 
niant i'w gad, a chredii mai gwir a glywodd^ y> 
llewygai gaa angehid e^ hira^ am duii, ac yr 
anghraai 'n agosfwyta ac yfed^ na-ofalai »n ddim 
araU) na I^rai ac na ymofynnai am ddim aralJ, 
ond pa fodd i gael y trylor hwn. Ac ett6 nid yw. 
^r bobl a glywant beunygd am dani, ac a broffefant 
ei chredu fel erthygl fylfaenol o'u ffydd, yn cym* 
xneryd my^ o fulw o honi, nagyn Uafurio mwy am<. 
dani, na phe buafant heb glywed erioed bod y fatk 
fceth, ncu na chredent air* a glywant. Y cerydd- 
hwn fydd gyfaddas iawn Vi'^hydoUm'^y doffhaU 
ige£g'-^y profffjwyr jfurfiol'^2C hyd. yn oed i'r* 
duwiolion eu hunain. 

X. Mae *t bydol-fcddwl mor ddiwyd yn chwilia 

aoi betheu daearoii iei xmd.oes ganddynt iva chaIoa>^ 

- • * nac. 



P£K# ^i yn Mjfal amorpbixysfa V Sabtt: ff# 

nac amfer i getfia *r oiphwysfa hoiu O becha^ 
duriaid ynfy^ pwy a'ch Uygadtynnodd chwiE 
MaeV byd yn rbcibio dynion jp fwyftfilod, ac. ya. 
cubarwain nd gpKldeu tu bwnt i wallgof. Gwdvvdi 
pa farchogaeth a rhedeg, pa ymdrybaeddtt a chrif 
binioy fydd am betheu gwad) tra mae tragyw« 
)ddol (»rphwys& V faint vn cael d hefgeulufo I Pa: 
ddyfeifia ac ymdrechu fydd i ddrtngo yn y byd ffoa 
uwch na'u brodyr, tra maent yn efgeulufo brenhi^ 
nol oruchafiaetb y faint I Mor ddiflino y cetfiant 
blefereu cnawdol, pan y maent^yn edrych ar foliant 
DuW) Uawcnydd yr angylion, fcl baich blin ! Mor 
drafferthus y Uafuriant i ddyrchafu eu heppi), ac 
heiaethu eu meddianneu, neu yfgatfydd am fywio- 
liaeth dlawd o'r Haw i'r genau ; end ni roddant ua' 
awr i y%ricd pa fodd fydd amynt yn y farti fawr 
fydd ar ddyf od ! Pa fbreu godi, a myned yn hwyr 
i gyfgu, ac ymdraffertfeu o fiwyddyn i flwyddyn,, 
am fy^liaeth barc^us iddynt hiivy a'u plant hyd 
an^u; ond bcth a ganlyn, nid ynt byth yn 
meddwl am dano ! Etto 'r dynion hyn a wacddant^ 
« Beth ? onid aUwn ni fod jm gadwedig wrth lai o- 
< ftwr ?' Mor foreu y deffroant eu gwafanaeth- 
ddynion at eu gwaithl Ond mor anfynychy< 
gdwir amynt i weddio, a darllcn yr yf^hurcp ! 
Beth a wnaeth y byd hwai'w gariadon a'i gyfeillioa 
i bcri iddynt eiddilyn mor awyddu$, a'i gcifio mor 
awchl^DD^ trajxiae Crift a'r netoedd yn caelUonydd^ 
heb nemmawr yn fylwi amynt? Neu bcth a wna 
'r byd erddypt dro& yr amfer a ddaw? £in dyfod* 
kd i'r bydf fydd mewn poen a thriftwdu £in 
taith drwyd<k> fy'n Uawn bjindereu a gofalon. A'n 
mynediad sdlan o bono fydd lymmach na'r cwbK 
O afirefymmol, ynfyd ddynion 1 A fydd i ddigri- 
fwcb a phlefereu lynu wrthych ? A ^dd aiir ac 
. anrhydedd daearol yn gyfeillion ffyddlon ichwi, 
nan ddd ekb angea mwyaf ? Awrandawant ar 



^'i z Tr anginrheidnvfdd o ymtfyn. Pew. 7, 

eich lief yn nydd cich cyfyngder ? A wnant eich 
gwaredu, neu'ch gwrando, yn awr angeu ? A ant 
chrofodd gyda chwi i'r byd arall, i wobrwyo *r 
Bamwr, a'cb dwyn yn rhydd, neu brynu ichwi 
16 ymmhlith y thai dedwydd ? Paham ynteu y bu 
ar y gwr goludog eiiieu diferyn o ddwfr i oeii ti 
dafod ? Neu a ydyw y briwfion xnelus o blefereu 
prefennol ac am-hydedd, o werth mwy na thrag- 
ywyddol orphwysfa? Neu a dalant hwy am y 
golled o'f tryforeu parhaus byn ? A oes y gobaith 
lleiaf o hyn ? Nag oe». Ow fyd ailan a thwyllod>- 
nis ! Mor fynych y dywfom dy gariadon nydd- 
lonaf o'r diwedd yn achwyn, * Och, y byd a'm 
^ twyliodd, ac a'm dinyffriodd i ! Gwenhieithodd 
* imi-yn fy hawddfyd ond yn awr a*m gwrthyd yn? 
^.fy adfyd* Pe gwafanaethafwn Grift mor fiydd-^ 
^ Ipn 2% y gwafanaethais y byd, ni adawfai efe* 
f mo honof mor ddigyfliir a diobakh.^ Felly 
y galarant, etto y peehaduriaid a ddeuant nr chym- 
m6rant rybydd. ^ 

2. Ond am y derf hahgedig^ ni ellir eu periWadio* 
i gymmeryd cymmaint poen am iechydwriaeth 
a chyflawni allanol ddyledfwyddeu crefydd. Os 
pregethir yr cfcngyl yn y dre p'lc maent yn byw, 
o ii^jSibl y deuant i wrando un pen o*r dydd, ac 
arcs gartref y Hall 5 neu os daw 'r meiftr i'r gyn'- 
Ueidfa, rhaia i rai o'r tylwyth aros gartref. Os 
byddant heb bregethiad goleu alFyddlon o'r efengyV 
leied fydd drwy 'r boll d^ a ant filldir neu ddwy i'w 
gwrando, er yr ant iilldiroedd law>^ i'r. £vchnad V 
geifio ymbortn i*w cyrph ? Gwyddant mai'r yfgry^ 
thur yw cyfrattb Duw, wrth ba un y cant eu cyoi* 
awnhau neu eu condemnio yn y farn;* ac mai> 
«* gwyn ri fyd y gwr fydd a'i cwyllys ynghyfraith 
<* yr Arglwydd, ac yn *myfyrio yn ei gyfraith cf 
« ddydd a nos ;" etto ni chymmcrant hwy y boen- 
addarlleiipennod yn y dyd4 ac ps edrychant yn-y 

bibL 



Pen. 7. yn ddyfal am orfhwysfa V BaihU 1 r3 

bibi ar y fabboth, gadawant ef heibio drwy 'r wyth-. 
nos. Er gorchymmyn iddynt weddio bob atnfer, 
ac yn ddibaid, etto ni weddiant hwy nac yn eu 
teulu, nac yn y dirgel. Daniel a ddewifodd gael ei 
fwrw i ffau 'r llcwod yn hytrach na gadaci heibio 
weddio yn ei dy dalr gwaith yn y ^ydd, a hynny 
ynghlyw ei elynion \ etto gwell gan y dynion hyn 
fod yn yfglyfeeth dragywyddol i'r diawl, y Hew 
rhuadwy, na chwilio felly am ddiogelwch; neu 

Siteu eu gweddieu oerion difywyd fy'n cymmell 
uw i naccau iddynt eu dymuniad \ addeiir ym* 
hlith dynion, nad yw 'rhwn a fo'n gofyn yn efgeu- 
lus ac anfynych yn prifio ond ychydig am y peth 
mae'n ei. geifio. Gwael yw 'r nefoedd yUgolVrg y 
rhai a feddyliant na th^l ofyn am dani yn fwy taer 
a mynych nag maent arfer o wneuthur. Ped fai 
nod ar ddrws pob teulu na cheifiant yr Arglwydd 
foreu a hwyr yn ddifrifol mewn gweddi, fel y 
tywalltid eu ddigofaint ar y fath deuluoedd diweddi, 
byddai ein trefifel Ueoedd a ddifrodwyd gan bl^ y 
bobl yn feirw o u mewn, a nod bam oddiallan. 
•Rwyt yn ofrii, y nodid dSg t^ i farwolaeth am bob 
uhaarbedidj yn enwedig pe canfyddem weithre- 
doedd d3mion yn y dirgel, mor lleied a gaem mewn 
xxi a gwlad a dreulilnt un chwarter awr foreu a 
hwyr, i daer ymbil ar Ddu w yA achos eu heneidieu ? 
O leied gwerth yngolwg y rhai'n y w tragywyddol 
orphwysfa! Felly yr efgeulufant, drwy ddiogi, 
bob ymgais am ddedwj^ddwch, oddieithr rhai dyled- 
fwyddeu cyhoedd yn y gyn'Ueidfa, a wnant o ran 
arfer, neu barch arnynt eu hunain, Cynghorwch 
hwynt i ddarllen llyfreu da, a dyfgu egwyddorion 
crefydd, a fani^eiddio dydd yr Arglwydd drwy 
weddio, myfyrio, a gwrando *r gair, a gadael 
heibio feddwl ac ymddiddan am y byd ; pa fy wyd 
poenus y cyfrifenf hwy hwn ? Fel pe baent yn 

meddwl 



tJ4 Tr angenrbetdnvydd ymsfipt Feh* p 

meddwl na thai j mfbedd gymmeryd y fath boen 
am dani. 

3. Rhyw zfill yw, froffefwyr ffurfiol\ y rhai*n a 

gymmerant eu tywys i unrbyw ddyledTwydd allanol, 

OAd byth ni ddeuant at ^aith tufewnol crefydd. 

Gwnant bregethu, gwrando^ darllen, ymddiddan 

am y nefoedd, gweddio yn eu teulu, a chymmeryd 

plaid dynion ac achofion da ; ond byth nid ellwch 

ddywad a hwynt at ddyledfwydd mwy yfprydol j 

mcgis taer wcadioyn waftadd yn y dirgel; myfyrio 

yn yfprydol ; holi eu hunain yn gydwybcdol 5 bod 

' o feddwl nefolaiddi a gwilio ar eu calonneu, eu 

geirieU) a'u fFyrdd; marweiddio gweithredoedd y 

cnavd ; maddeu o'u calon, a charu eu gelynioh ; 

a chyfrif eu brodyr yn well na hwynt eu hunain \ 

a bwrw i lawr 'rhyn oil a wnant neu a feddant, 

wrth draed Crift. Ni ddoir a rhagrithwyr byth at 

ddim o'r rhai'n.— £r derbyn o ragriihiwr yr efengyl 

trwy Uxwenyddy nid yw hynny ond ar ^wyneb ei 

enaid yn unig, heb b^th roddi i'r h&d &wr ddaear ; 

tyfnewid hyn ei opiniwn, ond byth nid y w yn' toddi 

ac yn llunio ei galon b newydd, ac nid yw yn 

eaniatrau i Grift deymafu ynddo. Fel y mae ei 

grefydd gan mwyaf mewn opiniwn, felly hefyd ei 

ymarweodiad fydd wageddus. Mae hwn fynychaf 

yri ymblediwr poethlyd, dwl a balch ynghylch 

crefydd, yn hytrach na chofleidiwr goftyngedig o'ff 

gwirionedd addeall, gyda chariad ac ufudd-dod. 

Prwy ei waith yn diyflyru barn a pherfoneu eraiU 

ac heb lefaru ond anfynych yn ddifrifol a goftynge- 

dig am betheu mawrion Crift, efe a ddengys tod el 

grehrdd yn ei dalcen ac nid yn ei galon. Awelon 

proredigaetheu a*i hylgwyd fel plu^n, am nad yw 

ei galon wedi ei iiccrhau ar Grift drwy r^.. Nid 

yw ef byth yn cwyno 'n ddiijg^I ac yn oftyngedj^ 

wrth neb oblegyd ammherffeithrwydd ei chaid, a'i 

aaniolchgarwch i Grift % eithr ei gyfliir pennaf fydd 

am 



PiK, 7. jnddjfalam orphwjsfa V Saint. 11$ 

amci fod o'r cyfryw fam a phlaid, -^GcUir dy* 
we'yd yn gyfFelyb am y Bydol ragrtthiwr^ 'rhwn 
fy'n mygu 'r efiengyl a drain gofalon a ferchiadeu 
bydol. Gwyr, y rhaid iddo fod yn grefyddol, cyn 
y galio fod yn gadwedig ; am hynny y gwna ddar* 
lien, gwrando, a gw^dio^ ac ymadael a'i gym* 
deithion a'i arferion gynt ; ond etto ymroi i gadw 
ei afael ar betheu prefennol. Os ei fam a ddyweid^ 
Duw yw 'r daicxii pennaf, etto ni ddywedodd ei 
galon a-i ferchiadeu felly erioed. Mae 't byd yn 
cael mwy o'i ferchiadeu ef na Duw^ am hynny y 
byd yw ei Dduw ef. £r na red ar ol opiniyneu 
newyddion fel y cyntaf, etto bydd o'r opiniwn a 
yrafanaetha bennaf i'w elw bydol. Ac megis dya 
y llefgawyd ei yfprydoedd gan ryw aiiechyd blin; 
felly yfpryd ydynhwn fy'n Uawnobll. ferchiadeu 
bydol \ mor egwan ei weddieu yn y dirgel I Mor 
fas ei hunan-ymholiad a'i fyfyrdodeu I Mor efgeu* 
Iu8 y gwilia ar ei galon i Mor ddiddim yw ei ferch 
i gam Crift, a rhodio gyda Duw, a gorfoleddu 
ynddo ! — Felly y ddau ry w hyn^ ac amry w eraill o 
ragrithwyr, er y dont syda chwi yn hawdd i ddy» 
ledfwyddeu allanol crefydd, ond etto byth ni chym# 
merant boen ynghylch dyledfwyddeu tufewnol ac 
yfprydok 

4* Ac hyd yn oed y duwiolion eu bunain ydynt 
yn chwilio yn rhy ddiog am eu tragywyddol orph«» 
wysfa. Och y fath anghyiTondeb fydd rhwn^ eia 
goleu a'n gwres ? Rhwng ein profFes a'n profiad i 
rwy fy'n pryfuro fel am y nefoedd ? Mor llonydd 
y fafwn I Mor ddiofal y gweithiwn I Mor fynych. 
vr ym yn fiarad, yn cellwair, ac yn ofera ymaith da 
namfer ? Mor dwy llodrus y gweithiwn waith £)uw i 
'Rydym yn gwrando, fel heb wrando; yn gweddiOj^ 
fel heb weddio; yn ymholi, yn myiyrioi ac yn 
ceryddu pecbod, tel heb wneuthur hynny ; ac yn 
Qiwynhau Crift fel heU ei fwynhau \ yn arfer petheu 

nefawl,^ 



Il6 Tr anginrheidnvydd ymofyn PiK. /• 

nefawl, fcl y mac V apoftol yn crchi ini arfcr pc^ 
theu daearoL 

Pa farwddd-dra rhcwllyd a'n rhwymodd i fynu ! 
Yr ym yn marw, a ni a wyddom hynny, ac ctto 
nid ym yn fyflyd ; yr ydym with ddrws tragywyddol 
ddeawyddwch neu drueni ; ac etto yn ddigyffra ; 
mae angeu 'n euro, ond nid ym yn gwrando arna; 
mae Duw a Chrift yn galw ac yn llefain amom, 
^ heddyw os gwrandewch ar fy Ueferydd i, vol 
^ chaledwch eich calonneu ; gweithiwch tra ydyw 
*• hi yn ddydd, y mae 'r nos yn dyfod, pan na 
•' ddichon neb weithio." * Bryfiwch yn awr, ym- 
• drechwch am eich by wyd j yrwjm, neu byth 5' ac 
ctto Di fyflwn, mwy na phe baem banner cyfgu. 
Mor bryfor y mae angeu a bam yn dyfod, mor 
gyllym y maent yn nefhau ? Maent ar ein gwartha, 
ctto mor ddigyfiro ydym ni ? Arglwydd, pa mor 
ddideimlad, daearol ac ufFernoI o beth yw calon 
galed ! P'le mac'r dyn iy oddifrif yn griftion ? Mi 
dybygwn nad yw dynion ym mhob^Uc ond cellwair 
a'u cyflwr tragywyddol. Nid ynt yn gofalu am 
dano ond ychydig yn awr a phryd arall ; yn lie ei 
wneuthur yn fwydd bennaf cu bywyd. Oni bai fy 
mod yn glaf fy hun o'r un defyd, pa ddagreu a 
gymmyfgwn a'r ingc hwn ? Gyda pha och'neidieu 
y griddFannwn am hynf A chyda pha brudd-der 
yfpryd y galarwn drps y marweidd-dra cyffredinol 
hwn! 

A ydyw SivydJoghn yn ein plith, yn cyflawrii cu 
fwydd oddifrif? A ydynt hwy yn fawr eu llel dros 
Dduw ? A ydynt hwy yn adeiiadu ei dy ef ? Yu 
amddiffyn ei air a*i anrhydedd ? Ac yn gwrthwy- 
nebu pechod a phechaduriaid, fel cythryblwyr tin 
heddwch, a hoU achos ein trueni ? A ydynt hwy 
yn defnyddio eu hoU allu, golud ac anrhydedd, a'u 
hoU awdurdod er 116s pennaf teymas Crift, fel 

dynion 



Pin. 7. yn ddyfalam erphwysfa V SatnU iiy 

djrnion y gorfydd arnynt ar lyrr roddi cyfrif o*u 
goruchwyliaeth ? 

Mor anaml yw 'r gweinidogion fydd ddifrifol yti 




Yfpryd," ac yn trin pechod fel tan dinyftnol yn cin 
trefi, ac yn ymdrechu i dynnu dpion allan o 
bono ? A ydym ni yn " perfwadio dynion fel rhai 
** yn adnabod ofn yr Arglwydd ?" A ydym ni yn 
cymmell Crift, aU-enedigaeth, fiydd a fandeidd- 
rwydd, gan gredu na ddichon dynion byth, heb 
y rhai'% fyned i'r bywyd ? A ydy w ein hymyf- 
garoedd yn tofturio wrth y doif anwybodus, efgeu- 
lus acyftyfiiig? Pan edrychom yh cu hwynebeu, 
a ydyw dn calonncu yn toddi droftynt, rhag na 
wdwn byth eu hwynebeu yn yr orphwysfa nefol ? 
A ydym ni yn llcfaru wrthynt, fel Pauly dan^wylo 
am eu tymmereu cnawdol a daearol ? <^ Gan tu 
«' dyfgu ody i dy vn waftadol, ag ami ddagreu ?'* 
A ydym.ni yn crfyn arnynt, fel am iechydwriacth 
cu heneidieu i Neu vn hytrach, onid ym ni yn 
gofalu am ryngu bodd cin gwrandawyr dyfgedig, 
fel pe na bai iWydd gweinidog ddim arall ond 
adrodd ftori efmwyth dros awr, heb edrych mwy ar 
ol y bobl hyd y bregeth nefaf ? Onid yw doethineb 
dynol yn oeri ein gwres, gan wneuthur ein prege- 
theu yn farwcidd ar y teftyneu mwyaf bywiol ? Mor 
dyner y triniwn y pechodeu hynny a drin mor 
greulon endidieu ein pobl ? Mewn gair, ein diiFyg . 
o ddinrifwch ynghylch petheu nefol, fy 'n si'o enei^ * 
dieu cin pobl i gyfgu, ac yn peri iddynt wrando y|i 
efgeulu8 ac anyftyriol, er eu dinyftr, Yr Arglwydd 
a faddeuo bccnod mawr y weinidogaeth yn y petli 
hyn, ac yn enwedig fy mhechod i. * 

Ac a ydyw 'r cyffredin bobl yn fwy difrifol na 
fwyddogion a gweinidogion ? Pa fodd y gellir dif- 



1X8 ITr angenrheidrwydd o ymefyn PfiN. 7« 

gwyi hynrii^ f DdarUenyidy gwna enU edrych amat 
dy hun, acf atteb y cweftiwn. A ofodaift di dy 
dragy wyddol orphwysfa ger bron dy lygaid, fei dy 
vraith pennaf yn y byd ? A wyt ti yn gwilio ac yn 
ymdrechu a'th hoU nerthy ^* fd na ddygo neb dy 
** goron ?'* A wyt ti ynT^ryfuro, rhag ei myned 
yn rhy ddiweddar, a marw o hbnot yn dy bechod f 
A wyt yn rhcdeg drwy dorf o rwi^cu, gan 
^< gyrohu at y nod am gamp uchel alwecUgaeth Duw 
*' yng Nghrift lefu, gan ymeflyn at^y pcthcu o'r tu 
** blacn?" A ddichon cydwybod dyftio o blaid dy 
weddieu, dagreu a griddfanneu yn y dirg^l? A 
ddichon dy deulu dyftio iti ddyfgu iddynt ofh yr 
Arglwydd, a*u rhybyddio i ochclyd y ^Mlepoenus 
^^ hwnnw V* h ddichon dy weinidog dy^io Iddo 
'th glywed yn Ilefain allan, ^ beth a wnaf i fod yn- 
" gadwcdig ?" ac i ti ci ddilyn ef dan gwyno am 
dy lygredigacth ac ymofyn oddifrif am yr Ar- 
glWydd ? A ddichon dy gyihrnydogion dyftio iti gc- 
ryddu *r annuwiol, a chymmeryd pocn i achub 
eneidieu dy frodyr ? Baraed yr holl dyftion hyn 
heddyw rhyngddot ti a Duw, pa un a wyt ti oddi- 
frif am dragywyddol orphwys^. Gdli ddywedyd, 
wrth ei waitn, os bu dy w^ yn fi^ra, er nad oedd 
yn dy olwg ; felly y galli wrth edrych ar dy waith 
dy hun. A yw dy gariad at GrUl, dv ffydd, dy 
fcl, a*th rafufeu eraill yn gryf neu Wan r Beth yw 
dy lawenydd ? Beth yw dy ficcrwy^ ? A ydy w 
*r cwbl yn drefnus o'th fewn ? A wyt tl'ii baiod 
i farw, pe hwn fyddei 'r dydd ? A ydyw eneidipu 
y rhai fydd o^th amgykh yn dy fendithio ? Bama 
wrth hyn, a gelli gsmfod yn hawdd pa un ai diwyd 
ai fegur fuoft. 

O FENDiGEDIG orphwysfa, mor annhcilwng 
' yr wyt ti yn cad dy efgeuluio ! O Deymas ^go- 
neddus, rel yr wyt ti yn cacl dy ddibrifio ! Ychy* 
^\% a wyr efgeulus blant dymon, bcth yw 'r rad- 

boa 



ftsK. *f* yn Jdjfal am orphvysfa V Saint. JTf 

hon y maent mor ddifatter am dani. Pe unwaith 
y gwyddent hyn, .diammeu y byddent o feddwl 
arall. Gobdthio, ddarllenydd^ dy fod di ya tdmlo 
mat peth ofoadwy jrw ccUwair ynghylch tragywy-i 
ddol orphwys&, ac mor gywilyddus y buoftdi euog 
o hyn dy hunan. A gobeithio hefya na ollyngi 'r 
argyhoeddiad hwn i farw ram. Pe dywedai 'r 
phyfygwr wrthyt^ os gwnei onrd un peth, 'does 
amaf ddim ofn> na byddi iach o'th glefyd ; oni 
wnait hyn ? Felly y dywedaf i wrthyt, os gwnei 
ond un peth dros dy enaid, diammeu y byddi cad- 
wedig, cr^d yng Nghrift, a gwafanaetha ef o'th 
galon tra byddech byw, bydd griftion yn wir, ac 
yna dedwydd fyddi. Er mor belled yr aethoft 
oddiwrth Dduw, ac mor greulon y buoft wrth 
lefu Grift, etto cais Dduw a thro atto, yn galon- 
nog drwy Grift, ac efe a'th dderbyn ac a'th geidw 
i fywyd tra^wyddol ; etto er mor ddigonol haedd- 
iant Crift, er mor rhid ei addewidion, ac er mor 
hdaeth trugaredd Duw; os na wnei ond fiarad am 
danynt^ pan y dylait eu <;ofleidio yn a>yyddus, ni 
byddi di byth well erddyjflt ; ac os gwnei ofeh pan 
y dylait lafuric^ ti a golli y goron. Gan bynny 
ymdrech ar frys ac yn ddifritbl, a bendithia Dduw, 
am fod gennyt etto odfa. 

n* Ac er dangos nad wyf yn dy annog yn ddi* 
achos, mi achwanegaf yma amryw yftyriaetheu i'th 
gynnhyrfu. DefFro dy yfpiydoedd i wrando ar- 
nynt, ac, fel y dywedodd Mojes wrth Ifrael^ " medd- 
** wl yn dy galon am yr holl eirieu, yrydwvfyn 
•* eu tyftiolaethu wnhyt heddyw ; canys nia gair 
** ofcr yw hwn i ti ; oherwydd dy einioes di yw 
«* dc (a).*' Yr Arglwydd a agoro dy galon, *ac a 
baro i*w gyngoi^lynu wrthyt yn efFelthiol. 

!• Xftyrta mor rhe/ymmol ywy fod ein diwydrwydd 
yn gyfatubol Tr dibennion yr amcanwn attynt^ Pr 

gwaitb 
(a) petiuxxxli. 46, 4-7. 



120 Xr angenrheidrwydd ymofyn Pek. 7^ 

gwaith fydd gennym mevm HofVy ifirrdra ac anfic^ « 
crwydd ein hamjer^ac- i ddiwyirwyddy gdynionjydd 
fn berbyn.'-^ Dibenim 'dymuniadiu ac ymgeifiadeu y 
xrlftion^ ydynt mor uchel^ na ddichon deall dyti ar f 
ddaear eu hamgyfired. Beth mor rhagorol, mor 
bwysfawr, neu mor angenrheklio], a gogoneddu 
Duw, iecbydwriaeth ein heneidieu ni ac eraiU, 
drwy ochelyd poeneu iiffem, a meddiannu gogo- 
luant y nfif ? Ac a ddichon dyn fod yn rhy bryfur 
ynghylch pethcu mor, bwyfig? A ddichon efe eu 
dymunoynrhy ddifriibl, eu*caru 'n ormod, neu 
lafurio am danynt yn rhy ddiwyd ? Na ddichon, 
cany$ ni a wyddom, os na Iwydda eui gweddieu a'n 
llafur, y coHir ni 'n dragywyddol.— Gw^/VA y crijiion 
yma^ fydd dra mawr ac amrywjol idwn. Rhaid ad- 
newyddu 'r enaid, a marweiddio Uygredigaetheu ; 
rhaid gorchfygu 'r byd a'i arferion a'i brofedigae- 
theu; rhaid daroflwng y cnawd a'i wynieu a'i 
chwanteu 5 rhaid dibrifio cyfeillion, parch a bywyd;> 
a diftewi cydwybod ar iawn fail ; a chyrraedd fic- 
crwydd a bardwn a heddwch. Er y rhaid i Dduw 
rodai 'r petheu hyn yn rhid heb ein haeddiant ni ; 
etto ni ddyry mo honynt, heb ini ymofyn a Uafurio 
*n bryfur am danynt. Heblaw hyn, mae llawer o 
betheu iV dyfgu, ac ordinhadeu lawer i'w harfer, 
^ dyledfwyddeu i'w cyflawni : mae pob oes, blwy- 
ddyn a dydd, pob lie a galwedigaeth a chyflwr y 
delom' iddo, yn galw arnom lafurio ac ymdrechu o 
ne^vydd; mae gwragedd, plant, gwafana|eth-ddy- 
nion, cymcnydogion, cyfeillion, gelynion, olligyd. 
yn galw am ddyledfwydd oddiwrthym. Bamwch 
ynteu pa un a ddylei dynion fydd a chymmaiht o 
nvaith ar eu dwylaw bryfuro ai peidio ; a pha un a 
bod yn.ddoeth iddynt oedi ac ofera, neu ymdrechu 
ar frys. — Mae amjer yn myned heibio, Ym mheii 
ychydi^ ddyddieu, ni byddwn yma mwy. Mae 
am^wlol glefydeu yn barod i afaelu ynnom. Cawn. 

ai 



Pen. 7, yn ddyfal am drphwysfa V SainU x 2 1 

ni ac fydd yr awr hon yn prcgethu, ac yn gwrando, 
yn fiarad ac yn rhodio, ar fyrr ennyd ein cym- 
meryd ymaith a'n rhoddi t orwedd yn y Uwch, a'n 
gadael yno mewn tywyllwch a llygredigaeth yn 
ymborth pryfed ; yr ydym ar fyned yno eifocs 5 ni 
wyddom ni pa un a gawn, na phrcgeth na fabbath 
nac awr mwy. Mor ddiwyd y dylaent hwy fod ac 
{y*n gweled cu gwaith mor fawr, a*u hamfer mor 
fyrr ?— Ac y mae ini elynion ag fydd bob amfer yn 
bwriadu ac yn ymroi Vn dinijlrio. Mor ddiwyd yw 
fatan ym mhob math o brofedigaetheu ! Am hyn« 
ny "byddwch fobr, gwiliwch : o blegid y mae eich 
*' gwrthwyncbwr diafol, megis Hew rhoadwy, yn 
^ rhodio oddi amgylch, gan geifio y neb a alio ei 
*' lyngcu ; yr hwn gwrthwynebwch yn gadarn yn 
*^ y ffydd (b)." Mor ddiwyd yw hoU weinidegton 
fatan I gau-athrawon, gwatwarwyr, ac erlidwyr 
a'n llygredigacthcu tufcwnol, y rhai mwyaf diwyd 
o bawb oil ! A wna gwrthwynebiad egwan y tro i 
Oni ddylaem ni fod yn fwy diwyd am ein cadwe* 
digaeth na 'n gelynion am ein dinyftr ? 

2. Dylaem bryfuro i ddiwydrwydd, wrth yftyrUd 
ein talenteuy a*n trugareddiUy ein perthynas i Ddmv^ 
a*r cyjiuddteu a ddyry efe armm.'-^Y ialenUu a dder^ 
hyniafom ydynt amrywial a gwerthfawr^ Pa ddynion 
a anadlant ar y ddaeara gawfant oleuach athrawiaem 
theuy neu gryfach annogaetheuy neu amlach rhybu^ 
ddion na nyni ? Pregetheu^ nes lam amyrit ; fab* 
AatheUj nes eu halogi ; Ilyfreu rhagorol yn y fath 
lawnder, na wyddom p'un iV ddarllen ? Pa ddy- 
nion a gawfant Dduw mor agos attynt ? neu a 
welfant Grift croe(hoeliedig mor amlwg ger bron eu 
Uvgaid ? neu a gawfant nefoedd ac ufFerri mor.eglur 
iddynt ? Gyda pha frys y dylai y fath cyfjyw 
ddynion redeg tua'r nefoedd ? Pa fodd y dylaent 
hwy ehedeg a gawfant y fath adenydd ? ac mor 
G gyflym 

(b) I Pedr y. 8. 9* 



I23t Tr angmrheidrwfdd ymofin ' Pen. 7. 

gyflym ydyl^ent hwy hwylio, fydd agwynt a llanw 
o'u tu ? ^ Nid yw mefur bychan o i^s yn wcddus 
i'r fath ddynion, ac ni wna diwydrwydd cyfiredinol 
yngwaith Duw cU hefgufodi. — Ein holl fywyd a 
lanivyd a thrugareddeu. Duw o'i drugaredd a dy-r 
walltodd arnom dryforeu mor a thir, nefdedd a 
daear. Yr ydym yn cael ein porthi a*n diUadu a 
thrugaredd. Mae gennym drugareddeu oddifewn 
ac oddiaHan. Eu cyfrif yw cyfrif fer y nefoedd, 
neu dywod min mor. Os oes dim gwahan rhwng 
daear ag uffem, neu rhwng nefoedd a daear, yna 
diamraeu ini dderbyn trugaredd. Os yw gwaed 
mab Duw yn drugaredd, yna yr ym ni yn rhwym- 
edig i Dduw am drugaredd. A feddwl Duw nad 
oes dim ya ormod nac yn rhy ddl ini, ac a gawn 
hi feddwl pob beth yn ormod a wnelom erddo ef ? 
Pan gymmharwyf fy mywyd marweidd anfuddiol a'r 
ami drugareddeu rhyfeddol a dd^rbynniais, mae'n 
peri cywilydd arnaf, ac yn fy-nharo 'n fud, ac yn 
fy ngadael yn ddiefgus*— ^ Heblaw ein talenteu a'n 
trugareddeu, ein perthynas i Ddiroi fydd dra anwyU 
Aydym ni yn hlant 'vdAo ef, ac oni ddylaem ni 
roddi iddo et ein ferchiadeu puraf, a*n hunidd-dod 
pennaf \ A ydym ni yn Briodi Griji^ ac oni ddy- 
laem ni ei garu ac ufuddhau iddo ? " Os yd)rw efe 
** dad, pa le y mae ei anrhydedd ? ac os ydy w efc 
*^ feiftr, pa le y mae ei ofn (c) ? yr ydym yn ei alw 
** ef yr Athro, a V Arglwydd ; a da y dywedwn (d)/' 
ond OS nad yw ein hufudd-dod a'n diwydrwydd yn ' 
profi ein perthynafeu i Dduw, yr ydym yn con- 
demnio ein hunain wrth ddywedyd jein bod yn 
Want ac yn weifion iddo ef. Pa fodd y bydd i'r 
Dafur a'r lludded poenus a gymmer gwafanaeth- 
ddynioii bcunydd i foddio eu meiflri, farnu a chon- 
demnio y fawl na lafuriant mor galed dros ei 
meiftr mawr? Yn ficcr nid oes meiftr cyflfelyb 
) ^x> "" iddo 

(c) lA^/wtt (d) loanxilU 13. 



Pen. /• yn ddyfal am erphwysfa V Saint, 123 

xiAo ef, ac ni ddichon gwetrcoi neb ddifgwyl y fath 
ffrwyth o'u Ilafur, a'i weifion ef. — Ac os crwydrwa 
allan o fFordd Duw, neu fegura ynddi, mor harod 
yw pob creadur i*n cywilyddio d*n cofptF Ein tru- 
gareddeu penna^adry yn driftwch ini. A chyn 
* bydjdo Duw heb wialen, efe a wna ini fflangellu ein 
hunain ; ein cyrph afiach a wna ini riddran ; ein 
meddylieu cythryblus ni adawant lonydd ini j a'n 
cydwybod a fydd fel farph i'n mynwes. Ac onid 
haws gweithio i Grift, na dioddef y fwmbwl ? 

3. r gynhyrfu ein diwydrwydd yn ein gwaitli, 

dylaetn yjiyried hefyd y cynnorthwyon fydd gtnnym^ 

yr egwyddorion a hroffejjwn^ a*n hod ynjiccr nad allwn 

byth wneuthur gormpd. — I'n iynnorthwyo yngwdfan* 

aeth DuWj mae'r hollfyjdyn gvoeini ihii Mae*r haul, 

y Uoer a'r fer yn rhoddi eu llewyrch ini : y ddaear 

a*i holl gnwd ; y mor a'i gyflawnder ; a'r holl 

elfenneu a'r tymtnhoreu a weiniant ini, fel y bo ini 

wcini i Dduw. le, " yr angylion ydynt yfpr}'dion 

** gwafanaethgar ini (e).** A mwy etto^ amynedd 

Duw a ddifgwyl wrthymj yr Ai^twydd lefu a 

ddifgwyl wrthym drwy gynnyg.ei waed ; yr Yfpryd 

glan a ddifgwyl wrthym, drwy ymryflbn a'n calon- 

neu gwrthnyfig ^ ac onid yw gweinidogion yr efen- 

gyl yn prcgethu ac yn difgwyl, yn gweddio ac yn 

difgwyl wrth bechaduriaid efgeulus? Gweiwch 

fod Duw, dynion, ac angylion yn dal canwyll i 

oleuo ini, ac etto yr ym ni yn fegura; pa ymddyg- 

iad ofhadWy yw hwn ? GriJVmgion^ pan fyddoch 

ar weddi, neu 'n ceryddu trofeddwyr, neu ar un- 

rhyw ddyledfwydd arall, erfynniaf arnoch gofio y 

cynnorthwy fydd gennych i*ch gwaith, ac yna 

bamwch pa fodd y dylaech ei graawni, — Yr eg-^ 

fvy Morion abroffeffuon ydynt, mai Duw yw'V daioni 

pennaf, ac mai vn ei gariad ef y mae ein holl dded« 

wyddwch, ac am hynny y dylaem ct berchi a'i 

G 2 geifio 

(e) Heb, i. i^ 



124 Yr angenrbeidrwydd ymofyn P£N» 7* 

geifio o flacn pob pcth 5 mai efe yw ein. hunig Ar- 
glwydd, ac am hynny v dylaem ei wafanaethu 'n 
bennaf, ac a'n hoU nerth, a'i garu a'n hoU galon, ac 
a'n holl enaid ; mai ein gwaith mawr yn y byd hwn 
yw gogoneddu Duw, a chwilio an^ iechvdwriaeth. 
A ydyw *r athrawiactheu hyn iV gwefed yn ein 
hymddygiad ? Yn hytrach, onid yw ein gweithre- 
doedd yn gwadu yr hyn a gyfaddefwn ar eirieu ? 
— £r cymmaint y mae ein profFes^ a*n breintieu yn 
ein hannog i ddiwydrwydd^ ni a wyddom nad allwn 
byth wneuthur gormod* *' Pe gwnaem y cwbl 
^' oil a orchymmynnWyd ini| gweifion anfuddiol 
'* ydym (f) i" a mwy o lawcr pan yr ym yn ficcr o 
ddyfod yn fyrr yn y cwbl. Mac annuwiolion y byd 
yn ddigllon iawn wrth y duwiolion am eu fTyddion- 
deb i Grift; ond daw 'r dydd ar f^r, pan yr adde- 
fant yn hawdd, na ddichon neb garu a gwafanaethu 
Dmw yn rhy dda^ na* bod yn rhy ddiwyd i achub 
ei enaid. Peth hawdd yw gwneuthur gormod dros 
y byd, on'd ni wneir gormod byth dros Ddiiw. 

4. Tftyriwn ymmhellach, bod natur pob grds yn 
annog i adiwydriuyddj nad yw oferit yn ffordd y mfoedd 
ond colli anifer^ bod Rawer amjer gwerthfawr wediei 
golli ilfoeSy ac mai '« gyfaitebol Vn Uajur y hydd tin 
^tu^^r.— Gwelwch natur a thueddiad pob gras» Pe 
cerycA DiUtw^ ni feddyliech un gwafanaeth yn 
ormod i ryngu ei fodd yn fwy. Mae cariad yn beth 
hywiog, gofalus, ac umdd. Pe cerycb Grt/i^ cad- 
wech ei orcliymmynlon, heb cu cyfrif yn rhy gaeth. 
Pe meddech ffydd^ hon a roddai holl rodeu eich 
enaid ar waith i ryngu bodd eich Duw. Pe 
meddech ohaiih yogoniantj hiraethcch am yr lefu a 
phryfurech atta. l*e meddech ofn Duw^ cyflSroech 
o'ch fyrthni. Pe ftieddech fely hi a'ch ennynnei ac 
a'ch difaei chwi. Ym mha radd bynnag y*th 
fan&eiddiwyd) yn yr un radd y byddi ddifritol a 

Uafurws^ 

(f) LucxviU 20. 



P£M. 7« yn ddyfal am orphwysfa V &atnt. 125 

Uafurus yngwaith dy Dduw,— 0»i;r rhaify '« oferoy 
a gottant eu gwobr. Llawer, fel Jgrippa^ nadf ynt 
ond crift'nogion o fcwn ychydig, a gant weled yn 
y diwedd na byddant g^dwedig ond o fewn ychy- 
dig, ** Llawer a geifiant fyried i mewn, ac ni's 
•* gallant (g)'* am na bu iddynt ymdrechu 'n iawn, 
yn nydd gras. Gan hynny deffrowch, ac ymdre- 
chwch yn ncrth yr Arglwydd, mewn pryd, rhag 
myned o*ch holl waith yn ofer, a choUi o honoch y 
nef. — Heblaw hyn^ oni chollwyd llawer amfer 
gwcrihfawr yn barod? Aeth ieueng£tid heibio i 
lawer o honom, a chanol oedran hefyd i rai ; a'r 
amfer a ddaw fydd anwadal iawn. Gymmaint o 
amfer- a dreuliafom wrth gyfgu, gwag-*{iarad a 
chwarae, wrth feddwl a gofalu am y byd; ac nid 
ellir galw *n 61 yr amfer a gollwyd ; .oni ddylaem 
ni ynteu brynu ac iawn ddefnyddio yr ychydig fy 
'n 61, gan weled mor lleied o'n gwaith a wnaw'd* 
Oni ddylai 'r ymdeithydd a fii 'n cyfgu ac yn fegura 
ar hyd y dydd, f'edeg yn gyflym yn y prydnawn 
rhag dyfod o bono 'n fyrr o ben ei daith f — Gwy^^ 
byddwch y bydd itch gwobr yn ol etch llafur. Yr had 
a hauwyd dan y gwys a ddwg ffrwyth llawn, felly, 
beth bynnag a wneloch neu a ddioddefoch dros 
Grift, bydd iragywyddol orplrwysfa yn ddigon o 
vrobr. Nid oes dim edifeirwch yn y nefoedd, am 
lafurio a dioddef. Ni ddyweid neb yno, ' O na 
^ buafai imi gymmeryd Uai poen, a gweddio llai, a 

* bod yn llai manol, cithr byw fel fy nghymmy- 

* dogion/ Nage, bydd yn Uawen ganddynt 
edrych yn 61 ar eu Uafur a'u gorthrymdereu, a 
chofio fel y dygodd mawr allu Duw hwynt drwy 'r 
cwbl. Gallwn bawb ddywedyd gyda Phaul^ " Yr 
*' ydwyf yn cyfrif, nad yw dioddcfiadeu yr amfer 
** prefennol hwn yn haeddu eu cyfFelybu i*r gogo- 
** niant addatguddir ini (h)." Nid ym yn Uafurio 

G 3 nac 

(g) Lttc xiii. 24« \Jti) Rbur. viii. 1%. 



126 Tr angenrheidrwydd ymofyn Pen, 7. 

nac yn dioddef ond dros fun>id, ond cawn orphwys 
yn dragywyddol. Pwy na ymdrechai a*i holl nerth 
dros un awr, i fod yn frenin dros ei fy wyd ? " Nid 
" yw Duw yn anghyfiawn ^fel yr anghofio eich 
" gwaith a'ch llafurus gariad (i)." Sychir ymaith 
ein holi ddagreu, a'n triflwch a a yn angof yn y nef, 
. 5. Fe dalai ini yjiyried hefyd, rnai ymdrechu yw V 
ffgrdd a ordelmodd Duw i fyn*d i^r bywydy hod^ neu y 
daw pawb i addefhyriy hod y criJVnogion pennafwrih 
farw yn galaru am eu hefgeulufdray a hod llawer yn 
folH *r nefoedd eijieu ymdrechu^ ac na chitr hi hyth 
ar ammodeu haws* — Ymdrechu drwy Griji yw V 
ffordd a or^deiniodd Duw ifyned i ogoniant, Pwy a 
wyr y ffordd i'r nefoedd yn well na Duw *r nef- 
oedd ? Efe ei hun fy 'n gorchymmyn ini ymdre- 
chu^ ac OS dy wed neb ein bod yn rhy fanol, pwy 
maent hwy yn beio arno ond Duw ei hun ? Dym- 
ma 'r dynion fy 'n gofyn 05 ydym ni yn ddoethach 
na V holl fyd, ac etto maent hwy yn cymmeryd 
arnynt fod yn ddoethach na Duw. Pa fodd yr 
heddychant hwy eu hiaith a chyfraith Duw ? " Yr 
*' ydys yn treifio teyrnas nefoedd, a threifwyr fy 'n 
•* ei chippio hi(k), Ymdrechwch am tyned i 
** mewn trwy V porth cyfyng : canys llawer meddaf 
^* i chwi, a geifiant fyned i mewn, ac ni's gallant (1). 
5* Beth bynnag a ymafael dy law ynddo iV wneu- 
** thur, gwna a'th holl egni, canys nid oes na 
'' gwaith, na dychymyg, na gwybodaeth, na doe- 
•* thineb yn y b^dd, He yr wyt ti yn myned (m). 
** Gweithiwch allan eich hiechyclRvriaeth eich hu- 
•* nain, trwy ofn a dychryn (n). Byddwch ddiwyd 
" i wneuthur eich g^lwedigaeth, a'ch hetholedigaeth 
'* yn (iccr(o). At: os braidd y mae 'r cyfiawn yn 
" gadwedig, pa le yr ymddengys yr annuwiol aV 

pe* 

^i) Heb. vi. 10. (k) Matt. Xi. la. (1) Luc xiii. 24- 

<m) Preg ix. 10. (n) PhiU \U X2* (o) a Ptdr i. lo. 



Pjbn. 7. yn ddyfal am orphwysfa V Saint. ivj 

** pechadur(p)?" Docnt.ymmlaen a*u hoU ddad- 
leuon yn crbyn yfprydol ymdrech y faint, mae hyn 
yn ddigon gennyf i i'w hatteb oil, bod Duw o 
feddwl arall, ac iddo orchymcnyn i mi wneuthur 
llawer yn rhagor nag wyf yn ei wneuthur j a phe 
ni welwn un rhefwm arall, mae ei ewyllys ef yn 
ddigon o refwm. Pwy a ddylai wneuthut cyfreith- 
ieu ini ond efe yr hwn a'n gwnaeth ni ? A phwy 
(yAA i bennodi 'r fFordd i'r nefoedd, ond yr hwn 
lydd i'n dwyn yno ? Pwy fydd i fefydlu ammodcu 
iechydwriaeth, ond a wd wr a rhoddwr iechyd wriaeth ? 
Felly, gwaedded y byd, y cnawd aV cythraul yn 
crbyn ymdrech a bywyd duwiol, dymma fy atteb i, 
Duw a orchymmynnodd hyn.— ife^^, ni bu dyn 
erioed^ ac ni lydd by thy ond a ganmot yn y diivedd 
ddiwydruofdd y faint* A phwy nad ai y ffordd hon- 
no, a ganmolir gan bawb yn y diwedd ? Gwir yw, 
mai ffordd ydyw ac y dywedir yn awr i'w herbyn 
ym mhob He. Ond gadewch imi ddywedyd ichwi, 
bad y rhan fwyaf a ddyweid iV herbyn, yn eU bam 
yn ei chymmeradwyo j a'r rhai ydynt etto i'w her- 
byn, a fyddant ar ryrr o feddwl arall. Os dont i'r 
nefoedd, rhaid cyfnewi(J eu meddwl cyn eu dyfod 
yno. Os ant i ufFern, eu barn a gyfnewid yrio, pa 
un bynnag a fynnont ai peidio. Coliwch hyn, chwi 
ag fydd yn caru opiniwn a fFordd y llu colledig ? A 
pha'm na byddwch yrwan o'r opiniwn y bydd 
pawb ynddi o'r diwedd ? Paham y byddwch o 
feddwl ag yr ydyA oil yn ficcr o'i gyfnewid ar fyrr ? 
O na byddech mor ddoeth yn hyn a'r rhai fydd yn 
ufFern I -^Mae hyd yn oed y criji^nogion fennafwrth 
farwy yn galaru yn ddwfn am eu hefgeulufdra. Dy- 
munant y pryd hynny, * O na buafwn fll o weithieu 

* yn fwy duwiol a nefolaidd, a Uafurus dros fy 

* enaid ! Mae 'r byd yn beio arpaf am wneuthur 
^ gormod, a'ai cydwybod yn beio arnaf am wneu. 

G 4 . « thur 

(p) I Pedr lv« 1%. 



laS Tr angenrheidrwydd o ymofyn Pek. 7 . 

* thur rhy fach. Haws o lawer dioddef gwawd y 

* byd na chnofeydd cydwybod. Gweil gennyf 

* ddioddef dirmyg gan latan, aril geifio iechydwri- 

* aeth, na dioddef cerydd Duw am ei hefgeulufo.* 
Dyma fd y galara y rhai oeddynt yn rhyfeddodeu 
i'r byd mewh nefol ymarweddiad, am na wnaethant 
ragor dros Dduw ! — O eijieu wwy diwydrwydd^ y 
mae llawer yn colli V nefoedd. Os bydd i rai ag 
" fydd yn gwrando V gair, ac yn ebrwydd trwy 
** lawenydd yn ei dderbyn, ac yn gwneuthur llawer 
" o betheu, gan wrando gweinidogion Crift yn 
** llawen (q),*' os bydd i'r rhai'n etto fod yn goll- 
cdig, oni ddylai hyn cin cyfFroi ni on fyrthni? 
Mor belled yr aeth llawer ar 61 Crift, ac etto ei 
adael a wnaethant, pan ofynnid ganddynt ymwrthod 
a phlefereu ac elw bydoL— jD^ic; a derfynodd^ na 
cbeiry nefoedd ar ammodiu haws. Ar 61 Uafurio y 
daw gorphwysfa jn waftadoL *^ Heb fandeidd- 
** rwydd ni cheiff neb weled yr Arglwydd (r)." 
Difrirwch' yw *r unig beth a ddengys ein bod yn 
grift'nogion yn wir, Os nid wyt oddifrif nid wyt 
grifiion : canys difrifwch yw bywyd a fylwedd 
proffes, Fel y mae gWahaniaeth rhwng chwar'y- 
ddion yn gwatwar rhyfela, a milwyr yn ymladd am 
eu bywyd ; felly mae 'r un gwahanicth rhwng rhag- 
rithwyr a chrin'nogion difrifoK Pe gallai dynion 
fod yn gadwedig heb y diwydrwydd difrifol hwn» 
byddai yn llai fyndod eu gweled mor cfgeulus ; ond 
gan i-Dduw bcnderfynu, na bydd i neb, heb ddif- 
rifol ddiwydrwydd yma, gael gorphwysfa rhagllaw, 
or.id doeth ini ymdrechw i'r eithaf ? 

&• Ond i'th berfwadio di, ddarlUnydd^ os yw 
boffibl, i ymroi oddifrif am y nefoedd, yflyria ym- 
mhellach,— Bod Duw oddifrif wrthyt ti ; a pha* 
ham na bvddi di felly tuac atto ef? Mae Duw yn 
mcddwl, fel mae 'n Jkfaru, yn ti orch^mynion^ a'i 

fygythion 

(q) Matt* xiH. «q. (r) Heb. xii, i4« 



Pbn. 7. yn ddyfal amorphwysfa ^r Saint. 129 

fygytbhrty a'i addewidion. Mae ef yn ddifrifol yn ei 
farnedigaetheul Onid oedd ef felly wrth foddi 'r 
byd? Wrth lofgi Sodomah a Gomorrah? Wrth 
wafgaru 'r luddewon? A ydyw hi amfer ynteu i 
gellwair a Duw ? — 'Roedd lefu Grtji yn ddifrifol 
yngwaith cin pryncdigaeth. Wrth athrawiaethu, 
anghofiai fwyta ac yied. Wrth weddio, parhaei 
drwy 'r nos, Wrth wneuthur daioni, ei gyf- 
eillion a'i cyfrifent yn ynfyd, Wrth ddioddef, efe 
a ymprydiodd ddeugain niwrnod ; a chymmerth ei 
demtio, ei fradychu, a phoeri amo, ei gernodio, 
a'i goroni a drain, chwyfu diferion o waed, ei 
groefl\oelio, ei drywanu a'i lldd. Nid oedd dim 
cellwair yn hyn oil. Ac oni ddylaem ni fod yn 
ddifrifbl wrth geifio ein hiechydwriaeth ein hunain I 
— Ma/fe 'r yjpryd Gldn yn ddimfol wrth erfyn artiomi 
fod yn ddedwydd. £i gynnhyrfiadeu ydynt daer vt 
mynych. Efe a ymrySon a ni. Efe a drifts os 
gwrthwynebwn ef. Oni ddylaem ni ynteu fod ya 
ddifrifol i blygu acufuddhau i'w gynnhyrfiadeu ?-^ 
Mae Duw yn ddifrifol wrth wrarub iin gweddieu a 
chyfrannu ei drugareddeu* Cyd-flina ani, agwrendy 
bob griddfan ac ochenaid, a dyry bob deigr yaei 
goftrel. Y tro nefaf y byddoch mcwn blinder^ 
chwi a weddiwch am wrandawiad difrifi>l i^cb 
gweddieu; ac a fydd i ni ddifgwyl am wir dru- 
gareddeu, tra yr ydym yn cellwair yngwaith eiiir< 
Duw ? — Mae gweinidogt$n Crift ya ddimfol wrth 
eich cynghori a'ch hathrawiaethu, Maent ya 
erfyn ar Dduw, ac arnoch chwitheu, aryn hirae^ 
thu mwy am iechydwriaeth eich heneidieu, nac am. 
un llwyddiant daearoL Os lladdant eu faunain ya 
eu gwaith, neu gaet eu merthyru am bregethu 'j? 
efengyl, ni chyfnfant hyn ya golfed, os ynniUant 
eich heneidieu chwL Ac a geifF dynion eraill ym-- 
boeni a gofalu fel hyn am eich hiechydwriaeth chwi| 
a chwitheu mor efgeulus a difraw am danoch eich 
G S httnainJr 



1^30 Tr angenrbeidrwydd o ymofyn Pe w. 7, 

hunain? — Mor ddiwyd a difrifol yw 'r holl grea^ 

duriaid i'ch g^vafanaethu chwi? Mor gyflym y 

rhed yr haul o amgylch y byd? Tffynmneu a dar- 

ddant yn waftadol at dy achos di; yr afonydd a 

redant ; baf a chynhauaf a gadwant eu hamfer. . 

Mor galed y gweithia dy ych o ddydd i ddydd drofot 

ti ? Mor gyflym y trafaelia dy farch a thi ? Ac a 

fydd iti fw yn efgeulus ? A geifF yr hoU betheu 

byn fod mor ddifrifol yn dy wafanaethu di, a thi 

mor efgeulus yn dy wafanacth i Dduw?--Mae 

gwetfion y byd a*r cyibraul yn ddiwyd a difrifol. 

Maent yn gwdthio, fel ped nid allent byth wneu- 

thur digon. Maent yn pryfuroj fel rhai 'n ofni 

dyfod i uffem yn rhy hwyr. Maent yn gofyn 

gwaetha' gweinidogion, a phregethei^ a phob petb 

arall a fafo yn eu ffordd. Ac a gant hwy fod yn 

fwy diwyd am ddamnedigaetb, na thydi am iechyd- 

wriaethr Onid ocs iti well fneiftr, hyfryttach 

gwattb, cryfach annogaeth, a gwell gwobr r— Bu 

amfer, pan oeddit ti yn ddifrifol Mi^nyngwafanaeth 

ifiawdafatan^ OS nad wyt felly etto« Mor awcb- 

, lym y dilynit dy ddifyrrwch a'ch gymdeithion drwg, 

a'tb blefereu pechadurus ? Ac ai ni byddi 'n awr 

mxx bryfur a chadam dros Dduw ? — Yr wyt byd 

y dydd beddyw yri ddifrifol ynghylch petheu V hyd 

hu.n. 0& wyt gl^f neu boenus, mor ddifrifol yr 

achwyni i Os wyt dlawd, mor galed y gweithi 

am fywioliaeth ? Ac onid yw gwaith dy iechyd- 

wriaeth o bwys Uawer mwy ? — Nid oes dim cell* 

wahr yn y nefoedd nac yn uffern^ Mae gan y faint 

wir ddedwyddwch> a'r damnedlgion wir arueni. 

Nid oes neb yn moli 'n glaear ac efgeulus yn y 

nefoedd, . na neb yn griddfan feljy ya uffern. Mae 

pawb yno yn ddifrifol. Pan dddych di> ddarUe^ 

nydd^ i angeu a bam, Oh pa feddylieu fynllyd a 

frath drwy dy galon am dragywyddoldeb 1 Mi 

dvbygwn fy mod eifoes yn dy welcd yn fynnu wrth 

feddwl 



p£l>f. 7* yn ddyfal am orphwysfa*r Saint. ijx 

feddwl pa fodd *r oedd yn boffibi fod mor ddiyftyr 
gennyt y petheu^hyn. Mi dybygwn fy mod yn dy 
gijrwed yn Uefain allan oherwydd dy fyrthni a'th 
wallgof, ■* Gwae fi, gwae fi fyth.' 
- 7. Weithian, ddarlUnydd^ 'nol gofod o'th flaen 
y rhefymmeu cadarn hyn, yr wy^ yn enw Duw, 
yn gofyn beth yw dy fwriad j a ufuddhei .di neu 
beidio ? Y mae *n ficcr gennyf y . gwyr dy gydwy- 
bod beth yw dy ddyledfwydd. A fciddi <U 'nawr 
fyned ymnJaen yn efgeulus fel arfcrol, yn erbyn 
tyftiolaeth rhefwm, gorchymmynionDuw, a goleuni 
dy gydwybod ? A feiddi di fyw mor benrydd, 
pechu mor hy, a gwcddio mor anfynych ac o'r 
blaen \ A ftiddi di halogi . 'r fabbath, dibriiia 
gwa&naeth Duw, a meddwl am dy gyflwr tragyw- 
yddol mor ddiyftyr ag arferol ? Oni bydd iti 'n 
hytrach wregyfu Iwyneu dy feddwl, a Uwyr yraroi' 
i wakh dy iechydwriaeth, a thorri cfrwy bob rhwyf- 
trcUi a dibrifip gwawd ac crlidigacth y byd, " a 
*^ rhoi heibio bob pwys, a'r pechod fydd barod i'th 
** aragyichu, a thrwy ammynedd redeg yr yrfa a 
** ofodwyd o'th flaen ?" Gobeithio mai hyn yw 
dy lawn fwriad. Etto am y gwn mor yftyfnig yw 
calon dyn, ac am y Uwyr ddymunwn i'th enaid 
fyw, ertyniaf arnat unwaith etto wrando 'n aftud y 
cwcftiyneu canlynol, a gorchymmynnaf dros Dduw, 
na byddo iti fygu dy gydwybod na gwrthfefyll 
argyhoeddiad ; eithr atteb y cweftiyneu hyn yn 
ffyddlon. — Os, wrthfod yn ddiwyd mewn duw- 
ioldeb, yr ait yn gyfoethog, ac y cait anrhydedd a 
goruchafiaeth yn y byd, dy iachau o gle^d, neu 
frti fyth yn Uwyddiannus ar y ddaear, pa fywyd a 
ddilynit, pa bocn a gymmerit yngwafanaeth Duw ? 
Ac onid yw gorphwysfa 'r faint ya ddedwyddwch 
mwyrhagorol nahyaoUf — Pe caech eich crogi 
am dorri 'r fabbatb, am. efgeulufo addoliad dirgel 
mcu deuluaidd, neu am fyw 'n benrydd, pa ryw- 
G 6 ^^ 



132 Tr angenrhetdrwydd ymofyn Pen. 7. 

fath ddynion a fyddech chwi ar y ddaear?— ^Pe 
byddaiDuw arferol o gofpi pob gweithred o bechod 
a rhyw ddialedd prcfennol fel y cofpodd cf gelwydd 
Ananias a Sapphira^ pa fath fywyd a ddilynech 
chwi ? Ac onid yw dialedd tragywyddol yn llawer 
inwy ofnadwy ? •— Pe doi un o'ch cydnabyddiaeth 
oddiwrth y ilicirw, a dywedyd wrthych ei fod yn 
dioddef poencu uffern am y pechodeu yr ydych 
chwi euog o honynt; pa ryw feth ddynion a 
^ddcch chwi ar 61 hyn ? Pa faint iftwy y dylai 
rhybuddion Duw eich dychrynu chwi ? — Pc gwy- 
ddech mai dynia 'r dydd olaf i chwi fyw yn y byd, 
pa fodd y treuliech ef ? A pha fodd y gwyddoch 
nad y diwcddaf ydjrw ? Chwi wyddoch y. rhaid ci 
fod yn agos.— Pe gwelech yr holl grcadigaeth yn 
ymddattod, a holl xodres a gogoniant y byd yn 
llofgi *n ulw, beth a wnai *r feth olwg a hon i 
chwi wneuthur ? Y fath ohvg ydych yn ficcr a 
gael ei gweled. — Pe gwckch ywrn yn eiftedd, y 
llyfreu 'n agored, a'r annuwiol yn fefyll dan grynu 
ar law aflwy *r barnwr, a'r duwiolion yn llawenhau 
ar ei ddeheulaw, a chlywed cyhoeddi eu gwahanol 
fam ; pa ryw fath ddynion a fyddech chwi ar 61 y 
fath olwg a hon ? Yr olwg hon yn ficcr a gewch 
ryw ddydd.— 'Pe gwelech ufFem yn agored, a'r hoU 
ddamnedigion mewn poeneu didor; ac hefyd y 
nefoedd yn agored, a'r holl feinticu yn gorfoleddu 
mewn gogoniant ; pa fath fywyd a ddilynech ar 61 
y fath olwg' ? Hyn a gewch wele J cyn bo hlr. — 
}^e gorweddech yn uflfern end un flwyddyn, dydd^ 
neu awr, ac yno deimlo y poeneu, y clywch am 
danynt yn awr 5 gyda pha ddifrifwch y foniech am 
dani, ac y' gwedaiech am waredigaeth rhagddi? 
Ac ai ni chymmerw'ch ait J)uw am y gwirionedd o 
hyn, oddieithr i chwi ei. deimlo eich hunain ? — 
Neu pe meddiannech ogoniant y nefoedd ond am 
un flwyddyn, pa boen a gymmerech yn hytrach na 
^ cholli 



Pes. 7. yn ddjfal am orpbwysfa V Smnu i33f 

choUi V fath anghymmharol ogoniant?-»— Weithian^ 
mi a ddy wedais ddigon, os nid i gynhyrfu V pecha- 
dur i ddifrifol weitluo allan ei iechydwriaeth, etto 
o leiaf i'w ddiftewi, a'i adael yn ddiefgus yn nydd 
bam Duw : pan fo marw ein cyfeillion, wylwn a 
galarwnj ddangos ein cariad attynt, er na letha hyn 
ddim iddynt hwy ; felly y gwnaf finneu dros yr 
cneidieu annedwydd hyn.— Y mac fy nghalonyn 
crynu wrth feddwl fel y fafanbger bron yr Arglwydd 
yn fud a fynllyd ! Pan ddywcdo Crift, * A oedd y 
' byd ncu V cythraul yn well cyfaill na mi i chwi ? 

* neu a wnacthant hwy fwy drofoch chwi, nag a 
' wnacthum i? Profwch yn awr os gwnant eich 

* hachub neu wneuthur i fynu eich colled o'r nef- 

* oedd, neu fod cyftal ichwi ag y buafwn i ?* Beth 
a fydd atteb y pechadur truan i hyn oil ?— £tto, os 
na wrendy dyn amaf, fe wrendy Duw, * O tydi 

* yr hwn a wylaift ac a riddfenaift yn dy yfpryd 

* uwchben Lazarus farw, tofturia wrth yr eneidieu 
^ meirwon ac anhheimladwy hyn, nes delont i 
^ wylo a griddfan o dofturi attynt eu hunain ! Fel 

* y gorchymmynaift i'th wis lefaru, felly llefara *n 
« awr dy hunan;.gwrandawant ar dy lais di yn 
^ llefaru wrth eu calonneu, pan na wrandawont 

* amaf fi yn llefara wrth eu duftieu. Arglwydd^. 

* ti a guraift yn hir wrth ddryfeu rhai'n yn ofer, 

* gorchfyga hwynt yn awr a dos i fewn/ 

8. £tto er mwyn dangos i'r duwiolion pahanx y 
dylaent hwy, goruwch pawb lafurio am y nefoedd, 
dymunwn offd iddynt — Pa ryw fath ddynion a 
ddylacnt hwy fod, a etholwyd gan Dduw i fod yn 
Hcftri trugaredd ? y rhai, o herwydd eu pcchodeu,^ 
a deimlafant flinder yn yr ail-enedigaeth, mewa 
ofiieu ac amheuon, a blin drallodion eraill? Y 
rhai a fynych gyfaddefafant eu pechod o efgeulufilra 
wrth Dduw mewn gweddi ? Y rhai a ymrwym- 
afant mor fynych i Dduw mewa cyfaounod I Pa 

ryw 



1 2J^ Tr angenrheidrtvydd o ymofyrty &ff . Pe m. /• 

ryw fath ddynion ddylacnt Hwy fod, y rhai ydyrrt 
agos at Dduw, fel plant ei 'deulu? Y rhai a bro- 
fafant y fath hyfrydwch yngwafanaeth Duw ? Y 
rhai ydynt, amryw o honynt, yn anficcr beth a 
ddaw o'u heneidieu *n dragywydd ? Pa ryw fath 
ddynion a ddylaent hwy fod mewn duwioldeb, fydd 
mor ammherfFaith mewn fandleiddrwydd ? Bywyd 
a dyledfwyddeu pa rai ydynt o'r fath dueddiad i 
achub neu ddinyftrio torfcydd.o eneidieu ? — GriJIiony 
gan fod y petheu hyn felly, yr wyf, yn enw fy 
Arglwydd, yn gorchymmyn i ti yftyried yn ddifri- 
fol, " pa ryw fath ddynion a ddylem ni fod, mewn 
*' fanfteidd ymarweddiad a duwioldeb ?" Enaid, 
crfid, a bydd fyw fel criftioh. 



PEN. VHI. 
Y fforddl adnabod cin.titl i orphwysfa 'r Saint* 

!•. Tnfydrwydd dynion wrth beidio cbwilio am bawl r 
orphwysfa *rfamt, 2. Bod achos iddynt ddycbrynu 
tra fyddont yn ddihawL 3. Tn cael eu cymmell r 
bunan-ymholiad, 4. Bod yn boffibl cyrbaeddjiccr^' 
wydd* II. Trhvyyftr^u a ofodir ar sin ffordd^ i. 
ganfatan^ 2. gan.bechaduriaid^ 3. gan an caloH^ 
neu ein hunain^ 4, 5. tf chan amryw betheu eraiUm 
IIL Amryw annogaeth^uj holi ein hawli orphwysfa 
*r faint, i. Bod yn dra hawdd^ cyffredin^ a pheryg^ 
lus camgymmerydm 2. Nad yw V boen bunan^ 
ymholiad ond bychan at y perygl efgeulufo j am y 
bydd i Dduw ein holt arfyrr. 3, A bodynfuddiol 
. ini holi ein hunain, 4. Y darllenydd yn cael erfyn 
eirno na oedo 'n hwy. IV. Cyfarwyddiadeu pa Jodd 
i holi tin bunain. V, J nod^u i brofi ein bunain. 

tortbynt 



IftN. ft Tjfofdd i adnabody Jifr. 135 

wrthynty yn emvedig \ 1* J ydym ni yn cymnuryd 
Duw yn ddaioni pennaf ini ? 2. A ydym ni a*n 
colon yn derbyn Cr'ift yn Arglwydd ac lachawd'uxr 
ini ? 3. TdarlUnydd yn cael ei hoH am ei J^dd^ 
4. d*i annog i gynnyddu mewngras. 

!• A Ocs y fath orphwysfa pgoneddus gerllaw? 
£\^ Ac ai ni cheiff neb ei mwynhau ond pobl 
Dduw ? Beth vnteu mae 'r rhan fwyaf o'r byd yn 
ci feddwl wrth fy w mor Uonydd, heb ftccrwydd o'u 
hawl i'r orphwysfa hon, ac yn efgeulufo profi eu 
titi iddi ? 'N61 i'r Arglwydd mor eglur ddangos 
gwynfyd y deyrnas honno, na cheiiF neb ei medd* 
iann'u ond credinwyr ufudd ; a Ilefaru mor bendant 
*m y pocneu hynny, ag y gorfydd ar bawb eraiJl 
o'r byd cu dioddef yn dragywyddol ; meddyliwn 
nad allei neb a gredo mai gwir y w hyn, fod yn 
Uonydd, nes gwybod yn ficcr eu bod hwy yn etJU 
feddion y deyrnas. Arglwydd, pa ryfeddol wallgof 
yw hyn, bod dynion, ag fy 'n gwybod y gorfydd 
amynt ar fyrr fyned i lawenydd neu boeneu anghyf-. 
newidiol, etto yn byw heb wybod mwy beth fydd 
cu cyfran, na phc ni cblywfent erioed am y fath 
gyflwr ; i'e, yn byw mor llonydd a llawen yn yj: 
anwybodaeth yma, a phe gwyddent eu bod allan o 
berygl, a phob peth yn dda ! A ydyw 'r dynion 
hjm yn fyw neu ynte yn feirw? A ydynt hwy yn 
cfFro neu 'n cyfgu ? Beth maent yn ci feddwl I 
P'le mae eu calonneu ? Pe byddent yn cyfreithia 
am ryw beth o fawr werth, mor anefmwyth fyddent 
nes gwybod pa un ai ynnill neu golli a wnaent \ 
Pc caent dreial am cu bywyd gerbron gorfeddfa 
ddaearol, mor ofalus fyddent i wybod pa un a gaent 
eu cadw neu eu colli, yn enwedig, os caeni eu har* 
bed drwy ofalu f Pe byddent mcwn clefyd pcryg. 
lus, gofynnejit i'r phyfygwr, Beth meddwch chwi^ 
fir, addiangaf], neu beidio? Ond yn achos eu 

hicchyd 



"' t36 Tffbrdd t adnahod Pen. 8. 

hiechydwriaeth maent yn foddlon mewn anwybo- 
daeth. Os gofynnwch i'c rhan fwyaf o ddynion 
am refwm o'r gobaith fydd ynddynt, hwy attebant, 
am fod Duw 'n drugarog, ac i Grift farw dros 
bechaduriaid, a'r cyfryw refymmeu cyfFredinol ac y 
dichon pob dyn yti.y byd eu rhoddi yn gyftal a 
hwjrtheu : ond gyrh^ch hwynt i brofi eu hawl yng 
Nghrift, a chadwedigol drugaredd Duw, ac nhl 
oes ganddynt ddim i ddywedyd i bwrpas. Os 
gofyn Duw neu ddyn iddynt, Pa gyflwr y mae dy 
enaid ynddo, ddyn ? A gafodd ei ail-eni, ei fanc- 
teiddio, a maddeu iddo, neu beidio ? Byddai 'n 
barod i atteb fel Cain am Abel^ ' ni's gwn ; ai 

* ceidwad fy enaid ydwyf fi ? Gobeithio 'r goreu ; 

* yr wyf yn ymddiried i Ddu'w am fy enaid, mi 

* Iwyddaf cyftal a dynion eraill j diolch i Ddqw, ni 

* ammheuais i erioed am fy iechydwriaeth/ Y 
mae achos iti ammeu, am na bu iti erioed ammeu ; 
yvL enwedig, gan dy fod mor efgeulus wrth hyderu* 
'&eth mae 'th iaith yn ei ddangos, ond efgeulufdra 
gwirfoddol o*th iechydwriaeth ? Fel morwr a ad- 
awai ei long yn rhydd i'r gwynt a'r tonneu, jrm- 
mhlith creigieu, gan ddywedyd, mi adawaf i Dduw 
edrych atti, hi a Iwydda cyftal a llongeu eraill. Pa 
ddirmyg ofnadwy i Dduw yw hyn, yn cymmeryd 
amynt ymddiried i Dduw, i gyfgodi eu hefgeulufdra 
yftyfnig eu hunain? Pe gwir hyderit ar Dduw, 
eynjmerit dy dywys ganddo, gan hyderu arno yn 
y fFordd a ordeiniodd efc ei hun, Y mae efe yn 
crchi itr " fod yri ddiwyd i wneuthur dy alwedigaeth 
" a'th etholedigaeth yn liccr (a),*' ac felly ymddi- 
ried i(ldo. £fe a ofododd ffordd o'th'ftaen yn yr 
yfgrythur, wrth ba un y gorchymmynnir i ti chwi* 
uoaphrofi dy Hun, fel ycyrhaeddych ficcrwydd* 
Onid ffol y tyddai 'r ymdeithydd a ai rhagclao o 
byd, ac etto heb wybod pa ua a'i fod ar yr iawn 

ffordd 

(a) a PedrU lOj^ 



Pkn. 8. iin tttl i orphwysfa V Saint. 137 

fierdd ai peidio ; gan ddywedyd, Gobeithio fy mod 
ar yr iawn ; mi af ymmlaen gan hyderu ar Dduw ?^ 
Onid wyt ti yn euog o'r ynfydrwydd hwn yn dy 
daith tu a thragy wyddoldeb ? O chwilia 'h fanol 
am ffordd y bywyd, a rhodia ynddi^ ac onid e byddi 
'nol am y t\efoedd, a dinyftri dy hun mewn cwymp 
tragywyddol. 

2. Pa fodd y gelli lefaru na meddwl am y 'Duw 
tnawr heb ddychryn tra na wyddoft pa un ai t^d 
ai gelyn iti ydy w, ac na wyddoft lai nad yw ei hoU 
berfFeithrwydd i'th erbyn ? Neu pa fodd y gelli 
lefaru na chofio am lefu Grift heb arfwyd, tra na 
wyddoft pa un a olchwyd dy enaid yn ei waed ai 
peidio ; na pha un a wna ai 'th gadw neu 'th gon- 
demnio yn y fern ; neu pa un a'i fod yn fylfaen dy 
happufrwydd, neu 'n feen tramcwydd i'th faluria 
'n chwilfriw ? - Pa fodd y gelli agor y hihl a darllen 
pennod heb grynu wrthi ? Gallwn feddwl y byddai 
pob dalen iti, fel yr yfgrifen-law ar y pared i BeU 
Jha%7Mr^ ond yr hyn fy 'n galw arnat i edifeirwch. 
Os darlleni 'r addewidion^ ni wyddoft pa un a 
CTflewnir hwynt iti ai peidio. Os darlleni 'r hygy^ 
ihion^ ni wyddoft lai nad wyt yn darllen dy fam dy 
hun. Pa ryfeddod dy fod yn elyn i bregethiad 
didwyll, gan ddywedyd am y gweinidog, fel Ahab 
am y prophwyd, *' cas yw gennyf fi ef ; canys ni 
** phrophwyda efe imi ddaioni, hamyn drygioni." 
Pa fodd y gelli heb ddychryn uno mewn gweddi ? 
Pan dderbynniecb fwpper yr Jrglwydd^ ni wyddoft: 
pa un ai llefol ai dinyftriol iti ydyw. Pa gyffur a 
elli gael yn dy gyfeillion a'th anrhydedd^ a'th dai^ 
a'th diroedd^ nes gwybod dy fod yn derbyn cariad 
Duw gyda hwyijt, ac y cei orphwys ynddo ef, pan 
ymadawych a hwynt ? Cynnyg i garcharwr cyn 
gwybod beth fydd ei farn, naill ai mufic, neu 
orucliaiiaeth, beth yw rhai'n iddo ef nes gwybod y 
ccifFarbed ei fywyd \ Canys os gwyr y rhaid iddo 

farw 



X38 Yffordd t adnahod p£N. ^^ 

ferw y dydd nefaf, ni bydd ond cVtnfFordd bychan 
iddo farw 'n gyfoethog neu anrhydeddus, Meddy- 
liwn mai fdly y byddai arnat ti nes gwybod beth a 
fydd dy gyflwr tragy wyddol. Pan orweddych i lawr 
i gyfgu, mi dybygwn y gwnai anficcrwydd o'th 
iechydwriaeth, dy gadw yn efFro, neu 'th gyiFroi yn 
dy gwfg, a'th fynnu yn dy freuddwydion^ Onid 
y w 'n flin arnat wrth ganfod pobl Dduw mor llawen 
ar eu taith i ogoniant, tra yr wyt ti yn ^mddifad o 
wir obaith cael byth fwynhau hynny dy hunan f 
Pa fodd y gelli feddwl am awr dy farwolaeth ? Ti 
a wyddoft ei bod yn agos, ac nad elJir ei gochelyd, 
ac nad oes oieddyginiaeth a Avsfrad rhagddi. Fe 
gorfyddai arrvat farw heddyw, a phwy a '' wyr beth 
*^ a ddigwydd mewn diwrnod ?" ni wyddoft yn 
ficcr pa un a gei fyn'd i'r nefoedd neu ufFern. Ac 
a elli di fod yn llawen nes dy wared allan o*r cyflwr 
peryglus hwn ? Drwy ba ddichei yr wyt ti yn 
cadw dy galpn rhag dychryn> wrth gofio am ddydd 
y fam fawr, a'r llofgfeydd tragywyddol ? Onid 
wyt, fd jyelixj ynNcrynu wrth glywed am danynt ? 
Os crynodd y ceidwaid ac a aethant megis yn feirw, 
wrth weled yr angel yn dyfod ac yn treiglo y maen 
oddiar fedd yr lefu ; pa fodd y gelli di feddwl am 
fyw gyda chythreuliaid yn ufiern, nes cael rhjrw 
ficcrwydd ar iawn fail, y bydd iti ddiangc rhagddi ? 
Y mae 'th wely yn dra efmwyth, neu 'th galoh yn 
eithaf caled, os gelli gyfgu 'n Uonydd, heb wybod 
beth yw 'th gyflwr. 

3. Pe byddai dynion yn rhwym i fod mewn 
anficcrwydd am eu hiechydwriaeth, byddent yn 
efgufodol. Ond och ! yr achos cyiFredinol yW, eu 
difrawdod gwirfoddol eu hunain. Ni chymmer 
dynion ev perfwadio i arfer y moddion ; a'r moddioi> 
tybyccaf i fymmud ymaith yr anficcrwydd hwn yw, 
htman-^ymboliad^ fef, i ddyn chwilio ei galon a'i 
gyflwr yn ddiwyd a difrifol, a'u profi wrth red 

gair 



Pen. 8. eln tltli orphwysfa V Saint, 139 

gair Duw. Mae dynion naill ai heb ddeall natur a 
116s y ddyledfwydd hon ; neu ynte yn rhy ddiog i'w 
harfer. Ewch drwy gynnulleidfa o fil o ddynion, 
leied o honynt a gewch a dreuliafant un awr yn eu 
holl fywyd i chwilio 'n ddyfal am eu hawl i'r 
nefoedd. Gofyn i'th gydwybod dy hun, ddarlUnydd^ 
pa bryd, ac ym mha le, y bu itierioed alw dy galon 
i gyfrif, fd yngolwg Duw, a'i holi wrth yr yfgry- 
thur, pa un a gafodd ei hadnewyddu ai peidio ? ra 
un a ydyw yn fan£leidd ai nid y w ? Pa un a'i bod 
yn glynu wrth Dduw neu wrth y creaduriaid, wrth 
y nefoedd neu 'r^ddaear yn bennaf ? A pha bryd 
y chwiliaift ymmuen nes deall dy gyflwr, a gwybod 
ixiai cadwea'ig fyddi ? 

4. E 'ddengyi yr yfgrythur y dichon dynion gyrraedd 
Jtccrwydd o*u hiechydwrtaethy q^ y dylent ymdrechu 
am hyn, Onid ydyw 'r yfgrythur yn dangos mewn 
amrywiol fanneu i'r feintieu gynt gael gwybodaeth 
o'u cyfiawnhad a'u hicchydwriacth ? ^nrd yw yn 
dywedyd " na chollir pwy bynn^ a gredo yng 
" Nghrift, eithr yceiflf fywyd tragywyddol ?'* I ba 
beth y dywedir hyn os ydyw yn ammhoffibl gwybod 
cin bod yn credu ? Onid ydyw yn dangos y 
dirfawr wahan fydd rhwng plant Duw a phlant 
diafol? Ac onid ydyw yn erchi iril wneuthureia 
galwedigaeth a'n hetholedigaeth yn ficcr ? ac yn ein 
taer gymmell i " brofi, holi, ac adnabod cin hu- 
" nain, pa un a ydym yn y ffydd, a pha un a bod 
" lefu Grift ynnom, oddieithr ein bod yn anghym- 
*' meradwy?" Ac onid ydyw yn gorchymmyn 
ini lawenhau yn waftadol, galw Duw yn aad ini, 
byw ar yr addewidion, a charu ymddangofiad Crift, 
a Uawenhau wrth gofio am dano? Ond pwy a 
ddichon wneuthur hyn i gyd yn galonnog, nad yw 
mewn rhyw fefur yn ficcr ci fod yn Hentyn i 
Dduw ? 

II, Dangofaf 



t^o Tjfirddi/ -^^^ Pen, 8. 

' II. Dangofaf yma rai o'r rhwyjlreu fydd yn attal 
ini holi ein hunain, a deall beth yw cin cyflwr. 

!• Ymmhiith yr amryw rwyftreu fy *n cadw 
dyniAn rhag holi eu iiunain, nid oes ammeu nad 
y^fatan yn gwn6uthur ei ran. Os oes^^anddo 
ddigpn o allu, moddion, ac ofFerynncu, bydd yn 
iiccr o'ch cadw oddiwrth y ddyledfwydd hon ya 
enwedig, Y mae 'n flin ganddo i'r duwiolioa 
dderbyn y fath lawenydd, ficcrwydd, a chadegiid 
yn erbyn llygredigaeth, ag a gacnt drwy gyflawni 
'n fFyddlon y ddyledfwydd hon o hurian-ymholiad. 
Ac am yr annuwiolion, efe a wyf^ pe unwaith y 
diUfoI chwillent, y caent allan ei ddichellion e^ 
a*u perygl eu hunain, ac felly y byddent ya bur 
debyg o ddiangc o'i afad ef. J^a fodd y gallai efe 
gael cynnifer o filoedd yn foddlon i ufFern, pe 
gwyddent eu bod yn myned yno } A pha fodd y 
gallent lai na^gwybod pe holent eu hunain yn fanol^ 
ytnh oteu eglur a rheol anjffaeledig yr yfgrythur ? 
Os na bydd y fegl yn guddiedig, yr aderyn a'i 
gochel. Fe wyr /atan pa fodd i byfgotta am en- 
eidieu yn well na dangos iddynt y llinyn a'r bach^ 
neu eu cyffroi ymaith wrth ymddangos iddynt ei 
buiian, neu wneuthur trwft. Am hynny, mae 'n 
ymroi i*w cadw oddiwrth bregethiad Ilym a manolj 
neu gadw 'r pregethwr rhag bod yn fFyddlon 5 neu 
i ddiawchu y gair fel na thrywano hwynt ; neu droi 
ymaith eu meddylieu fel na wrandawont arno j neu 
eu llenwi a rhagfarn a chafineb. Mae 'r diafol yni 
gwybod pryd mae 'r gweinidog yn parottoi pregeth 
lem, addas i gyflwr ac eifieu dynion, ac am hynny 
a'u ceidw ymaith y dydd hwnnw, os bydd boffibli 
neu a bar iddynt gy/gu dan y gair ; neu a dag y 
gair, a gofalon a negefeu bydol ; neu a rwy{fa^ 
iddo fod yn efFeithiol ryw fFordd neu gilydd. 

2/'Rhwyftr mawr arall i hunan-ymholiad a 
Ijdardd oddiwrth ddynion drwg. Mae eu efampleu i 



Pbn, 8« . ein titl i orphwysfa *r,SainU 14T 

eu cyfeillach a'u fiarad digrif ; cu hymddiddan 
gwaftadol am y byd ; eu gwawd a'u dirmyg i 
dduwiolion ; ac hefyd eu cynghorion, bygythion ac 
hudoliae'tbeu ; mae 'r rhai'n oil yn brofedigaetheu 
nerthol iawn i'n cadw *n dywyll ac anyftyriol. Prin 
mac Duw byth yil agor llygaid pechadur tlawd, i 
weled ei fod ar gyfeiliom, na byddo *n ebrwydd^ 
dorf o apoftolioh fatan yn barod i'w dwyllo a'i 
gadw 'n Uonydd ym meddiant ei hen feiftr. *Beth, 

* meddant hwy, a wyt ti yn ammeu dy iechydwri- 

* aeth, a fu byw cyftal, heb wneuthur drwg i neb ? 

* Mae Duw *n drugarog, ac os na bydd y fath un 

* a chwi yn gadwedig, Duw hclpio IJawer ! Beth 

* a feddyliwch chwi am eich holl deidieu ? A pha 

* beth a ddaw o'ch holl gyfeilHon a'ch cymmy- 

* dogion fy 'n byw fel chwitheu ? A gant hwy oil 

* eu damnio ? Deuwch, deuwch, os gwrandewch 

* ar y pregethwyr hyn, hwy a'ch gyrrant allan o'ch 

* fynhwyreu, Beth, onid.yw pawb yn bechaduriaid ? 

* Ac dni bu Crift farw i achub pechaduriaid ? Na 

* flinwch mo'ch pen a'r meddyliea hyn, a chwi 

* wnewch o'r goreu.' O gynnifer o iiloedd a hud- 
wyd yn y fath fodd a hyn i gyfgu mewn twyll a 
diofalwch, nes iailgeuac ufFern eudeiFroi. Mae 
'r Arghuydd yn galw ar y pechadur, ac yn dy wedyd 
wrtho, " cyfyng yw 'r porth, a chul yw *r ffbrdd 
" fydd yci arwain i'r bywyd, ac ychydig fydd yn ei 
" chael hi : profwch a chwiliwch, a byddwch 
" ddiwyd i fod yn ficcr/' Y byd a waedda, Nac 
ofna fyth, na flina byth mo honot dy hun a'r 
mcddylieu hyn. Yn y oyfyngder yma, bechadur^ 
yftyria, mai Crift, ac nid dy hen deidieu, na'th 
gymmydogion na'th gyfeillion a'th fam di yn y 
diwedd ; ac os Crift a'th gondemnia, ni ddichoh y 
rhai'n dy achub : am hynny rhefwm a ddangos y 
dylait wneuthur, nid geirieu fFol ddynion, eithr 
anffacledig air Duw, yn fylfaen dy obaith am 

icchyd- 



H± Yfforid i adnaUd P^K. 8. 

kchydwriaeth* Pan ymgynghorai Ahah a thorf o 
brophwydi rhagrithiol, bu 'n farwolaeth iddo. 
Medrant hudo dynion i'f rhwyd, ond ni wyddant 
pa fodd i'w dwyn allan o honi, " Na thwylled neb 
" chwi a geirieu ofcr : canys oblegid y petheu hyn 
" y tnae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anu- 
** ludd-dod. Na fyddwcb gan hytlny gyfrannogion 
« a hwynt (b)," 

3. Ond y rhwyftreif mwyaf fydd ynghalonneu 
dynion eu hunain. — Mae rhai mor ddideally na 
wyddant beth yw hunan-ymholiad, na pha beth 
mae gweinidog yn feddwl pan y mae 'n eu hannog 
ibrofi eu hunain; neu ni wyddant fod achos am 
hyn i eithr a feddyliant fod pob dyn yn rhwym i 
-grcdu fod ei bechodeu wedi eu maddeu, bydded 
hynny wir neu anwir ; ac mai beius iawn iddynt 
ammcu eu cyjflwr ; neu ynteu meddyliant nad eJIir 
cael ficcrwydd yn y byd hwii 5 neu nad oes nemmor 
wahan rhwng dyn a dy* eithr ein bod 9II yn 
gr'ift'nogion, ac am hynny, nad oes achos blino dn 
hunain ymmhellach : neu*oIekf ni wyddant ym- 
mh'le mai 'r gwahan yn fefyll.' Mae ganddynt 
feddylieu mor ddwl am ail-enedigaetti, ac oedd gan 
Nkodcmus. — Rliai ni chredant^ y gwna Duw byth 
y fath wai)an rhwng dynion yn y byd a ddaw, am 
hynny ni chwiliant eu hunain, i weled os oes gwa- 
hrfniaeth Jn awr. — Rhai mor anyjiyriol^ dywedwch 
beth a fynnoch wrthynt, ni chymmerant ddim at 
eu ealon, os gwrandawant arnom, dyna V cwbl. — • 
Rhai mor llawn ofalchder aferch arnynt eu hunain^ 
' na wnant gymmaint a thybied eu bod mewn perygl. 
Fel crefftwr a fai 'n rhy falch i edrych dros ei 
gyfrifon ; neu fel rhieni, o ormod maldod at eu 
plant, na wnant na chredu na gwrando un newydd 
drwg am danynt. — Rhai mor emg^ na feiddiant 
holi €U hunain, etto a feiddiaiit anturio iV farn fawr 

i gacl 

(b) Eph, V. 6, 7. 



Fbn; 8* ein titl i orphwysfa V SainU 143 

i gael eu holi yno. — Rhai yn cam pecbod^ ac yn 
cafau ffyrdd Duw yn y fath fodd, na feiddiaat 
yftyried eu fFyrdd, rhag gorfod amynt droi o'r 
ffordd a garant i*r hon a ga(^nt. — Rhai yn y mm 
mor gadarn na chyfnewictiant byih eu cyfiwr pnfennolj 
a'u bod yn efgeulufo hunan-ymholiad fel peth 
afreidiol. Yn hytrach na chwjlio am fTprdd 
newydd, 'nol byw cy'd, a myned mor beUed^ 
rhedant y perygl am eu cyflwr tragywyddol, doed 
arnynt fel y delo.— Gynnifer fydd mor awyddus am 
y bydy na chymmerant amfer 1 holi pa un a oes 
ganddynt hawl i'r ncfoedd ai peidio. — Eraill mor 
Ihvythog fyrthni yjprydy na chymmerant y boen 
dros un^awr i chwilio eu calonncu eu hunain.*— 
Ond y rhwyftr mwyaf cyfFredin a phcryglus y w y 
j^dd a*r gobaith gau hynny, a elwir yn gyfFredinol, 
rbyjyg^ 'rhon a gyniial i fynu galonneu y rhan f\Vyaf 
oV byd, ac fydd yn eu cadw yn ddifeddwl am eu 
perygl. 

4. A phe torrai dyn drwy 'r holi rwyftreu hyn, 
ac ymofod ynghylch y ddyledfwvdd o hunan-yiij- 
holiad, etto, gelJir bod yn hir heb ficcrwydd^ am 
fod gormod wrth chwilio am dani, yn twyllo eu 
hunain drwy rai o'r achofion canlynol. — Y mae y 
fath dywyllwch ac annrhefn yn enaid dyn^ yn enwedig 
ynghyflwr tiatur, fel mai prin y gwyr beth mae 'n 
ci wneud, na pheth fydd ynddo. Fel mewn ty, 
p'le mae pob peth o'i ie, bydd yn anhawdd cael y 
peth fyddys yn ei geifio ; felly y mae ynghalon dyn 
p'le mae 'r cwbl mewn annrhefn, — Mae'r rhan 
fwyaf o ddynion yn ormod dieithriaid iddynt eu 
hunain^ ac yn fylwi rhy fach ar dymmereu a chyn- 
nyrfiadeu eu calodneu eu hunain. — Mae llawer yn 
rbagfwriadu pa farn i^w rboddiy cyn ymholu Fel 
barnwr wcdi ei wobrwyo, a fydd yn holi, fel pe 
barnai 'n gyfiawn, pan y mae yn bwriadu ym- 
inlaenllaw, pwy .a geiiF ynnill. — Mae dynion yn 

bartiol 



I44 Yffardd i a^nahod Pen. S« 

barihl yn eu hacbos iu hunain ; yn barod i feddwl 
eu pechodeu mwpf yn fychain, a'u pechodeu 
lleiaf yn ddim ; mai gwaith giis yw eu donieu 
naturiol ; ac i ddywcdyd, " mi a gcdwais v rhal hyn 
«* oil e'm hieueng(9id ; goludog ydwyf, a mi a 
" gyfoethogais, ac nid oes arnaf cifiau dim." -^Nid 
yw 'r rhan fwyaf o ddynion yn chwilio ond y naiU 
' banner. Os nad allant orphen yn hawdd ac ar 
^ . frys, macnt yn digalonni, ac yn gadael heibio. — 
Maent yn profi eu hunain wrth nodeu a rheoleu 
twyUodrus ; hcb wybod ym mha bcth y mae gwir 
griftnogrwydd yn fefyll ; rhai yn edrych tu draw^ a 
rhai tu yma i reol yr yfgrythur. — • A mcthant yn 
fynych yn y gwaith hwn, drwy geifio ei wneuthur 
yn eu nerth eu hunain, Megis y difgwyl rhai i'r 
yfpryd ei wneuthur hebddynt hwy, felly eraiU a 
geifiant ei wneuthur heb geifio na dilgwyl cym- 
jjf morth yr Yfpryd. Y ddau hyn yn ddiamiheu a 
fetbant gyrraedd ficcrwydd. 

5. Aitiryw rwyftreu eraill a gadwaht wir grift'- 
nogion oddiwrth ficcrwydd cyffurus, Megis hyn.— 
Gwendid gras. Prin y canfyddir petheu bychain. 
Mae yrhan fwyaf o grift'nogion yn ymfoddloni 
mewn mefur bychan o ris^ yn He ymelfyn at nerth 
a gwroldeb yfprydol. Y feddyginiaeth bennaf i'r 
cyfryw rai yw myned ymmlaen yn eu dyledfwyddeu 
nes y cynnyddo eu grafufetf. Difgwyliwch wrth 
Dduw yn y ffordd a bennododd efe, a diammeu y 
bydd iddo eich bendithio a chynnydd. O na byddai 
i grift'nogion dreulio y rhan fwyaf o'r amfer hwntiw 
i geifio gras, ac maent yn dreulio mewn triil am- 
mheuaeth pa un a feddant ddim ai peidio; a gweddio 
yn daer am ras, yn lie gwneuthur achwynicn dilesl 
Erfynniaf arnat ti, grijiion^ dderbyn yr addy% hon 
,. gan Dduw; ac yna, pan gredech yn gryf, a charu 
, 'n wrefog, nid elli ammeu mwy am dy ffydd a'th 
' gariad, na dyn a fo 'n bur boeth ammeu ei wr^ 

ncu 



Pfn. 8. ein titl i orphwysfa V SatnU . 145 

ncu ddyn a fo *n gryf a nerthol atnmeu ei fywyd.— ^^ 
Mae crift'nogion yn rhwyrtro cu comfFordd eu 
hunaiiii drwy edrych mwy at artvyddion a ddangofant 
beth ydynty nac at orchymmynion a ddangofant beth a 
ddylent wneuthur\ fcl pe byddai 'n rhaid mai eu 
cyflwr prefennol fydd eu cyflwr yn dragywyddol ; 
ac OS ydynt yrwan lieb faddeuant, na byddai me^dy- 
giniaeth. Onid ynfyd a fyddai y dyn a orweddai i 
lawr i wylo am na chafodd bardwn, pan y piae ei 
irenin yn fefyll uwch ei ben o hyd yn cynnyg par- 
dwn iddo, gan erfyn arno ei dderbyn? Gwell ini o 
lawer dderbyn Crift, 'rhwn fy 'n cael ei gynnyg 
ini, na gwario cymmaint o'n hamfer yn ammeu pa 
un ai'n. bod yng Nghrift ai peidio. — Achos arall 
ag fydd yn peri blinder i grift'nogion yw, eu gwaith 
yn camgymmeryd Jiccrwydd am y 'llawenydd ag fydd 
weithieu yn cyd fyn'd ag cf. Fel ped fyddai i blentyn 
edrych arno ei hun yn fab, dditn yn hwy nag y 
canfyddo wen ar wyneb ei dad, neu glywed jrma- 
droddion cyffurus o'i enau ; ac fel pe na byddai 'r 
tad ddim hwy yn dad, nac y parhao i wenu a Uefarii 
k\ hyn.— Blinder eneidieu a gynnydda .hefyd, o 
iijieu tu bod yn adnabod ffordd gyffredinol Dww yn 
rhoddi comffordd^ Meddyliant, nad oes ganddynt 
hwy ddim i'w wneuthur on'd difgwyl pa biryd y 
bydd i- Dduw ei roddi, Ond gwybyddent fod 
fylwedd eu comfFordd yn yr addewidion, ac oddiyno 
y rhaid iddynt ei dynnu mor fynych ac y difgwyJiont 
am dano. Am hynny myfyriwch yn ddiwyd beu- 
ny dd ar yr addewidion, drwy weddio, ac yn y ffordd 
hon gcllwch ddifgwyl i'r Yfpryd dywallt cyffur i'ch 
eneidieu. Llawenydd yr addewidion a llawenydd 
yr Yfpryd Glan, yr. u,n ydynt. •»— Chwanegwch ^t 
hyn, cu bod yn difgwyl mwy mefur Jiccrwydd nacy 
mae Duw fynychaf yn ei roddu Tra fo ganddynt 
ddim ammheuaeth, meddyliant na feddant ddim 
ficcrwydd. Nid ydynt yn yftyried fod amryw 
H raddeu 



14^ rffordd i adnabod pEN. 8* 

raddeu oficcrwydd.. Tra fyddon|: yma, " oran 
« yr adwaenant."— Chwanegwch etto, bod amryw 
yn derlyn eu cmffirdd^ ^^ y dechreUy ar fail anni^ 
ZvnoL DiGhon fod cneidieu grafol yn gwneuthur 
l^h, ac fydd ganddynt fylfaen gwell, on'd hfib ei 
ganfod* Fel mae gan faban fywyd cyn y dealla 
hynny, aUawer o gamfyniadeu am dano eihuna 
pliethea eraill, etto ni chanlyn nad oes ganddo 
fywydv Felly pan gafFo crift'nogion ddiffyfe yn eu 
corafFordd.cymaf, maent yn barod i farnu fod 
diffyg yn.eu dirgplwch. — Mae llaweryn parhaa 
mcwn ammheuaeth, drwy ddirfawr wendideu eu 
deall mturioL Mae Uaw^r o galonneu uniawn a 
phenneu gweinipn, na fedrant brofi eu hunain. 
JHwy a addefant y pett ei hunan, ond etto a wadant 
y, canlyniad naturiol o bono. Oni bai i Dduw 
wneuthur i fynu y diffygion hyn ry w fFordd arall, 
ni wn i pa foddy c^nt hwy hcddwch tawel, fefydlog, 
a pharhaus. r-Ujn aqhos mawr a rhy gyflFredinol o 
flinder meddwl yw, cadw '« ddirgel ryw bechodgwy- 
hodoL Hynakiha raddeu ein grafufeu, ac felly a 
bk iddynt fod yn llai adnabyddus. Mae 'n tyw-, 
yUuyx hynnid yw 'nddinyftrio; drwy wneuthur 
y fath ddrygeu yn yr. cnaid, fel mai prin y canfyddir 
gtas yn fymmud nac y clyvvir ei lais, gan fwftwr y 
flygredjgaeth hon. Y mae 'n dallu neu 'n tywyllu 
llygad 'r enaid, ac yn ei farweiddio, fel na ddichon 
na chanfod na iheinalo ei gyflwr ei bun. Ond yn 
enwedig, y mae'nannogDuw i ymadael, a gwadu 
diddanwch a chynnortbwy ei Yfpryd, heb yr hwa 
gallwn chwilio 'n hir ddigoa cyn cael fic,crwydd. 
Gvvnaeth Duw yfgar rhwug pechod a beddwch. 
Cyhyd ag y bo iti achlefu balchder, cariad at y byd, 
chwanteu 'th gnawd, nac un arfer angrhift*nogo^ 
ofer iti ddifgwyl am ddiddanwch Crift. " Os 
" dyrcba neb rhyw ddyn ei eilunod yn ei galon,' a 
^ rhoddi tratngwydd ei anwiredd ar gyfer ei wyneb, 

^ a dyfod 



PfcN. 8, ein tiil i ofphwysfa V SainU 147 

" a dyfod at weinidog neu at Dduw, gan yraofyn 
" am gomfFordd, yn lie ei gomfForddu, Duw a 
" cttyb yr hwn a ddelo, yn 61 amider ei ei- 
^ lunod(c)/' — Achos raawr a chyffredin arall o 
^difFyg comfFoidd y w, peidio cadifj gras yn gyffin ac 
ynf/wiol ar waith. Ffordd- flinderus dylerimydd, 
yw 'r ffordd o gyffur Uawnaf. Heddwch a didd- 
anwcb, yw annopetheu cryfion Crift i fFyddlondeb 
ac ufudd-dod. Er nad yw ein hufudd-dod yn eu* 
haeddu, etto 'n gyfFredin a int i fynu neu i lawr 
ynghyd a'n diwydrwydd mewn dylcdfwydd. Rhaid 
1 weadi, a phob dyledfwydd arall gael eu C)rflawni 
drwy ffydd fywiol yngwaed ac eiriolaeth Crift cyn 
ygallont fod yn llwyddianus. Os byddi yn an- 
fynych, ffurfiol, ac oerllyd mewn dyledfwydd, ya* 
enwedig yn dy weddieu dirgd ar Dduw, a'th 
lawenydd etto heb leihau, nid allaf i lai nag o5ii 
fod dy- lawenydd yn gnawdol neu gythreulig. Hcb- 
law hyn, nid yw gr^s byth yn amlwg a theim- 
ladwy i'r enaid, ond tra fyddo ar waith; an^ hynny,^ 
eifieu diwydrwydd a bar eifieu ficcrwydd. Ond os 
bydd yr enaid ar waith ynghylch petheu rhagorol y 
nef, daw 'rgwaith hwn a diddanwch yn naturiol 
iddo. Yr enaid llawnaf o ris, tra nid yw ar 
waith, fydd fel telyn yn llawn tanneu, mewn 
cywair, yr hon, tra adewir yn llonydd, ni wna 
fwy o beroriacth nac aftyllen gyGred'm ; ond pan 
chwareir ami gan ddyniwr cywraint, bydd ei Ueifieu 
yn hyfrydol. Bydd i ryw radd o gomffordd ganlyn 
pob gweilhrediad o'r enaid ar Grift, fel mae gwr& 
yn cydfyned a thin, neu belydreu ac efFaith yn 
tarddu o'r haul. DyJei dyn a fo 'n oer weithio hyd 
oni wrefogo ; felly yr hwn ag fydd amo eiiieu fic- 
crwydd, na fyddcd iddo fegura, eithr arfer ei 
raAifeu, nes darfo am ei ofneu. — Eifieu diddan- 
wch yn yr enaid, a dardd yn fynych iawn oddiwrth 
H 2 ^ohr* 



148 Tffordd i adnahod ' Pen. 8. 

goler^du V corph^^ (melancholy), Nid oes; fwy ry- 
feddod i ddyn cydwybodol, raewn melancoli, am- 
meu, ac ofni, a gwahobeithio, nag yw i ddyn cl^f 
riddfan, n€u i blentyn wylo wrth gael ei.geryddu. 
Heb y phyfygwr yn yr achos hwn, bydd poen difin- 
yddion yn gyfFredin yn ofer. Gellwch eu diftewi 
on'd nid eu diddanu. Gellwch wneuthur iddynt 
addef bod ganddynt beth gras, on'd nid ellwch 
ddywad a hwynt i gyfliwr cyflurlawn. . Yr hoU 
feddylieu da, a ellwch byth beri iddynt gael, am eu 
cyflyreu, fydd anfynych iawn dros ddiwrnod neu 
ddau o oed. Gwaeddant allan oherwydd pechod a 
digofaint Duw, pan mai *r achos pennaf yw 
afiechyd eu cyrph. 

III. Amryw refymmeu Pn cymmell t arfer y ddyUd" 
fwydd hunan^ymhotiad^ tuac at adnahod ein bawl i 
orphivysfa 'r faint. Ac erfynniaf amoch yftyried y 
petheu canlynol.' 

I. Bod yn bur hawddcael etch ttvylU am etch hawl 
Pr nefoedd. Mae llawcr heddyw' yn ufFem na 
'ddrwgdybiafant erioed dwyll eu calonneu, ac oedd- 
ynt yn rhagori mcwn doethineb bydoJ, ac yn byw 
yngoleuni eglur jr efengj'l, ac nid hwyrach yn 
pregethu yn erbyn fegurdpd eraill. — Camgym-^ 
rfleryd yn y pwngc mawr hwn fydd hefyd yn beth 
fur gyffredin. Y mae'r rhan fwyaf o'r byd yn 
gwneuthur felly. Yn yr hen fyd ac yn Sodoma^ ni ^ 
chawn neb ag oedd yn ofni barhMigaeth. Pawb 
agos yn ein plith ninneu a ddifgwyliant yn ddilai 
fed yn gadwedig; ond Crift a ddywed ini, mai 
" ychydig yw y rbai fydd yn cael y porth cyfyng, 
*^ aVffordd gul fydd yn arwain Vr bywyd{d)." 
Ac OS oes y fath dorfeydd yn gorwedd mewn twyll, 
oni ddylem ni. chwilio yn fwy manol, rhag dn 
twyllp megis hwytheu? — Nid oes dim yn fwy 
p^ryglus na'r dwyll hon. Os y duwiol a fam ci 

gyflwr 

(d) Matt. vii. Z4« 



JPen. 8. ein titli orphwysfa V Saint. 149 

gyflwr yn waeth nag ydyW, trlftwch a ganlyn y 
camgytnmeriad hwn, ond nid perygl. Oh^ y 
drwg a dardd o gamgymmeriad yr annuwiol fydJ 
annhraethol. Fe a'u cadarnha hwynt i'r eithaf 
yngwafanaeth fatan, Fe rwyftra foddion gras fod 
yn efFeithioI iddynt. Fe attal iddynt dofturio wrrli * 
eu heneidieir eu hunain. Mor ofnadwy yw cam* 
gymmeryd mewn pwngc mor fawr, p'le mae. 
iechydwriaeth neu ddamnedigaeth dragywyddol yn 
fefyll. Ac OS camgymmerwch hyd angeu, coDirt 
chwi 'n dragywyddol- Gan wel'd fod y perygl 
mor fawr, pa ddyn doeth na pharhaei i chwilio ei 
galon ddydd a nOs, nes gwybod ei fod yn ddiahgoU 
2* Yffyriwch leied poen y ddyUdjwydd hon meuon 

Snnmhariaeth fr perygl o*i hefgeuluji. Chwi ym- 
rafferthwch dan chwyfu o flwyddyn i flwyddyn i 
ddiangc rhag tlodi ; a pha ham na roddwch beth 
amfer a phoen i chwilio eich hunain, fel y diangoch 
rhag poencu tragywyddol. ? — Prin y g<A\yic\\foddii^ 
fatan yn xvell^ na drygu eich hunain yn fwy^ na tlirwy 
cfgeulufo 'rddyledfwydd hon. Prif ddiben yDiafot 
yn ei holl brofedigaetheu yw, eich twyllo, a'ch 
cadw mewn anwybodaeth o'ch perygl, nes teimlo 
Q honoch yfflammeu tragywyddol; ac a unwch 
chwi ag ef i dwyllo cich hunain ? Os gwnewch 
hyn drofto ef, gwnewch y rhan fwyaf o'i waitli ef. 
^ Ac a haeddodd efe Cyftal ar eich llaw, ac y byddo 
ichwi ei helpu ef yngwaith eich damnedigaeth eich 
hunain? — Y mae 'r amfer gerllaw ac y bydd i 
Dduw eich profit Os bydd hynny yn y bywyd hwn, 
drwy gyfluddieu, chwi ddymuhech ddarfod i chwi 
brofi a bamu eich hunain, fel na'ch barner gan 
Duw, Llais Uawn o ddychryn oedd hwnnw i 
/Idda^ pan alwodd yr Arglwydd, " pa le yr wyt ti 
*f Adda ?'* A fwyteaift ti o'r pren ? A phan ddy- 
wcdodd wrth G^7/«, " pa le y mae dy frawd ?" Yr 
Arglwydd a ddywaid, " nid yw dynion yn meddwl 
H 3 !' yft 



15^ TjfirddiaJnabod PtN. S. 

** yn cu calonneu fy mod i yn cofio cu hoU ddiy* 
•* gioni hwynt; ond y mae cu gweithredoedd oil 
" gerbron fy T/^ncb (e)." 

3. Yftyriwch hefyd beth a fyddai effittheu hchu- 
yS/ yr hunan-ymholiad hwn.— Os uniawn a duwiol 
ydwyt, e*th dywys yn ebrwydd tuac at -ficcrwydd o 
gariad Duw 5 ac os annuwiol, er iddo 'th flino 'a 
brefennol, etto a bir iti ymofyn am happufrwydd, 
^ o'r diweidd gad ficcnwyddo'th iechydwriaeth. 
«Onid yw yn beth dymunol gad gwybod> beth a 
ddigwydd 1 ni rhagllayi^? Yn enwedig, beth a ddaw 
o'n heneidicu, a pha 4e a diyflwr y byddwn ynddo' 
byth? Ac OS yw gobaith o happufrwydd mor 
Jiyfrydoi, pa faint mwy cyfiurlawn raid fod gwir 
ficcrwydd o iechydwriaeth ? Pa feddylieu mdus a 
gd amDdiiw? Yr holl fawredd a*r cyfiawnder 
hwnnyv fydd ddychryn i eraill, a fydd lawenydd i 
ti. Mor felus fydd dy feddylieu am Grift, -y 
|waed a dywalltodd, a'r breintieu a brynodd ? 
Mor hyfryd a fydd gair Duw itis aC rhor wcddaidd 
traed y rliai fy 'n efangylu? Mor fclus fydd yr 
add^widion, pan fyddi ficcr eu bod.yn perthyn i ti ? 
Hy4 yn ocd y bygythion a bar gomffordd i ti, wrth 
gofio iti ddiangc rhagddynt ? Pa hyfdra a chyflur 
a e)li y pryd hynny gad mewn gweddi, pan alU 
ddy^^e'yd, ein 7ad^ mcwn llawn hyder ? E fydd 
iwi^r yr Arglvvjydd y^ wledd a lonna dy enaid. 
A bydd dy hoU dri^areddeu cyfTredin yn llawer 
mdufafrh iti.— Pan gaffech ficcrwydd dy fod yn 
blentyn i Dduw, a'th fod ^r ochr y nef, mor gom^^ 
iForddiUs y gdli y pryd liynny ddioddejf pob trall- 
pdion ? Mor digyfifro y gelli feddwl am. angeu a 
barn^ an? nef ac ufFern ? Mor fywiol a fycjdi 
yngwaith yr Arglwydd, ac mor Uefol i bawb o'th 
atngylch ? Y fath awch a ddyry hyn ar dy rafufeu 
a'th ferdiiadeu ! e ejjinyn dy edifeirwch, tania dy 

gariad 

(«} Hof. yii. S}« 



Pen, 8# ein titl i orphwysfa V Saint. i^i 

g;ariad> bywha dy ddymuniadeu, a chadarnha. dy 
flydd ; bydd iti yn ffynnon o lawenydd parhaus, 
ac a bar i'th galon orllfo o ddiolchgarwch, ac efgyn 
yn uchel yn hyfryd waith mawl ; ac a'th .wna yrt 
fwy nefolaidd dy feddwl, ac' a'th gymniorth i 
barhau yn y cwbi. Yr holl effeithieii melus hyn 
o ficcrwydd a wnai *th fywyd, yn ncfoedd ar y 
ddaear. 

4. Er y gwn yn ficcr fod yn yr annogaetheu hyn 
refymmeu pwysfawr, etto ofni 'r ydwyf, rhag y 
bydd i ti, ddarlUnydd^ adael heibio y llyfr, a gorph- 
wys, heb byth fyned ynghylch y gwaith hwn. Y 
matter mewn Haw fydd o*r pwys mwyaf, pa un a 
fyddi di yn byw yn y nefoedd neu yn ufFern dros 
dragywyddoldeb. Yr wyf yma yn erfyn arnat, o 
blaid dy ehaid, nage, 'rwyf "yn gorchymmyn iti, yn 
cnw 'r Arglwydd, na bo iti ocdi 'n hwy^.ond galw 
'th galon i gyrrif mewn gwir ddifrifwch, a mcddwl 
ynnot dy hunan, 'aydyw mor h^vvcjd, morgyff- 
' redin, a pheryglus camgymmeryd ? A oes cyn- 

* nifer o fFyrdd gwyrgeimion? A ydyw 'r galon 

* mor dwyllodrus ? l^a'm ynteu na chwiliaf bob 

* cwrr o honi, nes gwybod fy ngbyflwr? A raid i 

* mi mor fuan gael fy chwilio ger bron brawidle 

* Crift? Ac oni bydd i mi chwilio fy hun yn 

* ddiaros ? Ym mh^ gyflwr y byddwn 1, pe deuwn 

* yn fyrr yno ? A allaf fi wybod wrth chwilio fy 

* hun yrwan pa fodd fydd arnaf ? A y4wyf ft 

* ynteu yn ynaroi i'r gwaith hwn ?*— Ond yfgatfydd . 
y dywedij.ni fedraf fi ddim chwilio fy hun. wel, " 
cere ymmlaen, ac mi 'th gyfarwyddaf dij ond 
Qcb, ofer yw dangos iti, os nad, wyt yn ymroi i 
fyn'd ynghylch y gwaith. A wnai di gan hynny, 
cyn myned ymmhellach, addo yma ger bron yr 
Arglwydd, y cyflawni di ar frys y ddyledfwydd 
honi yn 61 yr hyfforddiadeu a .ofodaf ger dy "on. 
aUon o air Daw. Nid wyf yn gofyn peth tfrdym- 

H 4 /^ol ^ 



152 Yfforddi adnahod Pen. 8. 

mol nac ammhoflibL ♦Dim ond treulio ychydig 
orieu i wybod beth a ddaw o honot ti yn dragy- 
wyddoh Pe byddai i gyfaill, ncu gymmydog, 
ddeifyf arnat dreulio on'd awr o amfer i ymddiddan, 
neu weithio, neu ryw ffbrdd ac y byddit o Wafanaeth 
iddo ; yn ficcr ni wnait ballu hyn j pa faint Uai y 
dyiit ballu hyn i ti dy hunan mewn matter mor 
fawr ? Yr wyf yn taer erfyn arnat dderbyn y - 
cyngorhwn gennyf, fel ped fawn yn dyfod ag ef 
iti »r fy nglinieu yn enw Crift; a mi af etto ar fy 
nglinieu at Grift, i erfyn amo berfwadio dy galon 
i'r ddyledfwydd hon. 

IV. C^arwyddiadeu pa fodd i holi dy hun, ydynt 
gyfryw a'r rhai'n. — Arlloes dy feddwl o bob^gofalon a 
meddylieu eraill^ fel na bo iddynt aflonyddu na 
Iledratta dy feddwl. Mae ^r gwaith hwn ei hunan 
yn ddigon ar y tru heb ddim arall mewn Haw. -7- 
Ac yna fyrthia i lawr ger hron Duw i'weddio o'th 
galon^ gan ddeifyf am gymmorth ei Yfprj^d, i 
ddiingos iti yn amlwg dy wir gyflwr, ac i*th gyfar- 
wyddo yn yr hoU waith hwn. — Bewis y lie d*r 
amfer mwyaf cyjl'eus* Bydded y lie y mwy^f dirgd ; 
a*r amfer, pan na fo dim i'th rwyftro; ac 6s yw ' 
boffibl^ bydded yr amfer pre(ex\nol. ^Bydded gen^iyt 
yn barodj rneivn cof neu ^n '^fgrifemedig^ rai yfgry^ 
thyreuy ac fydd yn dangQS beth yw fant, a'r ffbrdd ' 

Jmae 'n gadwedig drwy 'r efengyl; a chred yn 
ollawl mai gwirionedd anffaeledig ydynt. — Dos' 
ymmlaen a gofod y cweftivon attat dy hun. Gofyn,. 
nid pa un oes ynnot ti ddim da, nac ychwaith, pa 
tin a oes gennyt y cyfryw neu *r cyfryw rSdd neu 
fefur o ras ? Eithr pa un a feddi gadwedigol ras 
mewn gwirionedd ai peidio. — Os dy galon a dynn yn 
il oddiwrth y gwaitk^ cymmell hi ymmlaen^ Dyrody 
orchymmyn arni, ie dyro orchymmyh Duw ami na 
chilio *n 61, a fiarfia hi i ufuddhau dan boen ei 
ddigofaint ef. Gwnaed cyd wybod hefyd ei fwydd, 

iie$ 



Pem% 8. ein titiJ orpbzvysfa V Satnt. 153 

ncs cynnhyrfu dy galon i'r gwaith. — yfc nafydied 
t'th galon of era ymaith yr amfer y dylai fod yn ddiwyd 
ynghylch y gwaith* Gwna k\ y Salinydd, '< fy 
*' yfpryd fydd yn chwilio yn ddyfal." Y neb. a 
Iwyddo gyda 'i galon ci hun, a Iwydda hefyd gyda 
Duw. -— Os yn ol dy holl hoen^ hi chsi foddlonrwyddj 
yna ymofyn am help* Dos at ryw un duwioJ, pro- 
£adol, deallus a ffyddlon, a dangos iddo dy gyflwr> 
^ gofyn ci gyngor pennaf. Cyinmer farn hwn yn 
a(£os dy enaid, fcl y gwnait farn phyfygwr ya 
achos dy gorph 5 er na roddo hyn wir ficcrwydd 
iti, etto by4d yn help, mawr i'th gynnal a'th gyfar- 
wyddo. Ond na wna hyn yn efgus i roddi heibio 
hun^n-^ymhoXxTA.'^ Pan ganfyddech dy wir gyfiwr^ 
harna dy hun yn gyfatteboL Naill ai'th fod yn wir 
griAion, ai nad wyt, Na ddyro 'r farn han yn 
fyrrbwyll, nac mewn gweniaith it' dy hun, na 
thrwy ofoeu melancoli ; . eithr yn bwyllog, yn 
wirioneddol, ac yn 61 cyd-fam cydwybod, yfgry- 
thur, a xhtivrm.^-^Tmdrech i ddyfqd aUb galon i 
ymdeimlo a^th gyflwr^ yn gyfatteb Vr farn a roddaiji 
arno. Os diras, meddwl am dy drueni. Os grafoi 
a fanfteidd, meddwl, pa ddedwydd gyflwr y dygodd 
'r Arglwydd di iddo. Dilyn y meddylieu hyni 
nes y gwnelont argrafF ddofn ar dy galon. — l^r/- 
fenna y farn hon^ leiaf ar dy gof'y ' ar y cyfryw 

* amfer, *nol cyflawn chwilio, cefais, mai hyn, neu. 

* hyn, ywfy nghyflwr.' Dichon y bydd y dyftio- 
laeth hon o fawr les iti rhagllaw.— Ond na ymddi-. 
ried i'r un datguddiad hwn, fel na bo iti holi mwy ; 
ac na rwyftred iti chwilio dy ffyrdd yn feunyddiol; 
ac na ddigalonna os gorfydd arnat ail brod dy hun 
yn fynych. — Os diadgenhedledig ydwyty cymmer of at 
rhag harnu y byddi felly fyth. Na ddy wt d, ' gan 

* mai annuwiol ydwyf, byddaf marw felly ; gaa 

* mai rhagrithiwr. ydwyf, parhaf felly/ Na wan- 
obcithiat Ni ddichon dimond anewyllyfgarwch & 

H 5 . ' gac 



'^54 Y ffordd i adnahod Pkll. 8. 

-gadvy oddiwrth Grift, er iti hyd yn hyn ei am- 
mherchi a phellhau oddiwrtho. 

V. Weithian, gadewch imi chwanegu rhai mdeu^ 
ivrth ba rat y gellwch brofi etch htxwl i orphwysfa V 
fainU Ni wnaf ond crybwyll am y ddati hyn yrr 
unig. — • Cymmeryd Duw fel dy ddaisni pennaf*^^ 
Ac o^th galorij derhyn Crijl fel dy unig Arghuydd ae 
lachawdwr. 

I. Pob enaid ag fydd idde bawl ynyr orphwysfa 
hon^ a efyd ei brif happufrwydd yn Nmv. Sylwed* 
yr orphwysfa hon yw, gogoneddus a llawn fvrynhad 
o Dduw. Yr hwn ni chymmer Dduw yn ddaioni 
pennaf, ac yn brif ddiben iddo, fydd yn ei galon yir 
eilun-addcrfwr a flan a choUedig, Gad itni ofyn 
jmteu, a wyt ti yn cjrfrif yn wir^ mai dy happuf- 
iwydd pennaf y w cacl mwynbau yr Arglwydd 
yiigogoniant, ai nid wyt? A alii di ddywcdyd, 
" yr Arglwydd yw fy rhan ? Pwy fydd gennyft 
** yn y nefocdd on'd tydi, ac ni ewyllyfiaie ar / 
" ddaear neb gyda thydi," Os wyt ti yn etiftdd 
gorphwysfa, dyma fd y mae amat ti, Er y bydd._ 
i*th gnawd ddadleu drds ei blefereu ei hun, a*r 
byd ymlufgo i mewn i'th ferdiiadeu > etto, yn dy- 
farn a'th ierchiadeu. Waenaf, a mwyaf fefydlog a 
chyffredinol, yr wyt yn pcrchi Duw ofken pob peth 
yn y byd, — Yr wyt yn ei wneuthur ef yn wir ddiben* 
dj ddymuniadeu d'th ymgeiftadeu. Dy brif ddiben 
wrth wrando a gweddio^a dymuno byw ary ddaear 
yw, ymofyn am dy Dduw, a gwrteuthur dy orph- 
wysfa *n ficcr. Er nad wyt yn ei gdfio gyda 'r 
feth CSl ac y dylit ; etto mae *th .hiraeth a'th ym*- 
geifiadeu pennaf ar ei 61, fel nad oes dim arall yir 
cael ei ddewis na 'i berchi o'i flaen ef.— Ni chyfirifi 
ddim yn ormoi i*w wneuthur neu ddioddcf i gael . 
ei fwynhau ef. Ac cf i'r cnawd wcithicu encilio, 
etto 'rwyt yn foddlon ac yh ymroi i fyned drwy bob 
anhaw^u at dy Dduw* •-*< x m^ ^san-^tfeddyUm 

mux 



Pj5N.. 8# ein tkl i orphvQyifa V 5dfku 155 

mar harchus am yr orpbwysfa hon^ a fetch mor gryf 
tuac atti^ fel na chyfaewidi dy hawl iddi, a'th obaiith 
o honi, an^ unriiyw ifwypiant dapajrol pa bynnag. 
Pe gofodai Duw get dy froi^ dragywyddol bleferei* 
d^eafol ar y naiji law, a gprphwysfa 'r faint ar y 
Ilaw arall, ac erchi iti gymmeryd dy ddewis ; gwr- 
thpdit y byd, a dewifit yr orphwysfa^ hon,— Ond 
OS heb dy Jc^n&eiddiq yr wyt, yna yr ydmjyt yn dy gahn 
yn perchj dy happjffrwydd I^aearol yn^ fwy na Duw ;. 
ac.er i'tb dafod ddywedyd mai Duw yw 'th ddaioni 
penaaf, ^ttp nifl yw 'th galon yn ei gyfrif felly- 
ddioi. Canys y byd yw dij)en pennaf dy ddy- 
muriiadei^ a*tb yrogpiQadpu di. Dy. galbn fydd 
atyio 'n Uwyi;. Dy ofal a'th amcan pennaf yw 
cynn^ 4y, eqw di neu'th blefereu cnawdol ; ond- 
aqoi. y by wyd a d4a% ni chymmeri ond, ychydig 
ofa^ n^. p!>o^« I^i chanfyddaif^ erioed y, fathu 
odidsiwgrwydd yngogor>iapit anweledig byd arall, ac 
y, tynnodd dy g^on ar .ei ol, -ac y parodd iti ym- 
dreiQUu arn dapo> N.id yw 'r ychycjig Jjoen a roddi 
y,ffordd hon, on'd yn yf ^il le. Nid yw Duw 'a 
cgel on'd gv^eddilUon y byd) dim ond yr aipfer a'r 
hoQXi a ddi^hpn y byd yp hawdd cu hebcor > neu 'r 
yclwdig f<?dd)5yeu. o^rllyd,. gvyeigion^ a ddelo ar 61 
dy tedd'yU^u fefydlog, dilrifo], a phk&ru^ am betheu. 
da^arol^ Ac ni wn^it un dim. am y nefoedd, pe. 
givyddit pa fodd, i ga^w 'r byd ; qnd rhag dy droi L 
uflfern pan g^li 'r byd, api hynny gwnci rywfaint% 
-7-7r Vfyt yn cyfirtf. ffordd Duw ynrhygaethy ac ni-. 
«jiyi»meri dy ber&jradio i rod^o beunydd yn 61 
rho)] yrefengyL A phaji orfyddo arnat.ymadael 
a Chrift neu dy dd^^wyddvyph daearol, rhedi y 
pc«*ygl o goUi 'r nefpedd, y^ hytrs^h na'r ddaejir,. 
^c felly mor wrthnyfig yn gvyadu dy ufudd-dod i 
Dldi^w* A diapam^ii, p^ caniattaei Duw iti fyw 
m^wn iepl)y4 a hawddfyd dros i^ytb ar y dda^ar, y 
dewifit hyi^. yft hytraiph na royn'd. i orphwysfa 'rr 
H 6 ' fciintw 



156 " Tfforddi adnahod P|n. 8. 

faint. Ceified y neb a fynno y'nefo^dd, tydi a 
geifi y ddaear fel dy ddedwyddwch pennaf. Hyn 
y w dy gyflwf, os dyn diadgenhedledig wyt, ac ni 
feddi h^wl i orphwysfa V faint, ' -^ 

2. Ac megis ag yr wyt ti y fant yn cymmcryd- 
Duw fel dy ddaioni pennaf 3 felly yr wyt o'th galon • 
yn derhyn Crijl fel dy umg Arglwydd ac lachmvdwr 
iHh ddwyn iV orphvysfa hon. Y nod o'r blaen ^ 
oedd fwm y gorchymmyn mawr, cyntaf, o'r gyf- 
raith, ^ car yr Arglwydd dy Dduw a'th holl 
" galon." Yr ail nod hwn, yw fwm gorchymmyn 
yr efengyl, " cred yn yr Arglwydd lefu, a chad- 
" wedig fyddi*" Cyflawni y ddau hyn yw V 
cwbl o dduwioldeb a chrift'nogrwydd. — Nid yw 
'r nod hwn ond defgrifiad o fFydd. A wyt ti yn 
caniattau o'th galon i Grift fod yn \m\% lachcmjdwr 
iti ? heb hyderu dim ar dy ddyledfwyddeu a'th 
weithredoedd, ond fel moddioh a ordeiniwyd dana 
cf? hebedrych arnynt hwy mewn uh mefuryn 
ddigonol i atteb melldith y ddeddf, nac fel cyfiawn-. 
der deddfol, nac un i-han o hpno ; ond boddloni i 
ymddiried dy iechydwriaeth ar y prynedigaeth a 
wi)aethCrift?— A wyt ti yn foddlon hefyd i'wgym- 
meryd ef jnf renin ac yn Arghvydd iti^ i'th lywod- 
raethu a'th dywys gan ei Yfpryd a'i gyfreithieu ; 
ac iufuddhau iddo, hyd yri oed, pan orchym- 
mynno y dyledfwyddeu anhawfaf, a chroelaf t 
chwanteu *r cnawd ? Ai ni chyfhcwidi dy Ar- 
glwydd a'th feiflr am yr holl fyd ? A ydyw yn 
llawen gennyt ufuddhau iddo, ac yn ddrwg gennyt 
ci ddjgio ? Felly y mae ar bob gwir griftion. — 
Ond OS rhagrithtwr wyt, fel arall yn llwyr y mae. 
Gelli alw Crift dy Arglwydd a'th lachawdwr ; ond 
jii chefaift erioed dy fod mor golledig hebddo, a'tb 
yrru i'w geifio er, ymddiried iddo, a gofod dy 
iechydwriaeth arno ef yn unig» O leiaf, ni chani- 
atteaifl erioed o'th galon iddo ef lywgdraethu amat 

fel 



Pen. ?• ein tit I i orphwysfa V Saint. 157 

fel dy Ar^wydd ; ni roddaift iddo dy enaid a'th 
fywyd i'w rheoli gaaddo ; ac ni chymtneraift ei air 
yn gyfiraith i'th feddylleu a'th weithredoedd. Y 
mae 'n debyg dy fod yn foddlon i Grift dy achub 
rhag ufFern pan fyddi marw; ond yrwan, ni cheifF 
orchymmyn ddim pellach iti nag y cydfafo a'th 
barch, a'th blefereu a'th ddibennion bydol eraill. 
A phe caniattaei iti, byddai 'n llawer gwell gennyt 
fyw yn 61 y byd a'r cnawd, nag yn ol y gair a'r 
Yfpryd. Ac er bod gennyt weithieu feddwi ncu 
fwriad i'r gwrthwyneb ; etto, fel y dyWedais i y. 
maedewifiad a deifyfiad dy galon yn gytfredinol. 
Nid wyt gan hynny wir gredadyn yng Nghrift ; 
canys er iti ei gyfaddef ar eirieu> etto ar " weithrc- 
*' doedd ei wadu 'rwyt, gan fod yn fHaidd, ac yn 
^ anufudd, ac at bob gweithred dda yn anghym- 
" meradwy/' Hyn yw cyflwr y rhai a gauir allati 
o orphwysfa 'r faint. 

3. SI/LWCH mai cydfynniai etch cahnneu yr wyf 
fi yn gofyn ar ei 61 yn bennaf. Nid wyf yn gofyn 
pa un ai'th fod yn ficcr o'th iechydwriaeth ? Na 
pha un a alii gredu faddeu dy bechod, a'th fod yn 
anwyl gan Dduw a Chrift ? Nid yw rhai'n un 
rban o fiydd gyfiawnhaol, eithr ffrwyth rhagorol o 
honi, a'r fawl a'u derbynniodd, a gyilurir drwydd- 
ynt ; ond yfgatfydd, ni roddir hwynt iti tra byddech 
by w, ac etto dicbon iti fod yn wir ctifedd^ gorph^ 
"wysfe. Na ddywed ynteu, ^ nid allaf gredu faddeu 

* fy mhechodeu; neu fy mod yn fFafr Duw, ac 

* am hynny nid wyf wir gredadyn.' Ffordd 
gyfeiliomus iawn''© ymrefymmu yw hon. Y 
cweftiwn yw, pa un ai'th fod o'th galon yn derbyn 
Crift, fel y maddeuer iti ac i'th gymmoder a Duw, 
ac felly bod yn gadwedig ? A wyt ti 'n foddlon i'r 
hwn a'th brynodd, fod yn Arglwydd iti, a'th 
ddwyn i'r ncf oedd yn ei ffordd ei hun ? Dyma jj^w » 
fiydd gyfiawnbaol a chadwedigol| a thyma 'r nod 

it 



15*' rfforiiiodnahbd. P^w.S.^ 

iti b^fi dy hun wrtbo. Etto byth, dal falw, y; 
rhaidi'r caniattad bvirosfod y|i winoneildQl o'r gaLon^ 
ac nid -yn fFugiol ac allanoL Ni thai dyw^dyd fel 
y nisib rliagrkhiol hwnnw, ^ myfi a af, Arg^wyddi 
" ac Did aeth efe/* 0$ oes neb yn.lly\«odijafitku 
aitiat yn fwy m Chrifi^ nid wyt ddifgybl iddo ef» 
Mae 'n ddiogel gennyf fod/ pobi gwir grifttoi^ yn 
perclien ar y ddau nod hyn, ac nad. ynt gao neb. 
ond gwir grift'nogion. O. na byddai Tr Arglwydki 
yii awr dy< be^fiwadio di i holi a phrofi. dy bun i'r 
eidiaf 1 Fel na boati grynu gan ddycshryn drwy dy 
enaid> pan ddolo bamwr y bydi'th broil; eithf bod 
mior ficcr o'th hawl i'r orphwysfa hon, ac y byddo 
i olwg ar angeu a bam yn neihau. godi dy yfpryd- 
otdd, a'tfe lenwj o lawenydd. 

4, Yn y cwbl) os byth y myn crift'nogion gael* 
coiD^rdd na thivyllo mq honynt, ymdrechant yn 
bennaf dros eu by wyd i gynnyddu mewn gr^, i. 
nerthu a dyrchafu y petheu fydd obiaid Crifbyn eu 
hc^eidieu, ac i wanhau a daroftwng y petheu fydd 
o biflid y cnawd. Na thwylh^cch eich hunain drwy 
ieddwl, i GriA wneutliup y cwbl^ ac na adawoddc 
ddimi chwi i'w wn^thur. Onid ydym yn addiu 
^ nedu yn ein bedydd y bydd^ini ymwrthodf a'c byd^ 
jrcnawd, a'r cythraul? a'rnebm wafil hyn, nid 
yw onM cfiftion .mewri- enw 'n unig» A tliuagat 
orchfygii y gelynion hyn, rhaid 1)od bob amfer dan. 
affeu yn gwilio^ ac yfiiladd yn wroj ya nertk yr 
lefu, ne& cael y fuddugoliaeth. Nidi bob ua a 
ryfygus gredo, eithr i bob un a " orchfygo, y rlwdd 
*' Crift iddo fwy ta o bren y by^yd, yr bwa ^rddc 
*• ynghanol Paradwys Dduw, ac o'r manna. cu« 
*^ ddiedigi a dyry iddo garreg wen, ac ar y gan?eg 
**'. enw newydd- wedi ei 'fgrlfennu^ yr hwn aid 
*« edwyn neb on'd yr hwn fydd yn ei dderl^n j ac 
*^ ni chaiff hwn ddim niweidgan yr ail ferwolaeth.'** 
Grift a ddywed^ ^ yr hwn fydd yn gorcbfygu^ mi^ 

«agyffefa£ 



PENi ?. ^fiHtl i oiflmfsfd V Saint* 15^. 

^ a gyffefaf et en^ ef gcr hioh fy nhidj a cher bcon 
** ei angylion ef, mi a'i gwnrfyn golofij yn nhcml 
^^ fy Nuw i, ac allan nid lefe mwyach : ac mi a 
^ 'fgrifennd^ arno ef eaw fy Nuw i, ac enw dinas 
** fy-Nuw i, yr hon ydy W Jerufalcm newydd, yr 
*' hoa fydd ya difgyn o'r nefoddi with fy Nuw i, 
^ ac mi a 'fgrifennaf arno ef fy enw newydd i. A 
" rhoddaf iddo ef eiftedd gyda mi ar fy ngorfedd- 
" faingc, megis y gorchfygais inneq, ac yr ciftc- 
** ddais gyd- a'm T^d ar ei orfcddfiiingc ef. Yr 
*• hwri ijAA gandda ^uft, gwrandawed beth y mae 
•* *t Yfpiyd'yn ei ddywedyd wrth yr eglwyfl (f)." 



PEN. IX. 

Dyledfwydd pobl Dduw i annog eraill i geifio 'r 
orphwysfa hon. 

Tr awdwr yn galaru fod crtft*nogion yn gwneuthur 
fH$r Ueied i bdfio eraill i gael gorphwysfh ^r faint m 
I. Tn dangos natur y ddykdfwydd ban j yn enwedigy 
I. drwy doflurio o*n cahn wrth drtuni eneidieu ein 
€ydgreaduriaidy 2. drwy acbub pob tyfieufdra i 
ddyfgu iddynt ffordd iecbydwriaetb ; 3, rbeoleu i 
ddangos pa fodd i pflawni y ddyledfwyda bwysfawr 
bon ; 4» rnybyddion i ocbelyd cyfeiliomadeu ynddi \ 
S* Dylem befyd wneutbur ein goteu ar iddynt gaet 
Uejhad drwy ordinhadeu cybeedd. IL Tn dangos 
amryw re/ymmeuy p*amy mae *r ddykdfwydd bon yn 
cael ei hefgeulufo gymmaint \ %. ac ynatteb rbai 
gwrthddaSeuon i^w berbyn. HI. Ac- yna yn annog 
i*w chyjlawniy i, 2, 3. drwy amryw yjlynaetbeu. • 
IV, ood bonyn ddyledfwydd ar bawk^ yn enwedig^ 

\%yfawl 
to Dad»li, 7, II, 17, ui. 5> i»» 2it »• 



x6o Dyledfwyid pobl Ddaw iannog Pen. 9, 

»!.•. y. fawlfyddganddynt wybobaeth^ dyfgeidlaeth^ ac 
ymadroddy 2. y rhai ydynt gydnabyddus a phecha^ 
duriaid^ 3. phyfygmr pan font gy da 'r c!eifi$n^ 4. 
dynion gyfoeth ac awdurdod^ 5, gweinidogion yt 
efengyli 6. a^r fowl yr ymddiriedwyd iddynt am 
of al plant a gwafanaeth'^ddynion* T^T bennod a ddi^ 
wedda drwy daer erfyn ar ritni <riJFnogol^ fid yn 
ffydUon yn eu lie. 

AOfododd Duw o'n blaen y fath hyfrydle go- 
goneddus a gorphwysfa 'r faint, ac a wnaeth 
cf nyni yn addas i'r fatlv ddedwyddwch annyall- 
adwy ? Paham ynteu, na bai holl Want y deymas 
hon yn ymdrechy mwy i helpio eraill i ddyfod iV 
mwynhau ? Och, leied o rwymeu fydd ar eneidieu 
tlodion o'n hamgylch i'r rhan fwyaf o honom ni f 
'Rym ni yn canfod gogoniant y deymas, ac nid 
y'nt hwy : 'rym ni yn canfod trueni y rhai fy 
oddiallan, ac nid ynt hwy : 'rym ni yn eu gweled 
yn crwydro ymmnell o'r flFordd, ac yn gwybod os 
ymmlaen yr ant, nad allant ddyfod yno byth ; on'd 
nid ynt hwy eu hunain yn canfod hyn. Ac ett« 
ni wnawn ni gymmaint a dangos iddynt eu cyfei* 
liomi a'u perygl, a cheifio eu hadfer i'riawn ffordd^ 
fel y byddont byw. Ocb, leied o grift'nogion fy*n 
ymdrechu a'u holl nerth i achul^ eneidieu ! 'Does 
dim diolch ini os na bydd y nefoedd yn wag, ac os 
na bydd eneidieu ein brodyr marw byth. Gan 
' wel'd fod y ddyledfwydd hon o'r fath bwys tuac at 
Ogoniant Duw, a dedwyddwch dynion, dangofaf— > 
y modd i'w chyfiawni'^pa^m yr efgeuluftr hi gym-*" 
maint'^TLQ yna, dangojaf rat yjiyriaetheu i annog 
iddi. 

I, Wrth y ddyledfwydd gymmeU a helpio eraill i 
gael gorphwysfa wfamt^ nid oes i ni ddeaJl, y dylai 
pob dyn droi 'n bregethwr cyhoedd, nac y dylai 
oebfyned alldn o'i alwedigaeth nelllduoli a Halo 

lawes 



Peht. g. ^railli geifio*r orphwysfaban* i6l 

lawer y cyflawnir hon drwy ddangos fel bart'laeih ; 
a llciat oil, drwy gofFa am feleu dyiiion o'r tu cefa 
iddynt, a diftewi ger bron eu hwynebeu, Y ddy- 
ledfwydd hon fydd o natur arall, ac yn gynnwyf- 
cdig yn y ^^h^xx C2in\yvio\'-*drwy dojiurio o'n calon 
wrth drueni eneidieu ein brodyr-^drwy achuh pab 
cyfleufdra t ddyfgu iddynt ffordd iechydwriaeth — a 
ibeijio eu He/had drwy ordinhadeu cyhoedd. 

1. Rhaid i'n cabnneu gyffroi wrth drueni eneidieu 
iin brodyr, Rhaid ini dofturio wrthynt, a dwfa 
hiraethu am eu dychweliad, a'u hiechydwriaeth. 
Ped hiraethcm oddifrif am eu troedigacth, a'n 
calonneu 'n ofalusi wneuthur daioni iddynt, hyti 
a'n gofodai ar .waith, a Duw yn gyfFredin a'n 
Uwyddai. 

2. Rhaid ini achuh poh cyjleufdra ar fydd bojfibl ini 
I ddyjgu iddynt pa f odd i gael iechydwriaeth^ Os y w 
'r pechaduryn bur anwybodus, gwnewch eich goreu 
cr peri iddo ddeall beth yw »dedwyddwch pennaf 
dyn \ pa mor belled y bu ef unwaith yn perchen 
arno ; y cyfammod a wnaeth Duw ag ef y pryd 
hynny ; y modd y torrwyd ganddo ; y gofp y daeth' 
yn ddaroftyngedig iddi ; a'r trueni y dygodd ei hun 
iddo. Dyfgwch iddo ei angcn o waredwr ; y modd 
y daeth Crift e'i drugaredd yn gyfryngwr, ac i 
ddwyn y gofpedigaetU ; beth yw y cyfammod 
newydd j y modd y tynnir dynion at Grift ; a pha 
beth yw V tryforeu aV breintieu y mae credinwyr 
yn eu cael ynddo. Os na chyfFrodd y petheu hyn 
ef, yna dangofwch iddo ardderchawgrwydd y go- 
goniant y mae *n ei efgeulufo; ddyfnder a maithder 
diddiwedd poeneu 'r damnedigion; y cyfiawnder 
o'u dioddef am fod mor wrthnyiig a gwrthod gras ; 
mor ficcr, agos, a dychrynliyd angeu a bam ; 
gwagedd pob peth yma ifod ; drwg pechod ; 
gwerthfawrogrwydd Cfriil j angenrheidrwydd ail- 
cnedigacthj.ffydd, a fan£leiddrwydd j a: gwir natur 

y rhai'n. 



i62 , Dyledfwydd pabl Dduw i annog Pen* $• 

y rha?n* Os ya 61 y cwbl, y cewch ef yn llettya 
gwag obaith, yna cymmellwch ef i chwilio ei 
gyflwrj^ dangoswch id<}o yr angenrhcidrwydd o 
wneiithur hynny; rhowch gyiiimorth iddo; ac oa 
ymadewch ag ef nes ei argyhoedc^i o'i drueni.a'i 
feddyginiaeth. Daogofwch iddo mor ffol a dinyf- 
triol yw uno Crift a'i ddyledfwyddeu i wneuthur i 
fynu ei gyfiawnder cyfiawnhaoi. Etto byddwch 
ficcr o ddywad ag ef i arfer pob ixioddion ; megis' 
g>ATando a darllen y gair, galw arDduw, ?icym- 
gyfeillachu a duwiolion ; annogwch ef i adael 
pechod, agochelyd pob profedigaethu ibechod, yn 
enwcdig cymdeithion drwg, a difgwyl yn ^pnyn- 
eddgar wrth Dduw drwy arfer y moddion,^,fel y 
fFordd y myn Duw ei gael ynddi, 

3« Ond gan fod y modd o gyflawni y gwaith 
Ivwn o bwys mawr, dilynwch y rheoleuhyn.— 
Ewcb yn ei gylch gydag iawn ddibennion. Amcenwch 
at ogoniant Dyw yn iechydwri^eth y pechadur. 
Na wnewch hyn i gael enw a pharch i chwi eich 
hunain, neu i dynnu dynion ar ejch bol ac i hydcru 
arnoch, eithr mewn ufudd-dod i Grift, yn 61 ei 
efampl, ac o gariad tyner at eneidieu dynion. Na 
fyddwch fi^l y rhai a gymmerant boca i ddiwygio 
cu plant a'u gwafanaeth-ddynion yn y petheu ag 
fydd yn erbyn eu helw a'u hanrhydedd eu hunain> 
beb byth geifio achub cu heneidieu jm y ffordd a 
drefnodd Duw. — Gwnewch ef yn ddj^aros. Megisj 
ag na fynnedi iddynt hwy pedi dychwelyd, Xi\ 
^edwch c;hwi geifio eu dycbwejyd. Tra foch chwi 
yn bwriadu dyfgu a .helpio y pechadur, y mae *r 
dyn yn rhedeg yn ddyfnach mewn dyled^ digofaint 
yn pentyrru amp \ pechod yn gwreiddio o byd \ 
arferion yi> ei ficcrhau ; proifedigaetheu i bechod yn 
amlhau \ cydwybod yn cyfgu 'n dryniach ; y galoQ 
jrn caledu j y diawl yii llywodraetmi; Crift yn cae} 
«: gadw allaa ; jr Y^ryd ya cad ei wrth'nebu \ ^ 

Duw 



Peh. g» erailli gelfto V orphwysfa bon. 163 

Duw ei ddianrbydeddu beunydd; a'i gyTrelthicu 
cu trofeddu ; mae amfar yn rhedsg heibio, angeu a 
barn wrth y drws ; ac beth os'bydd y dyn marw, 
a foddi i uffern tra foch chwi yn bwriadu ei rag* 
flaenu ? Os yn achos afiechyd d gorph ni feiddi- 
wch ddy wedyd wrtho, " cerdda ymaith, a thyred 
" amfer arall, ac y foru mi a roddaf ; a chennyt 
" beth yn awr (a) ?" Pa faint llai y dylech ocdi 
cynnorthwyo ei enaid, Nid yw 'r phyfygwr hwn- 
nw well na mwrdrwr, a efgeuliifo drwy ddiofalwch 
y cleifion dan ei law, n^ boat marw neu anfeddy- 
giniaethol, Gadewch heibio efgufodlon ynteu, a 
phob matterion bychain, a " chynghorwch eich 
" gilydd bob dydd, tra y gelwir hi heddyw ; fel 
*' na chaleder neb o honoch trwy dwyll pechodfb)." 
— Bydded i'ch cyngborion darddu gar^iad a thojiuri. 
Nid yw gwawdio a gwatwor, difenwi a dibnfio^ 
ddim yn fFordd cj^byg o ddiwygio dynion a'u troi 
at Dduw. EwCh at bechaduriaid truain a dagreu 
yn eich llygaid, fel y gwybyddont eich bod yn credu 
;CU bod yn druenus, ac yn gwir dofturio wrth eu 
cyflwr. Triniwch hwynt a thaer erfyniadeu goftyn- 
gedig. Gadewch iddynt weled mai deify fiad eich 
calon yw gv^^neutliur daioni iddynt 5 nad oes gen* 
nych ddiben arall ond eu tragywyddol dc^edwy- 
ddwch; ac mai teimlad o'u perygl a chariad at eti 
henetdieu fy *n eich cymmeil i lefaru ; am y 
« gwyddoch ofn yr Arglwydd," ac rhag y gwelwcb 
hwynt ym mhoeneu tragywyddol. ' Dywedwch 
wrthynt, ' fy nghyfaill, ti wyddoft nad wyf yiji 

* ceiuo dim elw i mi fy hun ; y flfordd i ryngu dy 

* fodd di a chadw dy gyfeillacn, yw gwcnhieithio 
' iti yndy fFordd dy hun; neu 'tli adael ynllonydd; 
^ ond ni M cariad imi ddiftewi, ac edrych arnat ti 

* yn marw, Nid \vyf yn ceifio dito ar dy law on'd 
^ yr hyn fydd angehrbeidiol i'th iechydwriaeth dy 

* hua, 

(a) Diar. lii* %%. «^) Hebt iii. i3' 



^ 164 Dyledfwydd pobl Dduw i ann$g Pen. g* 

* hun. Tydi dy hun a dderbyn yr, elw a'r com- 

* ffdrdd, OS doi at Grift/ Pe yr aetn ni fel hyn at 
bob cymmydog drygionus ac anwybodus, pa fFrwyth 

* bcndigedig a gaem ni yn fuan weled ? — Gwnewch 
efgydaphob onejirwydd'a ffyddlondeb. Na wnewch 
eu pechodeu hwynt yn llai nag y maent, na 'u 
cyffuro mewn gwig obaith*. Os gwelwch eu bod 
mewn perygl enbyd, llefarwch yn amlwg, * gym- 

* mydog, mae amaf ofn na ddarfu i Dduw adne- 
' wyddu eich enaid etto; 'rwyf yn ammeu pa un a 

* gawfoch eich troi o feddiant fatan at Dduw ; 

* 'rwyf yn ammeu pa un a'ch bod yn dewis Crift 

* goruwch pawb, acyn ei gymmeryd ef oddifrif yn 

* Arglwydd i ly wodraethu arnoch. ' Pe gwnaech 

* hyn, yn ficcr ni feiddiech anufud.dl^au iddo mor 
' barod, nac efgeulufo ei addoliad yn eich teulu, ac 

* yn gyhoedd: nid allech f^ip'd.ar 61 ybydmor 
' awyddus, heb fiarad am ddim arall on'd am 

* betheu 'r byd* Pe byddech yng Nghrift, byddech 

* yn greadur n^v^ydd ; yr hen betheu a aent heibio,. 

* a doi pob peth yn newydd; byddai gennych 

* feddy^ieu newydd, iaith newydd, cymdeitliion 

* newydd, bwriadeu pjewydd, ac ymarwcddiad 
^ ney^ydd 5 yn ficcr, heb y rbai'n, nid ellwch byth 

* fdd yn gadwedig t gellwch feddwl fel arall, a 

* gpb^ithio 'r goreu cyhyd ac y mynnoch, ond 

* %h^holl obaith a'c>i twylla, ac adderfydd am 
< darto gyda chwi.* Dyma fel y rhaidi chwi 
ymddwyii yn ffyddlpn tuac at ddynion^ os byth y 
difgwyhwch wneuthur daioni iddyntj na chelwch 
afiechyd eu: heneidieu fhagddynt, canys os na 
welant eu perygl, nlalarant byth o'i herwydd, ac 
ni wehnt eu hangen-o lachawdwn— Gwnewch ef 
hefyd vn ddifri/ol^ gyda fel ac effatth. Ymdrech- 
wch i beri i ddynion wybod nad y w nefoedd ac 
tiffern yn betheu i ddynion chwarcu a hwynt, nac 
i^bafiio heibio iddynt ag ychydig feddylieu dibris* 

' "^ Aydyw 



Pen. 9^ eraill igeijio V orphwysfa hoHt '^i ^ 

A ydy w yn dra jSccr y byddi di un o'r dyddieu 
hyn mewn Ilawenydd neu boeneu tragywyddol, 
ac ai nid yw hyn yn dy ddefFroi ? A oes ond 
mor lleied yn cael gafael ar ffordd y bywyd ? A 
chynnifer yn rltodio ffordd marwolaeth ? A 
ydy w mor anhawdd diangc ? Morhawdd methu ? 
Ac a wyt ti er hyn yn eiftedd yn llonydd ac yn 
ofera ? Beth *rwyt ti 'n ei feddwl ? Mae 'r byd 
yn myned heibio : ei anrhydedd, elw a phlefereu 
yn diflannu, ac yn dy adael di : mae tragywy-i 
ddoldcb yn agos a'th gyfarfod : mae Duw yn 
gyfiawn ac eiddigus ; a*i rygythion yn wir : bydd 
y dydd mawr yn ofnad wy ; amfer a red heibio : 
dy einios fydd anficcr ; dy gyflwf yn enbydus ; 
pe byddit maj;w y fory, mor ammharod wyt ! 
Gyda pha ddychryn yr ymad dy enaid a'th 
gorph ! Ac. a wyt^d etto yn oedi ? Yftyriwch 
fbd Duw yr hoU amfer hyn yn diigwyl wrthych : 
ci amynedd yndioddef : eihir-ym^ros yn difgwyl, 
a'i drugaredd yn erfyn arnoch : Qrift a gynnyg i 
chwi ei waed a'i haeddiant : yr Yfptyd yn cich 
cyhgliori : oydwybod yn cyhuddo : a fatah yp^ 
difgwyl am danoch : dymf- 'ch amfer; yn awr 
neu byth. , A ydyw 'n well gennych lofgi yn 
uffem nac edifarhau ar y ddaear? a chael diawlieid 
i*ch poenu yn hytrach naChrift i'ch llywodraethu? 
A wrtbodwch chwi hawl yn Nuw a gogoniant 
yn hytrach nac ymwrthod a phechod ? O gy- 
feillion, beth yw 'ch meddwl am y petheu hyn ? 
Duw a'ch gwnaeth yn ddynion rhefymol, na ym- 
ddygwch fd ynfydion yn y peth hwn yn enwedig.* 
Och nid ychydig o eirieu claear rhwng difrif a 
chwarae, fydd ddigon i ddeffroi pechadur calon- 
farw. Os bydd ty ar dan, ni wnewch araith oer 
ar natur a pherygl tin, eithr a redwch ac a wacdd- 
wch, t^n/tSn. Dywedyd wrth ddyn am ei bechod 
yn araf fcl £/; wrth ei feibion, neu eigeryddu.yn 

dyner 



l66 ' Dykdfwydd pM Dduw i annog ' Pen. 9, 

dyner fel yehojhaplfat^ ^ahy ** na ddywedcd y 
" brenin felly," a ^ivna, fynychaf, fwy o ddn^g nac 
o dd^. Ofn dlgio dynion a wna ini eu dinyflrio. 

4. Etto rhag rhedeg o hpnoch i gyfeiliornadeu, 
ipi gynghorwn i chwi ci wncuthur mewi) doetbinsb 
a phwylL-^Dewifwch yr amfer cymmbwyjaf. Na 
dfodwch amynt pan font mewn natur ddrwg, neu 
He 'r edrychont arno fel ammharch. Pan fa *r 
ddaear yn dyner, yr aradr a a i mewn iddi. Cym- 
iherwch ddyn pan fo dan gyftudd, neu newydd ei 
ddychrynu dan brcgeth, a bydd debyg o wrando 
arnoch. Os byddwn fFyddlon dros Grift, rhaid 
ini, nid yn unig wneuthur daioni pan ddelo yn ein 
fFordd, eithr chwilio am bob. cyfleufdra. — Addaf^ 
vjch etch hun hefydat radda thymmer dynion. Rhaid 
Jehwi drin y rhai d^allus a rhcfymmeu yn fwy nac 
annogaetheu. Mae achos am y ddau wrth yr 
anWybodus. Serchiadeu y rhai a argyhoeddwyd a 
ddylid eu cynnhyrfu *n bennaf. Rhaid ceryddu 'r 
yftyfhijg yn Uym. Rhaid.ymddwyn yn dyner tuac 
at yr ofnus. Gwnewch y cwbl mewn difrifwch, 
cariad, addfwynder, afymlrwyddj prin y dichon 
rhai oddef geirieu dychrynllyd. Arferwch hefyd 
yr ymadroddion cymmhwyfaf. laith anhardd a - 
bar i rai gwrandawyr gafhau y cynghorion. goreu^ 
yn enwedig dynion doeth ariianol a chalonneu 
cnawdol. — Bydded Vch holl geryddon a chynghorion 
fod drwy awdurdodDuw. Gadcwch i bechaduriaid 
l^ybod nad ydych yn llefaru o'ch pcnneu 'ch 
hiinain. . Dangolbch iddynt y bennod a'r adnod p*le 
y condemnir eu pechod, ac y gorchymmynnir eu 
dyJedfwydd Llais dyn fy ddiyflyr, end Jlais Duw 
fydd ddychr}'nllyd ac ofnadwy. Gallant wrthod 
cich geirieu chwi, ond nifeiddiant wrthod geirieu 
'r HoJlalluog. ^' Byddivcb yn fynycb yn y ddyledfwydd 
hon gynghcri dyr.un. Os ydym ni i weddio yn 
waftadj ac heb ddift'ygio, am y myn Duw ini fed 

ya 



PfiM. 9« etaill i giifio V otphwysfa hon. 167^ 

yndaerwrtho efeihun; yr un ftbrdd yn ddiatri- 
meu, a Iwydda bennaf ^yda dynion ; am hynny fc 
crchir ini " gynghori ein gilydd bob dydd (c) ; a 
** chyda phob hir-ymaros(d)." Ni thynnir tan 
bob amferag un ergyd o*r galleftr (flint); ac ni 
ennynnir ferchiadeu dyn ag un cyngor. A phe 
gwnaid, oerant yn fuan, os na ddilynir hw)mt 
ymmlaen; dilynwch bechaduriaid gan daer erfyn 
amynt mewn cariad, ac na rowch lonydd iddynt 
yn eu pechod,, Dyma wir gariad, y fFordd i achub 
eneidieu dynion, ac i ddwyn comfFordd i chwitheu. 
— Tmdrechwch i ddwyn etch holl'gynghorioyi i lix^yddo. 
Er Uefaru o honom y geirieu mwyaf pwysfawr, os 
bydd ein gofal drofodd gyda 'n hymadrodd, anfy- 
nych y llwydda ein gwaith : ond Duw yn gyfFredin 
a Iwydda waith y rhai fydd o'u calon yn ceifia 
troedigaeth dynion, ac yn edr)xh os yw eu gwaith 
yn llwyddo. Os ceryddwch bechod, na orphwyf- 
wch nes addawo 'r pechadur ei adael a'i ochelyd 
rhagllaw, Os annogwch i ddyledfwydd, gwnewch 
iddynt addo myn'd yn ei chylch yn ddioed. Os 
mynnwch dynnu dynion at Grift, na throwch 
oddiwrthynt nes cyfaddefont drueni eu cyflwr na- 
turiol, a'u hangen o Grift, a throedigaeth, ac addo 
ichwi yr arferant y moddion yn ddiwyd, O na 
byddai i grift'nogion oil ymddwyn fel hyn tuac at 
cu cymmydogion, fydd gaeth-weifion 1 bechod, a 
dieithreid i Grift !—Un waith etto, cymmerwch ofal 
fod etch efamtl yn cynghoti yn gyjlal a\h geirieu^ 
Gadewch idaynt eich gwel'd chwi yn gyflbn yn 'r 
holl ddyledfwyddeu a gymmeliwch arnynt hwy. 
Gadewch iddynt weled elch bywyd yn rhagqri ar 
y byd, fel yr y'ch yn cynghori i eraill wneuthur, 
Gadewch iddynt weled drwy eich ymdrech gwafta- 
dol an^ y nefoedd, eich bod chwi yn credu )rr hyn 
y mynnech iddynt hwy gredu. Bywyd duwiol a 

nefolaidd 
(c) Heh,iiit 13, (d) 2 Dim, iv. %. 



1 68 Dykdfwydd^pobl Dduw i annog Pe n« 9. 

nefblakJd fydd boen waftadol i gydwybodeu pecha- 
duriaid o'ch hamgylch, ac yn galw arnynt yn 
ddibaid i gyfncwid eu fFyrdd. 

5. Heblaw y ddyledfwydd o gynghorl 'n ddirgel, 

dylech wneuthur etch gohu ar i ddynion dderhyn lie/had 

drwy ordinhadeu cyhoedd. A ' thiiac . at hynny, ~ 

Ceifiwch iddynt weinidogion fFyddlon, p'le maent 

yn eifieu. " Pa fodd y cly want heb bregethwr (e) ?'* 

^rla arbedwch na phoen, nac amfer nac arian i'r 

diben hwn. Pa gynnifer o eneidieu a ddichon gad 

' eu hachub drwy 'r w:einidogaeth a ddygafoch chwi 

iddynt ? Mae hon yn elufen uwch a rhagorach, 

na chynnorthwyo eu cyi-ph. Pa lawnder o ddaioni 

a alJai bobl fawr wneuthur, pe dygent i fynu wyr 

ieuaingc duwiol a deallus i'r weinidogaeth, ar eu 

traul eu hun ?-^ Ac yn 61 cael gweinidogaeth ffydd* 

Ion, helpiwch eneidieu tlodion i dderbyn' y ffrwyth 

honi. Tynnwch hwynt yn waftadol i wrando arni. 

Coffewch iddynt yn fynych yr.hyn a glywfant j ac 

OS bydd boffibl, glywed ei ail-adrodd yn eu teulu, 

neu Vyw le aralL Ac annogwch hwynt i ymgyfarfod 

yn fynych i gyd-weddio Duw, i ddarllen ei air, a 

chanmol ei enw drwy 'r wythnos. — Ymdrechwch 

hefyd / gadnu V weinidogaeth a^r ordinhadeu mewn 

parch. Ni bydd neb nemmor well er y peth y mae 

'n ddiyftyru.. Apoftol a ddywed, " yr ydyai yn 

" attolwg i chwi, frodyr, adnabod y rhai fy '11 

" llafurio yn eich myfg, ac yn eich llywodraethu 

*' chwi yn yp Arglwydd, ac yn eich rhybuddio4 

" a gwneuthur cyfrif mawr o honynt mewn cariad, 

" er mwyn eu gwaith(f)." 

11. Gadewch ini holi ychydig beth yw V achos 
fody ddyledjkvydd hon yn cael ei hejgeulufo mor gywil'* 
yddus'y fel drwy.gantodsy rhwyftreu ybo 'n haws 
eu gorchfygu. — (Jn rhwyjir yw pechod ac euogrujydd 
dynion eu hiinain. Nid ydynt yn dirfawr hoffi 

plefereu 

• (e) Rhuf. x« 14* (f) I TheC v« iz, 13* 




Pbk« 9* eratOigelJio V wfbwf^ hon. 169 

{ddcrai nefol eiihunaiki; pa (6dd gan h^ayy 
byddant awyddus i dynnu eraiU Tw.ceifip? Niil 
ynt yn tetmlo ta cyflwr coUedijg eu hunain, na 'u 
hangen o Grifi^ nac adnewyddtad yr Yfpryd, pa 
fodd yntetiy y dangofant y petheu hyh i eraillf 
Maent yn euog o'r pechoaeu a ddylent geryddut 
ac am hyn yn gywilydd ganddynt oi ceryddu. — • 
Rfawyflr arall yur^Mrgel angbreSniaetb yn gorcbfygu 
yngbabrauu Jynkfu Pe crodeni ni 'n liwyr y bydd 
i'r annuwjol a'rannychweledig oU fl;ael eu poeni 'a 
dragywyddol) pa fodd y gallem ni ddal ein tafodeu, 
mattal mag torri allan yn ddagreu, wrth 
yn eu hwynobeu ? Yn enwedig os ynt yn 
on anwyl ac agos ini i Dyma fd y mae 
_el anj^iredmiaeth* yn difa nerth pob gr^ a 
dykdfwydd. O griJFnogUn^ pe Ilwyr g^edech chwi 
fiod ekh hoIlgymfMydogion annuwiol, gwr, gwrai^ 
ncu Uant yn tUlht o orwedd yn uffem dros byth, 
oddieithr eu IlWyr.gyfnewid cyn i angeu eu cipio 
yroaith, oni ymAi hyn i chwi lafaru withynt ddydd 
a hot nes eu perfwadio ? Oni bai 'r an^rediniaeth 
ielldigedig hont cai eneidietr.ein cymmydogion fwy 
o 1^8 oddiwrthym nac y m^^ent yn ei gad. — J?/« 
^JB[yg ^ gar tad a ihffiuri tuac at eneidieu dynicn^ fydd 
hefyd yn rbwyftr ntfiwr Pr gwaitb bwn. 'Rym jrn 
edrych ar eneidieu tniain, ac yn myned heibio 
viamt^ fd yr offdriad a*r kfiad heibio Vx dyn 
archoUedig. Beth os nad yw y pechadur fy dan 
glwyfeu pechod ac vyngbadwyneu fatan, yn deifyf 
eidi cymmorth ei hunan ; etto ei dnieni a l£fa yn 
ucbd, Oni bua&i t Dduw wrando Itef dn trueni 
ni cyn gwcando Uef ein' gw^dieu, a^i gynnhyifu 
gan Q dofturi d bun yn gyntna chan ein taemi ni) 
buafem yn am Jbyih yn gaethweifion i fatan. 
Chwi weddiwch ar Dduw agor eu llygaid a throi 
eu calonneu, a phaham na . erfyniwch ^mynt hwy 
yftyried eu fiyrdd a throi at Dduw ? ' Os ydych am 
I iddynt 



tjo 'Dylee^b^dd poll Dduw i annog P|K. 9* 

iddynt'ddiangcn-hag poeneu tragjrwyddol, pa'mna 

wnewch eich gorcu iV tynnu at Grift* Qdlir dy- 

wedyd yti .^cho$ yr enaid yn gyftal aV cofph, ^ y 

" neba'welo ei frawd mewn eifieu, ac agauoci 

**'doft6ri oddi wrtHo,'pa fodd y mae cariadDuw 

** yn aros ynddo ef ?'* Neu pa g^riad fydd ganddo 

at en'aid ei fraVvd ?— Rhwyftrir ni hefyd gan fudr» 

chwant p foddiQ dynion. mm ddymunol y w gen- 

nyfti gael parch ^ffafor dynion, ag yr clgeulufwn 

* ein dyfedfwydd yri crbyn cydwybod. Mor ffol ac 

' anfFyddlon yw 'r phyfygwr jeadawo'l'r claf farw 

rhag ofn ei aflonyddu. Os bydd- cin cyfeiUroao'u 

cuf, ni foddiwn hwynt mewn dim a wn€l niwrid 

iddynt. Ac etb pan y maeht allan o'u cof yn 

^ achoi iedvydwriaeth, ac yn cu gwallgoF yn pryfaro 

tuac ufFern, ni rwyftrwn mo honynt, rhag ofn eu 

digio. Pa fodd y gall mai crift'nogion ydym ni ag 

fy 'n " cam gogoniant dynion, ynfwy na gogoniant 

"'DuW? -Canys os ydym ni yn ceifio rhyrtgu 

^* bodd dynion, ni byddwn weifion i Grift/* — 

Rhwyftrir dynion yn fynych gan wylder fubadurus. 

Lie dylem gywilyddio dynion o'u pechodcu, mae 

'n gywilydd gcnnym ni ein dyledfwyddeu. Mae 

pechadiiriaid yn ddigywilydd yn tyngu, yn meddwi, 

ac yn efgeululo addoli Duw, ac a ydyw yn gywilydd 

. gisnnym ni eii ceryddu am hyn r Onid ynt hwy 

wrth hyn yn cin condemnid ni ? Peth anweddus 

yw gwylder me^n achofion angdnrheidiol. Nid 

\ gwaith i gywilyddio am dano yw, mewn ufiidd-dod 

i Ddaw, periWadio dynion* i droi oddiwrtfa eu 

pechodcu at Grift. DdarlUnydd^ oni ddywedodd 

dy gydwybod wrthyt amryw weithieu, bcth yw dy 

ddyledfwydd, gan dy gymmell i lefaru wrth eneidieu 

* tlodipn ; ac ctto bu *n gywilydd gennyt agor dy 

' ened, ac felly eu gadael yn llohydd i nofio neu 

^ fiiddo ^ ' O darllen a chryna, '^ pwy bynnag a 

" fyddo cywilydd ganddb fi a'm geirieu yn yr 

^ odiiiebu9 



Pen. f . eraill i geifto V orphwysfa hon, 171 

" odinebus a'r bechadurus genhedlaeth hon, bydd 
" cywilydd gan fab y dyn yntef hcfyd, paa dddl 
^ yngogoniant ei. dad gyd a'r angyliDn faniiiidd 
" (g)-"— ^rX^ o/^y^ a diamffieddy d*n rhwyftrd «/. 
Gwaith anniolchgar ydyw, ac weithieu a wna 
ddymon yn elynion ini. 'Heblaw hyn, . anfynych 

LUwydda ar dechreu oni ddilynir ef ymmlaen. 
laid i'chwi fod yn hir yn dyfgu *r anwybodus, 
ac yn perfwadiq 'r yftyfhig. Nid ydym yn yftyried 
yr amynedd a ddan^ofodd Duw tuaaattom ni, pan 
oeddem yn ein pechodeu. Gwae Isu, ped faafai 
Duw mor fyrr o amynedd tuac attorn ni, ac ym ni 
tuac at eraill. — Rhwyftr arall yw, hunan^ymgais. 
" Pawb fy 'n ceifio 'r ciddynt eu hunain, nid yr 
** ciddo-Crift Iefu{h)," a lies cu hrodyr. -^Balcbdir 
hefyd, fy 'n rhwyftro Uawer, Hwy lefancnt wrth 
wr mawr, pe gwyddertt na ddigiai ; ond myn'd at 
y tlodk>ii) a chymHieryd poen;wrthynt yn eu bwth« 
dai, pwy yvr 'r dyn a wna hyn f Bydd yh falch 
gan lawer fod yn offeiynnol i droi gwr mawr, ac 
achos d^ ettoyn edrych dros ben y werinos dlawd, 
fel ped na bai eneidiea pawb yn sydradd gyda 
Duw. Och, leied a y^ria 'r dynion hyn mor 
ifcl yr ymddaroftyrigodd Crift i ni I " Nid IJawcr 
** o rai doethion, galluog a boneddigion a ahvyd.'* 
Y tlodion fy-'n derbyn newyddion da 'r efengyl. — 
Ac ataoybodaeth rhai e'r ddyledfwydd fy 'n eu 
rhwyftro i'w chyflawni. Naill ai ni wyddani; ei 
bod yn ddyledfwydd, neu t> leiaf pa un a'i bod yn 
ddyledfwydd afnynt hwy. Os felly y mae ^da 
thi ddarllenydd, gobeithio y gwyddoft yn awr beth> 
yw dy ddyledfwydd ac yr ai yn ei chylch. 

2. Na ddywed yn erbyn y ddyledfwydd ho^ 
dy fod yn rhy an/edrus i roddi cyngor ; eithr naill ai ' 
dyro eraill ar waith a fedro 'n well, neu arfer y 
donieu byrr fydd gennyt yn ffyddlon a goftyngedig, 
1 2 • adywed 

(g) M»rc viii. 38. (h) Phil. n« 21 « 



17* Dykd/wydi pill Dduw i enmg PtK. <|. 

.'H dywed wrthynt bcth y ma^ Duw 'n ddywedyd yn 
ci am— Na Idheibio y 4dyledfwyidd, oherwydd mai 
gwr uweh na ihi fydd ag elfieu a gynghori^ R haid 
cfgufodi trefh tnewn achofionllwyr ang^nrheidioU 
Bydded wr, rhieni,'nea wonidog, rhaid it' ei ddyfgu 
yn y flth achos. Os bydd rhicni mewa eifieq, 
thaid i*r plant eu cynnorthwyo. Os bydd y gVinr 
yn gl&^ rhaid i*r 'wraig gymmeryd ei l£ ef yny 
teulu. Os daw V golodog i dlbdi> riiaid iddo 
dderbyn cavdod. Os.bydd y phyfygwr yn glaf, 
rhatd i rywrai ^drych atto. Fdly rhaid i'r gwi^ 

. gwaelaf gynghori ei feiflr, y pkntyn ei rieni, y 
yNTZVg ei g^, y pobl eu gweinidog ; and i him gael 
ei yrneuthur yn qnig ar achofion llwyr angeiurhei&i], 
a chyda phob gofi]^eiddrwydd| cymmoSroldcr, a 
Airiondeb. — ' Na ddywedwch, fyddwn^ wrth tfn^ 
hawb yn hrigethivyr\ canys pob gwir griffion fydd 
atbroi ^ gofal enaid ei gymniydog stfno. Bydd 
ffyddton, arfer y modcfioA^ acna ivan-obeithia am 
Iwyddian^ canys Duw a wte waith mawr ar y 
ddaear drwy onerynneu gwiieh — ^ Na ddy^edwdi, 
nid yw byn and taflyd gemrntu ^fiaenynmh. Pan 
fyddoch mewn perVgl o gael eich riiwygo 'n ddry* 
llieU) mynnai Crift i chwi dewi ; <m'd beth yw 
hynny i chwi fydd allan o'r &tb beryg}? Tra 
gwrandawont bwy, mae annogaeth i chwi lefiuru, 
ac hid eu gwrthod fel much budron.— Na ddywedl 
wch, iyfaill ydytjUy ac yr wyffiyn pu^fo liawer amo^ 
ac wrth ddywedyd wrtho am ei bechod a'i drueni, 
gallaf i golli ei gariad, a dinyfirio fy hun. A ydyw 
ei gariad ef o fwy gwerth na'u gadwedigaeth r neu 
'th dw di nac iecbydwriaeth ei enaid ef ? A ddiodd* 
efi iddo ddamnio ei hun ohetwydd mae dy gyfaUl 
ydyw i Ai hyn yw 'th 4^Had pennaf am ei gariad? 
A ydyw *n well gennyt i3do ef lofgi yn uftienx dix>s 
^tn nag 1 ti golli ei iwor a'i roddion ? 

III. Ond 



Fin. '9« eraiff i geiJU V orphwy^a bofu 17 j 

III. Ond fel y bo i bawb fy ^a ofni Dtfw gad^ eu 
cynnhyrfu i'r eithaf i helpio eraill i'r fendigdd 
orphwysfa hon, gadewch imi erfyi^ amoch yftyned 
yr annogaetheu canlynol. 

> I. Gras a duedda W enatd igyfrannu iaim. Gan 
hynny efgeulufo 'r ddyledfwyckl hon fydd bechod 
ya erbyn gds. Mor greu}oa fyddai 'r dya a odde&i 
rw blant aeu gymmydogioa £irw a aewya yo yr 
beoL - Creulonach o lawer yw 'r hwn a oddefo 
iddyat farw 'a dragywyddol, heb :^or ei eaeu i'w 
hachub. Beth yw dya creuloa^ anarhugarc^ aa'd 
anghenfil i*w ealau gaa bawb ? Ped archaiai OuW 
i chwi roddi iddyat eich yftadoedd oU) aeu rcddi 
eich bywyd i lawr i*w hacluib, chMd wrthod^Uisch 
ya ficcr, pan na roddwch ychydig o'ch ansidl i'w 
hachub. Onid yw enaid gvirr, nm wrai^ aeu 
bleatjrn^ neu gymmydpg yn werth ychydig cirieu ? 

' Os liaeddai credoadeb i gyrph dyatop ddaouiedi* 
gaeth^ creulondeb i'w heacidieu a haeddei ddaiQ.- 

" aedigaeth llawer mwy, am fod yr eittid o fwy 

?renh aa *r coq>h9 a thragywyddoldeb aag amfer« 
chydig a wy^och' chwi betb a dctichoa fod llawer 
enaid ya ei ddioddef yn aW yn iifiera o eiiSeu i 
chwi en cya^ori 'a fiyddlon.'-^ Yi^wch, bitb a 
wnaeth Crlft i acbuh ineiAeu\ cfe a*tt cy£tifod^ 
hwyat ya werth ei wacd, ac ai ai pbyfrifwa m 
hwynt ya werth ein hailadl ? Ai ai wnewch chwi 
ychydig, p'le gwnaeth Crift gyxnmaint ? — Yftyriwch 
mot gymmwys gwrtbddrychieu dofturi yw emidieu 
annitwioL Maeat ya feirw mewa pechod a chaoi- 
weddett^ heb galoa i deimlo eu trueni, aa tbc^urio* 
wrthyat eu huaaia ; os aa thoftuxia eraill wrthyat^ 
aid tebyg y tofturiaat hwy wrthyat eu hunairi, 
canys aatur eu hafiechyd yw bod ya ddideiml^, 
ac fdly creuloa ddinyftrio eu hunain.— Yftyriwch 
eich bod chwi gyat yn y cyilwr hwa. Duw a 
gymmbellai 'r JfraeUaidi tod ya dirioa wrth ddiei- 
I 3 thriaid. 



174 DyUdjwjdd pobl Dduw i annog Pen. g, 

thriaid, drwy gofFau iddynt eu bod hwy unwaith 
yn ddicithri2»id yn^lzA yr Jipht. Felly ydylech 
chwi dofturioi^^rth y rhai fy ddieithriaid i Grift, ac 
i obaith a diddanwch y faint, wrth gofio eich bod 
eich hunatn yn ddieithriaid iddynt ,gynt. — Yftyri- 
wch eich perthynas iddynt. Dy gymmydog, dy 
frawd ydyw, yr hwn a ddylit earu fel u dy hun. 
" Yr hwn nid yw.'yn caru ci frawd, yr hwn a wel 
" beunydd, ni chir Dduw, yr hwn ni's gwelodd'* 
erioed. Ac a ydyw efe yn caru ei frawd fy 'n 
cdryA arno yn myned i uffern, heb gciffo ei attal ? 
2. Yftyriwch y fathhvyth c euogrvuydd a bar yr 
ifgeulufdra hwn ar eich eneidieu eich hun. Yr ydych 
yn euog ol^dd a damnio *x holl eneidieu 'r ydych 
yn euhefgeulufoiel hyri; yn eu<^, o bob pechod 
a^wnant''ya awr^ o'rhdil ddianrhydedd a ddwg 
hyn i Dduw ; ac o'r.hoU ^araedigaetheu a dynn eu 
nechodeu ar dr& a gWlad p'le maent yn by\y« -^ 
Yftyriwch beth afydd edrych ar eich cyfeiUion truain * 
ynyfflammeu tragywyddoly a meddifilmai eich hejgeu-^ 
lufdrachwi a^w aches mav)r. o hfn. Os byddwch 
golledig gyda hwynt, chwanega hyn eich poeneu 'a 
ddirfawr. Osi'x ne&edd yr ewch, pe baibpflibl 
i^rift^h fyncd ynpv mor fynn fyddai gwrando ar 
dorf ' o eneidieu pocnus yn llefain* byth, * O, pe 
' gwnaethech ond Jlefiaru wrrhyf yn amlwg am fy 

* inhechod a'm perygl, a'i ofod adref, gallafwn 

* ddiangc rhs^g yr hoW hoeneu hyn, a bod yn awr 

* meWn gorphwysfa !/ Pa lais fynllyd a fydd hwn ! 
— Yftyriwch pa lawenydd afyddyn y nefoeddi chwi^ 
wrth gyfarfod y rhai hyjtny y buoch offerynnoiQ*u tynnu 
yno. Wrth wd'd eu hwyniebeu a chyd-uno byth a 
hwynt i foli Duw, y r^ai y buoch yn offerynneu 
happus i'w dwyn i wybodaeth ac . utudd-dod^ Crift 
yr Arglwydd ! -— Yftyrivych pa gynnifer o eneidieu a 
hudafoch iffordd colieaigaethy neu a galedafocb ynddim 
'Roedd gennym,^ yn dn dyddieu o dywyllwch, ein' 

cyfcillion 



PfN^ 9» eraiU igelfio V orphv^ysfa hon. X75 

cyfeillion mewn pecbod, y rhai a hudem, neu a 
annogem i ddrwg. Ac oni weddai ini, wneuthur 
cymmaint i achub dynion, ac a wnaein i'w dinyitrio? 
. — Yftyriwch mor ddiwyd yw holi elynion V eneidieu 
iruain byn i'w tynnu i uffern. Y diawl a'u temtia 
ddydd a nos : eu chwanteu tufewnol yn waftad ar 
waith iV diayftrio : y cnawd yn daer o hyd am ei 
blefercu: cu hen gymdeithion yn cynnyddu i gafau 
duwioldeb. Ac os na bydd neb yn ddiwyd i'w 
helpio tu^'r nefoedd, beth fy 'n debyg i ddyfod o . 
honynt? - 

3. Yftyriwch pa glwyfeu dyfnion a ddyry V eJgeU'^ 
lufdra hwn^i gydwybodj pan gaffo it deffrou^ Pan 
ddelo dyn i farw, cydwybod a ofyn ' iddo,' *P'a ^ 
ddaioni a wneft di yn amfer dy fywyd? ** achub ^ 

* eneidieu yw 'r daioni mwyaf, beth a wneft ^dj 

* tuac at hyn ? Pa fawl un yr ymddygaift di 'n" 

* Syddlon tuac attyht V Sylwais yn fynych fod 
cydwybodeU dynion wrth farw yn eu clwyfd *h 
ddwfn am yr efgeulufdra hwn. O'm'rhan fy him, • 
panfumiarfin marwolaeth, fy nghydwyb'od'a^m' 
cyhuddodd yn fwy am hyn nac am un pecSfedp** 
Dygai bob cymmydog anwybodus (lalogedig i'm 
cof, i ba rai ni ddangptafwn erioed eu perygl : , 
dywedai wrthyf, ' dylafit fyn^d attynt yn (idiTge>, 'a* 

* dywedydwrthyntynamlwjgameucyiiwrenbydus, ' 

* a hyn yn He cyfgu a bwytta, os na chait amfer 

* aralh' Cydwybod a djfiygaijar'guf Imi/'fel-y' 
bum y cyfryw neu 'r cyfryw amfer ynghwmpeini 'r* 
anwybodus, neu 'n cydymdaith a phecha'duV yftyF-1 
nig, achcnnyf iawn gyf^eufdra i*w*drinef, etto a:' 
bcidiais,. neu o'lciaf a wnes yn anffyddloh. YV 
Arglwydd a wnel'o imi ufuddhau *llais cyfiwybod' 
yn well o hyn allan, fel y byddo gandcn lai i'lii' 
cyhuddo yn awr angeu. — Yftyriwch y fath amfer 
cyfleus fydd gennych yn awr i'r gwaith hwa, • Y 
mac aimfereu y bydd yn berygliis . Uefaru, dichon 

1 4 • beri 



tj6 Dykdfwydd poU DAttv i anmg Pbk. 9« 

beii khwi golli eich rhydd-did a'ch by wyd. Heblaw 
hyn, bydd marw eich cymmydog ar vfrty ac felly 
y l^ddwcb chwitheu. Llefarwch wrthynt am 
bynny pan y galloch. Ac er bod y gwaith hwn yr 
elufen fwyauf, dichon y tlottaf ei rhoddi yn gyibl 
a'r cyfoethog. Mae gan bawb dafod i leraru v?fth 
bechaduriaid.— Unwaith etto, y&fA^ch y canfyn" 
iedeu dedwydd fr gfvaith hwn p*u y cyjkwnir yn 
fyddlon. Dichon y byddwch yn ofFeiynnoI i achub 
cndidieu, y daeth Grift i lawr i farw droftynt, ac 
am ba rai y Uawenha angylion Duw. Y cyfiyw 
cneidieu a'ch bendittuant yma a rhagllaw. Duw 
a dderbyn ogoniarit mawr drwy 't gwaith hwn. 
Ifr eglwys a dderbyn gynnydd ac adeiliadaeth 
drwyddo., Eich heneidieu eich hunain a dderby- 
niant nerth o newydd yn y bywyd dwyfol. O V 
hbll dru^reddeu perfonol a dderbynniais erioed, 
(]^ neflafat gariad DuwyngNghrift i'm henaid 
fy hun), rhaid imi yn dra llawen ei fendithio ef am 
y Uwyddiant bdaeth a^roddodd efe i'm poen wrth 
erailL O, pa firwyth gan bynny a gaw&m weled, 
pe buafwn yn fwy fl^ddlon! Mi wn bod achos 
ini fod yn eiddigus wrth ein calonneu twyllodrus 
yn y pwngc hwn, rhag i'n gorfoledd dardau oddi* 
wrth ein bakhder. Yr y^'jtCi yn dueddol i chwen-* 
nych i glud pob gwaith gaei ei rhoddi i ni eia 
hunain. £tto dilyn efampl ein TId nefol mewn 
daioni a thrugaredd, a Oawenhau yn y mefur a 
gyrhaeddom, yw dyled pob plentyn i Dduw. Yr 
wyf yn rhoddi i chwi fy mhrofiad fy ban, er eich 
irrfwadto, pe gwyddech pa mor hyfrvd o waith 
ydyw, chwi aH dilynech ddydd a nus drwy 'r 
rhwyftreu mwyaf. 

4^ Codwch ynte, lob^ un ac fy 'n berchen tafod^ 

ac yn was i Grifi^ a gwnewch ryw feint o watth 

eich Meiftr. I ba beth y rhoddodd efe dafod i 

rhwi on'd i lefaru yn ei wafanaeth } A pha fodd 

* ygellwch 



Pen. 9. train i geifio V orpbwysfa hon% jjy 

y gcUwch CI wafanaethu ef yn well nag wrth achub 
eneidieu ? £fe yr hwn a'qh cyhoedda 'n ddedwydd 
yn y dydd olaf ; wrth eich gwahodd Vr deyrnas a 
barottodd ichwi, grniz gofFa 'n barchus am y boen, 
a'r gofal a gymmerafoch chwi am ei bobi, ac i 
ddwyn eneidieu i'w deyrnas, Efe a ddywed i chwi 
ytnweled ac cf a*i ddilladu, Mat. xxv. 40.— Efe yr 
hwn a ddywed, y mae y tlodion bob amfer gyaa 
chwi, a adawoda yr annuwiol hefyd yn waftad 
gyda chwi, fel y caffoch IS bob amfer i ddangos 
eich cariad. Os oes gennych galonneu crift'nogion, 
neu ddynion, bydded iddynt dyneru a thofturio 
wrth eich cymmydogion annuwiol ac anwybodus. 
Dywedwch, fel gwahan-glwyfus Samariay " nid 
" ydym ni yn gwneuthur yn iawn, y dydd hwn fy 
" ddydd Uawenchwedl, ac yr ydym ni yn tewi a 
** Ion/* A gymmerth Duw y fath drugaredd 
arnoch chwi, ac a ddangofafoch chwi ddim tru- 
garedd i'ch cymmydogion truain ? 

IV, Er bod y ddyledfwydd hon yn perthyn i 
bob criflion, etto yn fwy neillduol i rai nag eraill, 
yn 61 y galwad a'r cymmwyfdereu a roHdodd Duw 
iddynt tuac at ei chyflawni. Gan hynny attynt 
bwy y ^feiriaffy ymadrodd yn bennaf, 

1. Duw a ddifgwyl y ddyledfwydd hon oddi- 
wrthych chwi 'n enwedig, i ba rai y rhoddodd 
ddealij a dyfg^ a dawn ymadrodd^ tuhwnt i'ch cym- 
mydogion. Dylei 'r cryf gynnorthwyo •r gwan ;^ 
a'r rhai a welant, dywys y deillion. Duw a ddif- 
gwyl i chwi arfer eich donieu a'chdyfg yn fFyddlon 
i'r dibenion hyn ; ac os na wnewch, buafai 'n well 
ichwi fod heb eu derbyn erioed, am na wnaht ond 
chwanegu eich damnedigaeth, a bod mor cidi-fiidd 
i'ch hiechydwriaeth eich hunain, ac y buant i erakl* 

2. Pauih acjy ^ h gydnahyddus iawn a rhyw ddynion 
annuwiol^ ac iddynt bawl neillduol ynddynt^ Duw a 
ddifgwyry ddyl^wydd hon ar eich dwylaw chwi. 

I 5 Crift 



178 Dyledfiuydd pobJ Ddutu i annog P£N. 9* 

Criftei hun a fwyttaodd ac a yfodd gyda phublica- 
nod ^ phechaduridid, yn unig er mwyn bod yn 
feddyg, ac nid yn gydymaith jddynt. Pwy a wyr 
na roddodd Duw i chwi rann ynddynt i*r diben 
hwn, fel y boch chwi *n foddion o'u hadferiad ? 
Y rhai na pharchant eirieu eftron/fe ddichon y 
gwrandawant ar ciricu brawd^ neu chwaer, neu 
wr, neu wraig, neu gyfaill anwyl : heblaw hyn mac 
'n ddyledus amoch ddangos mwy oofalameich 
cyfeillion nag am eraill, ac ymdrechu i'w dwyn at 
Grift, fel y byddont byw. 

3. Phyfygwyr a fa ^n fynych gyda V cleifion^ a 
ddylent mewn modd neillduol wneuthur cydwybod 
o'r ddyledfwydd hon. Mae ganddynt gyfleufdra 
neillduol, drwy fed wrth law, pah fo dynion yn. 
glaf ac mewn perygl, pan fo eu cluftieu 'n fwy 
agored, a'u calonneu 'n Uai yftyfnig nag yn amfer 
iechyd ; ac am fod dynion yn edrych ar y phyfygwr 
megis a'u bywyd yn ei law. Na edrychwch ar 
hwn fel gwaith na pherthyn i'ch galwedigaeth, nac . 
i neb on'd gweinidogion. Beth? oni ddylei pawb 
dofturio wrth y truenus. O gan hynny helpiwch 
y cleifion fy dan eicb dwylaw, tua'r nefoedd ! A 
pha un byhnag a weloch eu bod i fyw neu i farw^ 
dyfgwch iddynt pa fodd i. fyw ac i farw yn yr 
Argl>Vydd. Khoddwch phyfygwriaeth i'w heneidicu 
yn gyftal a'u cyrph« Bendigedig a fo Duw, y mac 
rhai a wna hyn, er bod eraill mor ddideimlad ag 
anifeiliaid. 

4. Dynion ogyfoeth acawdttrdod^ acfyddac amryw 
yn pwyfo arnynt^ fydd ganddynt gyfleufdra rhagorol 
i'r ddyledfwydd hon. O 'r fath fyd o ddaioni a 
allai arglwyddi a boneddigion wneuthur, pe bai 
ganddyht ond calonneu i iawn ddefnyddio eu 
hawdurdod dros eraill ! Oni dderlwnniwch eich 
cyfoeth a^ch hanrhydedd oddiwrth £)duw f Oni 
ddywed Crift, ^ i bwy bynnag y rhoddwyd llawer, 

" llawer 



P£K. 9* eraill igeijio V orphwysfa hon^ 179 

" llawer a ofynnir ganddo ?" Pe llefarech <hwi 
dros Dduw a'u heneidieu, wrth y rhai fy 'a hyderu 
amoch, fe ddichon y parchent chwi pan ddiyftyront 
eu gweinidog. Os ydych yn gofalu am anrhydedd 
Duw, eich comffordd eich hunain, ac iechyd* 
wriaeth eneidieu, gwnewch iawn ddefnyddio eich 
hawdurdod dros eich deiliaid a'ch cymmydogion* 
Ewch i'w tai, ac edrychwch os ydynt yn addoli 
Duw yn eu teuluoedd, a chymmerwch bob cyfleul- 
dra i V cymmell at eu dyledfwydd. Na ddiyftyrwch 
hwynt, Cofiwch nad yw Duw dderbymwr w)uieb. 
Gadewcb i ddynion weled eich bod yn rhagori ar 
eraill mewn duwioldeb, tofturi, a diwydrwydd 
yngwaith Duw, fel yr ydych mewn anrhydedd, a 
chyfoeth y byd. 'Rwyf yn cyfaddef, y byddwch 
wrth hyn yn od, byddwch yn od hefyd yngogoniant, 
" canys nid llawer o rai galluog a boneddigion a 
" alwyd.'* 

5. Ond am weinidogion V efengyl^ hyn yw gwir 
waith cu galwedigaeth hwynt, cynnorthwyo eraill 
i'r nefoedd. — Byddwch ficcr o wneuthur hyn eich, 
prif ddiben wrth ajiudw a phregethu^ Ek yw 'r 
pregethwr nerthol a deallus, a fedro orcu gyfar- 
wyddo, argyhoeddi, perfwadio, ac felly ynnill 
eneidieu j dyna 'r bregeth oreu, a fb oteu yn y 
petheu hyn. Os nad ydych yn. ceifio. Duw, eithr 
eich hunain, Duw a'ch gwna y dynion mwyaf 
diyftyr. Yr hyn a ddywed Crift am eith bywyd, 
fydd wir am eich clod, yr hwn a'i caro a'i cyll. 
Bydded i nerth eich cynghorion ddangos eich bod 
yn teimlo pwys eich fwydd. Pregethwch gyda 'r 
fath ddifrifwch a gwr& fel dynion yn credu eu 
hathrawiaeth eu hunain, ac yn gwybod y rhaid I'w 
gwrandawyr blygu iddi, neu fod yn golledig. — 
Na thybiwcb fod eich boll waith yn eich llyfrgell a'r 
pulpid. Yr ydych yn fugciliaid, a dylech adnabod 
fob dafad, a pheth yw eu hafiechyd, a fylwi ei^ ! 
16* crwydradeu. 



I So Dyledfwydd pobl DdtiW i annog Pen* 9. 

crwydradeu, a cheifio eu hadfer, a*u hiachau. 

Dyfgwch gan St. Pemly nid yn unig ddyfgu eich 

pobl yn gyhoedd, cithr o dy i dy, Gofynwch pa 

fodd y maent jn cynnyddu mewn gwybodaeth a 

duwioldeb, ac ar ba fail: y maent yn adeiliadu eu 

gobaith o iechydwriaeth, a pha un a ydynt yn 

rhodio 'n uniawn, ac yn cyflawni dyledfwyddeu eu 

hamrywiol berthynafeu. Edrychwch pa un a ydynt 

yn addoli Duw yn cu teulu, ac yn dyfgu iddynt 

hwy wneuthur felly. Byddwch mynaidd wrthynt, 

fel y caront chwi^ ac y galloch wneuthur mwy 

dros Dduw, a mvry o I£s iddynt hwytheu. Myn* 

nwch wybod ganddynt pa Ids y maent yn ei dder- 

byn dan y gair. Os cewch neb yn arogli rhy hx:h 

o betheu *r Yfpryd, tofturiwch wrthynt, ond na 

cfeeulufwch hwyrit. Os ocs neb yn rhodia 'n 

afreolys, dychwelwch hwynt mewn diwydn^dd 

ac amynedd. Os ydynt anwybodus, fe ddichon 

fod y bai arnoch cnwi yn gyftal a hwytheu. Na 

cbyfgwch tra fo 'r bfiadd^yn efFro. — Na tbriniwcb 

tiib yn yfgafn* Ni dd^wM rhai yn amlwg wrth eu 

pobl am eu pechodeu, am eu bod yn bob! fawrion, 

nac wrth raf Yim eu bod yn dduwiolion, fel ped ni 

ddylid ymddwyn yn oneft tuac at neb ond y tlddion 

a*r drygionus. — Etto ymdrcchwch i fod yn ddealU 

far a medrus^ fel na boi*ch dull rwyftro eich diben* 

Y mae i bob enaid rhefymmol, fam, a ferchiadeu, 

a.rhaid bod y ddau hyn ym mkob pregeth refym- 

mol ac yfprydol. Gweddiwch ac aftudiwch, aftudi- 

wch a gweddiwch, nes deloch ^ yn weithwyr difefl, 

** yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd ;" m na bo 

cywilydd na blinder i'ch pobl wrth eich* gwrando. 

— »Bydded i'ch ymarwtddiad ddyfgu 'n gyftal a'ch 

athrawiaeth. Byddwch mor barod i ddilyn bywyd 

duwiol a nefoiaidd ag ydych i gymmell eraill iddo* * 

*$ydded eich hymadroddion yn adeiliadol ac yQ»7-* 

doL Dioddefwch unrhyw bcth yn bytrach nag i'r 

cfcDgy 



Pew. 9« eraill i geijio V orpbwjsfa hoiu lit 

eFengyl ac eneidieu dynion ddioddef. Gadewch i 
ddynion weled nad y*ch yn arfer y weinidogaeth fcl 
creift i gael bywioliaeth wrthi, eithr bod eid^ calon« 
neu yn ceifio IlSs eneidieu. Pa addfwynder, goftyn- 
geiddrwydd, ymddaroftyngiad, a hunan-ym\yadiad 
addvfgoch iddynt o'r efengyl, dy%wch hvn' idd- 
ynt h^d drwy efampl ddiragrith. -^ Aftudiwch ^c 
ytndrechwch am undeb a heddwch. Os byth y 
ceifiwch Iwyddiant teyrnas Crifl, ac iechydwriaeth 
eich pobl) ceifiwch hyn yn flFordd holdwch a 
chariad. Mae mor anhawdd cadw eich poU mewn 
bam gywir, cydwybod dyner, tymmhereu bywiol 
nefolaidd, abywyd union, ynghanol ymryfoneu, 
ag yw cadw eich canwyll yn ennyn yn y tyoi^ 
mheftloedd mwyafb •* Gwyn ei fyd y gwls hwn* 
^ nw, yr hwn y caiff ei arglwydd ef pan ddeio ya 
" gwneuthur felly.'* 

6. CHwithiu bawb yr ymddiriedodd Duw i cbwi 
am dfalplakt a gwafanaitb^ddynkn^ a gynghorwn i 
arfer y gwaith mawr hwn o hetpio eraill Vr nefol 
orphwysfe,— Yflyriwch fod Diiw yn gorchymmyn 
yn aoilwg, ac yn galw 'n uchti am hyn ar eich 
dwylaw. ^^ Hy(byfa y geirieu hyn i'th blant, a 
^ chiybwyll am danynt pan eifteddych yn dy A% 
^ a phan gerddych ar y ffordd, a phan orweddych 
^ i lawr, a phan gyfodych i fynu (ijl* Hyfforddia 
^ blentyn ym mhen ei iFordd ; a phan heneiddio 
^ nid ymedy a hi (k). Maethwch eich plant yn 
^ addyfg ac athrawiaeth yr Arglwydd (1); Joftma 
^ a ymrodd y byddai iddo rf a'i dylwyth wafanae* 
^ thu 'r Arglwydd (m). A Duw ei hun a ddywed 
^ am Abrahawiy mi a'l hadwaen «f, y gorchymmyn 
^ efe iV blant, ac i'w dylwyth ar ei 61, gadw o 
V honynt ffordd yr Arglwydd (n)/' Yftyriwch 
mae dyledfwydd ogyfiawnder ydyw hon i'ch plant. 

Oddi. 

(i) Dettt. ifi. 6, 7« (k> DUr. x^. 6. (]),£ph. \U 4i 
(m) Joihi xxiYi i^. (n) Gei|« x?iii« 19. 



l%2 Dyledfwyddpoll Dduw t anmg Pen, gw 

Oddiwrthych chwi y derbynniafant halogiad a 
thrueni eu natur; am hynny mae 'n ddyledus 
amoch wneuthur eich goreu tuac at eu hachub, t-* 
Yftyriwch mor agos yw eich plant i chwu Maent 
yn rhan o honoch eich hunain. Eich poen a'cb 
coft a'ch gofal am eu cyrph, a'ch ccndemnia am 
eich efgeulufdm o'u gwerthfawr eneidieu. le "ani* 
feiliaid y maes a'ch condemniant chwi ; p'un o'r 
rhain nad yw dyner wrth ei rai bychain ?— Yftjrri- 
wch i Dduw roddi eich plant yn etch fiars^ a'cb 
gwafanaeth-ddynion hefyd. Pawb a addefant eu 
bod hwy yn fiars y gweinidog. Ac onid yw eicf* , 
teulu 'n fwy yn eich fiars chwi, nag y gallant fod 
yn fiars un gweinidog ? Diammeu ar eich dwylaw 
chwi y gofjTi Duw waed eu heneidieu. Dyma 'f 
fiars fwyaf a ymddiriedwyd i chwi eribed.- A gwae 
chwi OS goddefwch iddynt fod yn anwybodus neu 
ddrygionus o eifieu eu oyfgu a'u ceryddu gennych. 
»— Yftyriwch, pa waith fydd ichwi yn eu tymmereu 
)a^u buchiddeu. P'le mae, nid un.pechod, ond 
miloedd. Maent yn glefydeu treftadol a r£d vn eu 
natur. Y petheu a raid i chwi ddyfgu iddynt, 
ydynt groes i fantais a chwanteu 'r cnawd. Yr 
Arglw}^d a wnelo ichwi deimlo pa waith a fiars iy 
'n gorwedd arnoch*— Yftyriwch ^<? drijlwch yr 
ydycb yn ei barottoi i chwi eich hunain drwy efgeulufr 
eich plant. Os byddant yn ddrain yn eich Uyg^id^ 
chwi a'u plannafoch. Os chwi aedifarhewch a 
bod yn gadwedig, a ydy w ddim i feddwl y byddant 
hwy yn ddamnedig ; a chwi yn achos o hynny ? 
On'd OS meirw fyddwch yn eich pechod, pa fodd y 
llcfant hwy i'ch erbyn yn ufFem ! * Daeth hyn 

* oil ai nom o'ch achos chwi, dylafech ein dyfgu 'Xk 

* well, ac ni wnaethoch \ dylafech ein hattal rhag 

* pechod, a'n ceryddu ^am dano, ond ni wnaech^' 
Fel y chwanega y fath oerlefain eich truenil — 
O 'r tu arall, yftyriwch pa gy/Jur a etlwch gatl and 

bod 



Pbm. 9« eraill i geifio V orpbwy$fa hsn. 183 

lod yn jfyddkn yn y ddyiedfwydd hm. Os na Iwydd- 
wch, bydd eich Uenaid yn lin oddiwrth hyn, a'ch 
cydwybod yn dawel. On'd os Uwyddwch, eich 
cyffur fydd annhraethol, yn eu cariad a'u hufudd* 
dod, a'u gofal i ddiwallu eich angenrheidieu, a'ch 
diddanu tra fyddoch ar eich taith i ogoniant. le 
eich hoU dylwyth a ddichon fodyn well er eich 
plant duwiol neu 'ch gwafanaeth-ddynion, On'd 
y llawenydd mwyaf a ^dd, pan ddywedocb, " Ar- 
" glwydd, wele fi, a'r plant a roddaift imi ;" a 
chael byw o honoch gyda hwynt mewn llawenydd 
dros f yth, — *Yftyriwch gymmairit y mae llwyddiant 
gwlad ac eglwys yn pwyfo ar y ddyiedfwydd hon. Ni 
ddichon y cyfreithieu goreu ein diwygio, oni bydd 
i ddiwvgiad ddecbreu gartref. Dyina achos dn 
^hoW aAwydd mewn gwlad ac eglwys, fef o eifieu 
dwyn plant i fynu yn ofn yr Arglwydd. — Erfyniaf 
arnoch chwi rieni yftyried heCyd, pa fanteifton rha-* 
gorol fydd gennycb tuac at achuh eich plant. Maent 
eyda chwi, tra maent yn dyner ac yftwyth. Gwiail 
tydd gennych i*w plygu, ac nid derw. Maent yn 
eich caru chwi tuhwnt i bawb ; ac iiiae gennych 
fwy awdurdod arnynt na neb. Eu holl bwys fydd 
arnoch chwi am fywioliaett\. Chwi a adwaenoch 
oreu eu tymmhereu a'u tueddiadeu, Ac yr ydych 
beunydd.gyda hwynt, aphob cyfleufdra yn eich 
Haw. Yn'enwedig chvrifammeuy fydd gyda hwynt 
o hyd tra maent yn ieuaingc. Pa boen a gym- 
merwch am ey cyrph? Ac ai ni chymmerwch 
gymmaint am eu heneidieu ? Eich ferchiadeu fydd 
dyner; ac ai ni chyiFroant chwi wrth feddwl y 
coUir hwynt yn dragy wyddol ? Erfyniaf arnoch er 
mwyn plant eich bymyfgaroedd, dyfgwch hwynt, 
cynghorwch hwynt, gwyliwch droftynt, ac na 
adcwch lonydd iddynt nes eu dwyn at Grift. 
7. Mi zder/ynirf'drvry daer erfyn ar bob rbieni 
• /fri/i'nogolj aadarflcno y llinelleu hyn; ar iddynt 

do/luriQ 



1 84 Dyledfwydd pobl Dduw i annog Pew, g • 

defturio wrth eneidieu eu plant amvyly a bod jn 
fFyddlon ^ y fwydd bwysfawr a roddbdd Duw 
iddynt. Os na allwch wneud a fynnoch, etto 
gwnewch a alloch iddynt. Y mae gwlad ac egl>vys» 
dinafoedd a phentre/ydd yn ' och'neidio dan yr 
efgeulufdra o'r ddylcdfwydd bwysfawr hon. Eich 
plant ni adwaenant Dduw, na'i gyfreithieu, eithr a 
gymmerant ei enw ef yn ofer, gan ddibrilio ei addo- 
liad, ac nid ydych yn eu dyfgu na'u ceryddu -, am 
hynny, Duw a'u cerydda hwy a chwitheu. Yr 
ydych mor dyner wrthynt nes vw puw yn llai 
tyner wrthjoit hwy a chwitheu, Na ryfeddwch os 
gwiia Duw 'n chwerw i chwi am bechodeu eich 
plant, gan eich bod yn euog o'r ewbl a wnant, 
5rwy rfgeultifo eich dyledfwydd o*u diwygio. A 
ymrowch chwi, gan hynny, i fyn'd ynghylch y 
ddyledfwydd hon, heb ei hefgeulufo 'n hwy? 
Cofiwch Eli. Eich plant fydd fel Mofes yn y 
cawell brwyn, yn barod i farw, os na helpir hwynt. 
(js byth y mynnwch ddiangc rhag cacl eich cyfirif 
ger bron Duw yn fwrddwyr eu heneid, ac rhag eu 
clywed yn Ucfain i'ch erbyil yn y t^ tragywyddol, 
carychwch ar ddyfgu o honoch hwynt pa fodd i'w 
ochelyd a'u dwyn 1 fynu yn ofn at addyfg yr Ar- 
glwydd. Yr wyf yn fiaiiib pob un o honoch, na 
byddo ichwi, er eich perygl oddigofaint Duw, ger 
bron yr hwn y ccwch atteb ar fr^s, na gwrthod 
nac efgeulufb y ddyledfwydd tra angenrheidiol hon. 
Os nad y*ch foddlon i'w gwneuthur, pan y gwy- 
' ddoch ei bod mor ddyledus amdch, gwrthiyfel\yyr 
ydych ac nid d^iliaid fiyddlon i lefu Grift. Os 
ydych yn foddlon, ac etto heb fedru, mi a chwane* 
gat ychydig cirieu i'ch cyfiurwyddo a*ch nerthu. — - 
Tynnwch hwynt, drwy eich ^an^l eich hun, i 
weddio, darll^n, ac i arfer dyledfwyddeu crefyddol 
erailL Hyfforddwch eu dealltwriaeth, Tryfofwch 
cu cof. Uiwygiif^rch eu hewyllys. Cynnhyrfwdi 

cu 



P£i7« 9* iraHli giiJtQ V orpbwysfa b»n. 185 

eu lerchiadeu. Dansofwch iddynt pa fodd i gadw 
eu cydwybodeu 'n dyner ; i attal eu tafodeu ; a 
Ilafaru 'n doeth. Gwiliwch dros, a diwygiwcli, 
eu bucheddeu.— Prdibenionhyn, mjnnvfchfoiSku 
iddynt, a llyfreu duwiol eraill, ac edrychwch eu 
bod yn eu darllen* Holwch hwynt yn ^nych beth 
maent yn ei ddy(ga. Yn enwedig treidiwch ifydJ 
yr Jrgbvydd yn y gwaiih hwn, ac na oddefwch 
iddynt ei dreulio mewn oferedd a chwar'yddiaeth. 
Dangofwch iddynt yftyr yr hyn y maent yn ei 
ddarllen ac yn ei ddylgu. «Cedwch hwynt all an o 
gwmpiimdrwgy a gwnewch hwynt yn gydnabyddus 
a duwiolion. Ac na fethwch ben iddynt ddyfgu 
eu catecifm. Ac yn enwedig dangofwch iddynt yr 
angenrbeidrwydd) y godidawgrwydd, a'r plefer o 
wafimaethu Duw. Ac ymdrechwch i argraphu y 
cwbl ar eu calonneu. 



P E K X. 

Nad oes ini ddifgwyl am orphwysfa 'r &int ar y 

ddaear. 

Er ruwyn dang^s y Uehod a*r ynfidruydd ddifgwyl 
f gorphwysfa yma^ I. Tjftyriwfi^ rifymmoUib Uindenu 
frtfinmhf i* drwyddyuty moi ^rffhrdd i orpbwysfa^ 
9* maent yn tin cadw rbag (omgpnmryd ein gorfk^ 
^{^) 3* f'J^g c9Ui sin firdd iddi^ ^ yn peri im 
hryfurs tuac attif 5*. yn ajbnyddu ein enawd yft 
iennafy 6* a thianynt bwy fynycbaf y cair y rha$^ 
brofiadeu melufaf o erpbitfysfia. if. Mer afrsjym-^ 
mel gorpbwys ym mwyniani prefennel^ ubodbymyn 
eilun^addeliaethj %• yn gwrtbxvynebu diben Dum 
yn eu rbeddi^ 3. yff^dd i gael ^ gwadft$ m eM 

meif 



l86 Nad 6es' ini ddifgwyl am Pen. i6. 

neu iu cbwerwi-i 4. goddef ini ymotpbwys yma^ 
fyddai *n'felldith fwyafl 5. hyn ydyw cbwilio^m 
orphwysfa pUe nidywj 6,y creaduriaid heb Ddt4W 
d*n gwnaent ynfwy truenuSy 7. a hyn oil a gadar/i'm 
hair dnjby brofiadyr awdwr yn galarufod hwn etto 
yn bechod tra chyffredtmU III. Mor afrifymmol 
yxv ein hanfoddlonnvydd ifarw ifyfCd i erphwysfa 
*r faint. j^Tr achos hyn^ 2. bod hyn yn frdd yn 
erbyti yr Arglwyddy 3. bod fith hebfarw yw bod 
fyth yn anrndwydd^ 4. bod yn anfoddlon ifarw yw 
uno iCn gelyniony ^.yflyriwn gymmaint amfera 
gafoddy rhanfwyaf hmom eijioes* 

YRydym.etto heb gyrracdd lie ein gorphwysfam 
A ydym mewh byd arall? Gymmaint ynte . 
yw ein pechod a'n hynfydrwydd ei gdfio na'i 
odifgwyl yma ? P'le mae 'r cnftion na ddaw dan . 
y ceryad hwn ? Yr ydym bawb yn dymuno am 
iwyddiant gwaftadol am ei fod yn efmwyth a 
phleferus i'r cnawd ; heb yftyried mor afrefymmol 
yw 'r fath ddymuniadeu. A phan fwynhaom dai, 
a thiroedd a meddianneu llawnion, neu 'r moddion 
angenrheidiol a drefnodd Duw er ein lies yfprydol ; 
yr ydym yn chwilio am prphwysfa yn y mwynhad 
o honynt. Pa un bynnag fyddom mewn cyftudd 
neu Iwyddiant, amiwg yw, ein bod yn bur dueddol 
i ymorpHwys ar y creaduriaid. Onid ym ynhir*» 
aethu mwy am y creaduriaid, pan fom hebddynt, 
nag am Dduw ei hunan ? Onid ym yn ymbleferu 
^ mwy Wf th eu mcddiannu, nag. wrth fwynhau Duw? 
Ac OS coJlwn hwynt, onid ym yn blino mwy nag 
am golli Duw ? Onid yw 'n ddigon iddynt fod 
yn gyfleufdra ini ar ein taitb| ac a rhaid ini eu 
gwneuthur yn nefoedd ei hunan ini ? DdarlUnydd 
crifPnogol^ mynnwn Iti deimlb 'r pechod hwn gym.*- 
maint ac un pechod yn y byd^ canys dyma 'r 
^kf^srfi ihawr jTydd rhwng yr Arglwydd a ni. Am 
' •* ' * hynriy. 



Pj?H, 10. orphwysfa^r faint ar yddaear. i^Jr * 

hynny, taer erfynniaf/arnat yftyried,-^rA^/w/7?o/^?^^ 
blindereu prefenml — .a'r ajrefymnoldeh ^, ymorphivys 
ym tmvyniant prsfennol —^ ac hefyd o" n hajjfoddlojfrixf^ 
ydd ifariVjfe] y meddiannorii dfagyivydiot orphvbyifa. 

I. Er mvvj-ri canfod, rbefymmoldeb blindereu pre^ ^ 
fenml-i yftyria — - ihae'r ffhrdd i orphwysfa ydynt — 
maent yn ein cadw rhag camgymmeryd ein gor^wyifa 
— rhag colli ein ffhrdd iddi — yn peridni bryfuro tuac 
attl-'^yn afttinyadu ein cnavod yn bennaf— a thahynt 
hwy fynychaf^. y ceiff pobl Dduw y^ thag-brofiddeu ' 
melujafo^ugorphwyifd*,'^ 

I. YfiyxxSiyniae poen a blinder yw ^r ffhrdd gyffte' 
dinol i orphwysfa t yn nhrefh natur a gras. A ddi- 
ckon g^rplvw.ysfa fod, hesbliho? Oriid wyt yn 
tcithip ac yn ilafiirio 'n gyntaf, ac yngorphwys 
W/e^i'n? . I ! dydd i lafuno . fydd gyntaf, ac yria ^i* ', 
nos i ofpbwys a ganlyn. Y^ arfaethwyd, " mai , 
" trwy lawer orthrymdefeu y mae 'n rhaid i ni 
** fyhed i deyrnas Dduw (a). Ac os dioddefwn , 
** gydaChrift, ni^a deyrnafwn gydag ef (b)." A , 
P^W ?P "^> i P^ww gyfnewid ei ddeddfcu i 
ryngu *ein bbad ? '.''.' ' . . 

• -2. Blindereu ydynt yn dra bufidiol int^ i\n ,cadw ' 
rhag camgymmeryd ein gorphwysfa. Camgymmeriad^ 
rpwyaf peryglus yr feiiaid yw, cymmeryd y creadur 
yn lie DuVv, a'r ddaear am y nefoedd, Mor lichel 
ein meddylieu, a chryf ein (erchiadeu afn ybyd, ' 
nes cu hoeii a*u cymtnhedroli gaii flindereu. Myn 
blindereu eu gwr^ndo, pan fetho prcgethwyr. Ami 
griftion tlawd wieifhieu ^ dry^ei jfeddyTieu at gyfoeth^ 
anrhydedd, neu blefereu 'r cnawd, acj/yrth hyn^ 
mae yn colli ei flas o Griftj aV llawenydd jucljoa y^ 
nes t'rawo Duw ei olud, neu ei blant, neu ei igy.d--'. 
wybod, neu ei iechyd, a dryllia ?i fynydd a feddyr 
liodd mor fefydlog : ac yna pan ddeio i nychu ar 
glaf wdv, neu i ryw adfyd trift, bydd y byd yh liai' 

A r 
(a) Aa,xiv« W ' {b) z nim. u. iz* 



its Ifad M ini dd^^I am Peh^ ic» 

a*r nefoedd yn fVry.yn ei alvg. Oni bai Vn Har- 
glwydd anwyl ofixt y drain hyn dan cin penneu^ 
cy%ein drot on by^d a chollem ogoniant. * 

3* BEndefiu mnt befyifnlSon efiitbid yn Saw 
Duuf r» cadw rbagxolh iin ffarid vn gorpbwfsfiim 
Heb y cae drain hwn ar y Itaw ddeheu aV alwy, 
jxin y cadwem y fibrdd i'r nefoedd. Os bydd ond 
UQ bwlch yn agpred| mor fuan y canfyddwn ef, ac 
y trowii allan iddo ? Pan^nnyddom ynnw^^fus^ 
yn fydol, nett falcli, fid y bydd I afiecbyd, neu. 
gyfluddieii eraill, ein daroftwng? Dlchon pob 
crUtion» yn gyftala Luther^ ddywedyd mae cyftudd? 
yw un o'i yigol-feiftri pennaf; nea ddywedyd 
gyda Dafydd, ^ cyn fy s^yfiuddio yr oeddwn ya 
^* cyfeiliomi i ond yn awr cedwais dy air di (c).*' 
Dichon miloedd o bechaduriaid a'adferwyd^ lefain^ 
« O iachurd gfe^d ! O ddiddanol driftwch I O 
^ gplledion ynnUlfawrf O dlodi goludos! (> 

* odedwydd ddydd ym cyftuddiwyd erioed T Nid 

* ^unig y poneydd gweUtog^ a'r dyfiroedd tawel^ 

* «ithr y wialen a'r flfon^ a'm cywxrafant/ Ex 
niai 'r gsur aV Yfpryd a wna y gwaith penna^ ctta 
spae dioddefaint yn parottoi eu ffcrdd. 

. 4* BSmUriu.a baranf ini befidbryfurd jnyfforii 
tua *n gorphwysfa. Da fyddai, pe gwnai cariad yn 
unig dn tynnu tua'r nefoedd, ac nabyddai raid ein 
gyrru. Ond gaxrwel'd fod ein calonneu cynddrwg^ 
na ddoiit drwy d£g> gwell ini gael ein chwip- 
pio i'r dthaf tuag adref yn hytrach nag ofera fel f 
morwynion ffol lies cau y drws. O *t fath waban 
(ydd niwng ein gWeddieu mewn iechyda chle^d \ 
iiiwng ein hedif<sirwch mewn hawddfyd ac adfyd! 
Och ! oni bai ini wdthieu deimlo *t fwmbwl, mor* 
araf y^^y rhan fwyaf o honotn tua'r nefoedd f 
Gan fod ein natur lygredig yn gofyn hyn, p*am f- 
di^wn wrth Ddiiw am arfer moddion Uytn ? Bama, 

grjftion^ 
(c) Salm cxliCi 6f« 



P£y. zo. orphwysfa^rjdmtaryaaoiar. 189 

grifiiofiy onid wyt ti yn gwilio ac yn bryfio ^n well 
yn ffbrdd y nefoedd, dan gyftuddxeu nag mewn 
hawddfyd a phlefeimi I 

Yflyria ymmbellach, mai *r cnawd yn hmnafh^n 
€ail £i ajUnyddu €fi fliuo mewn cy/lud£tu» Vn y 
rlun fwyaf o'n didddefiadeu, mae*h henaid yn 
rliydd^ 001 bydd i ni q'n bodd ei flino. * Paham 
' ynte, O fy enaid, yr ochri i'r cnawd, ae y <7d* 
gwyni ag cf ? Dylit ti ei ddaroftwng a'l gadw i 
lawr^ a bod yn ddiolchgar i Dduw am dv nerthu, 
ac nid grw^oach i V erbyn. Oni pharodd boddio 
V cnam ddwfi) driftwch id, ac oni ddylitlawen« 
hau WD d fiuwdddio? A raid 1 Uaulz Siias 
beidia a cfaann am fod eu traed yn y cyfSon ? 
'roedd en hvfprydoedd yd rhyddion. Ow en:kid 
annheitwn^f ai 'dyma dy ddiokh i Dduw am 
rod£ *t ftth barch iti ofiaen y cnawd ? P^n 
fo'th gorph yn pydru yn y bedd, byddi di yn 
l^yminakh ryrprydoedd pemaidi y rfaai cyfiawn* 
Ac onid oes iti yn y byd hwn ddiddanwch na 
wyr y cnawd qddiwrtho i Na rwgoach ynte am 
ymd^g^bd Duw tuac at dy gorph^ ac na feddwf 
mai o ddiffjng cartad y mae 'n ceryddu, canys 
dyma fd yr ymddygodd tnac at vr holl faint. 
CW byth na dcUfgwyl i'r cnawd famu 'n gywif 
am geryddon yr Arglwydd; geilw gariad yn 
gafineb) a dywed fod Duw vn dinylmo pan y 
mae 'n achub, Gan mai efe fy *n dioddef, ni 
ddicbon farnu 'n ddiduedd.* Pe credem air 
Duw, a phe bamem ei ymddygiad wrth ei air, aV 
lies a dderbyn ein henaia drwy geryddon ; a phe ni 
wrandawem ar lais y cnawd, bamem yii gywirach 
am ein cyftuddieu. 

6. Unwaith etto, ydyria, nod yw Duw ondan* 

fynych ynrboddi i*w iohij brofiad mor febts o*u gorpb-^ 

ivysfafi *n $lj a phan fyddont yn y cyfyngdereu mwyaf. 

Efe a geidw ei gyffuron pcnnsa erbyji yr amfereu 

cyfyngaf. 



19^ Nad ois hi ddifgwyl am p£lf« to* 

' phwysTa yn eu Uafuf a'u dyledfwyddeu, bnd lud 
^ ynnof ft. Gv^ell ganddynt fod yn unrhyw U, lu 

* bod gyda mi. Ai Y rhai'n yw eu duwieu \ A 
^ fu iV rhai*n cu prynu ? A fydd y rhai*nyn wcU 

* iddynt nag y bum i ? neu y byddwn^* C$s bydd 
i chwi eich hunain ^y swraig, neu fab, yn weH 
ganddo fod yn unrhyw ]&y nag yn agos attoch^ 
ac heb fod byth mor Uawen a phan fo bellaf oddU 
^ithych, a gymmerych chwi hyn yn ddrwg ? 

-Felly y mae 'n rhaid i'n Dim ni wiieutnur. 

2. Tr ydycb yn gwrtbwynehu dibtm Duw wrib 
roddi V trugareddtu hyn i chwi. Efe a'i riK)ddodd 
i'th dynnu di atto ei bun, ac a orphwyii di ynddhrnt 
hwy yn ei II ef. £fe a'i rboddodd iti yn gyfleukira 
ardydaith, ac a wnei di gartref o'tn letty, hcb 
fyn'd ymmhellach ? Gellifdywedyd am dn holl 
^fluroh a*n hordinhadeu megis y dywcdir am yr 
Tfraeliau^ ^^ arch cyfammod yr Argmydd oedd yn 
** myned o'u blacn hwynt, i chwilio am orphwysfa 
** iddynt (c)." Felly y mac holl drugareddeu Duw 
yma. Megis y cyffeflbdd loan mai nad cfc oeddl 
Crift, felly nid y rhai'n yw ein gorphwysfii» cithr 
ll£f ynt'yn llefain yn yr anialwch, yn crchi ini 
ymlKirottoi, am fod tcymas Dchiw^ etn gwirorah* 
wysfii, eerllaw. Gan hynny, gorphwys yma, fywilat^ 
cam arter ein trugareadcu, a.dinyflrio an Ymmpr 
drwyddynt. -^ " 

3. I)yma ^rffordd iheti i Dduw^ natUai^jJivoaimf 
tfvganddiu ym yn efi ceijw^ neu gynmitrydymM f 
thai V ydymyn tu mwyubau^ neu § Uirf eu etwenui 
ini. Nid yw Dgw yn unlle mor eiddigus ag jnuu 
Fe bai gomych w&s a gerid gan eidi gwnug jn 
fwy na chwi, oni ddigiech wrth eich gwraig, gan 
droi y fith wfts dros y drws i Felly os gw£l yr 
Aiglwydd chwi yn pwyfo ar y byd, gan ddywedy<^ 

* yma y gorphwyfat j* pa rykddod os bydd iddo ef 

ar 
(c) Nnih, X, 33« 



Pen. io, orpbwysfa ^r faint ary ddaear. 193 

ar frys mewn eiddigedd, eich aflonyddu ? Os y w 
efc yn eich cam, Moes dim rhyfedd iddo ddwyn 
oddiamoch y peth a wel eich bod yn dinyftrio eicK 
bunain ag cf. Mynych y fylwais ar lawer, pan. 
atncanont ryw waith mawr, ac ar ci'orphen; neu 
ymcftyn at bettieu uchel yn y byd, ac ar eu cyr- 
wedd J neu fyw mewn blinder mawr, ac ar ddyfod 
allan ; a dcchrcu edrych ar eu cyflwr gyda bodd- 
lonrwydd, ac ymorphwys ynddo, eu bod y pryd 
hynny, fynycbaf, ar fin raarwolaeth neu ddiflryw. 
Pan 4delo dyn unwaith i ddywe'yd, " fy enaid, 
** gorphwys ;" y newydd neffaf, a glywir yn fy- 
nych yw, ** O ynfyd, y nos hdn,. (neu 'r mis hwn, 
" neu *r flwyddyti hon,) y gofynnir dy enaid oddi 
** wrthyt \ ac eiddo pwy a fydd y pethcu a barot- 
•* toaift f" P*le mae *r ty'nad yw 'r ynfyd hwn yn 
tiigo ynddo ? Bydded i chwi a minneu yftyried, 
pa un ai bod hwn ein cyflwr ni ein hunain. Amryw 
oweifionDuw^a gymmerwyd o*r byd hwn, am 
eu cam a'u perchi 'n ormojl. Diammeu gennyf, 
ftad yw ein hanfoddlonrwydd a'n grwgnach mor 
gas gan Dduw, nag mor ddinyftriol i'r pechadur^ 
ag yw gorphwys ac ymblefem ym mwyniant 
hawddfyd. Os Duw a'th gfoefa yn dy wraig,. 
plant^ moddion, cyfeillion, naill ai drwy eu cym- 
meryd hwynt ymaith, neu 'r comfFordd o honynt, 
yr wyt yn grwgnach am hyn, ctto gwell iti ei colli, 
nag ymorphwys amynt yn He ar Dduw. Pan fo 'r 
byd wrth dy fodd, 'rwyt yn gwneuthur duw o bono, 
ac wrth hyn yn ennyn eiddigedd Duw *r nefoedd 
i'th crbyn dy hun a'th ddelw. Pa un bynnag ai 
cyfeillion neu elynion i Dduw ydych, ni ellwch 
ddifgwyl i Dduw adael llonydd i chwi fwynhau 
eichdelweu. 

4. P€ goddrfai Dttw ichwi gymmeryd i fynu ekh 

gor^htvysfa yma^ byddai hyn y pUdith fuoyaf a allai 

ddtgwydd i chwi. Byddai 'n well bod heb ddiwr- 

K nod 



•I 94 Nad<fes ini ddifgfvyl am Pek. io» . 

nod o efmwythdcr ar y ddaear, cifiys fe ddichon y 
gwna blinder i chwi ymofya am y wir orphwysfa, 
Ond OS cewch lonydd i eiftedd i. lawr,. a gQrpbwy$ 
yma, aflonydd a thruenus a fyddwdi drps bytfei. 
Gael cu gWynfyd yn y byd hwn yw cyfran y tnid- 
niaid mwyaf coUcdig, ai cymmwys ynte l etifcddiqa 
y nef ddifgwyl am Baradwys ar ydda^ar? Eki 
gorphwysfa yw cin nefoedd, a ph*Ie bynnsg ly 
gorphwyfom, yr ym yn gwneuthur ein neFoedd 
ynOi Ac a fynnwch cnwi un nefoedd ond y fath 
hon^? 

5. Hyn yw chtvilio am orphwysfa p^U nidoesuu 
ihv chaeL Eich poen fydd ofcr, ac, os ymmlacn 
yr cwch, cich henaid a gyll yr orphwysfa dragy- 
wyddol. Gorphwysfa 'r enaid yw perffaith fwyn- 
had o pduw, Ond nid dlir difgwyl hyn yn y 
bywyd hwn, ac am hynny nid ellir difgwyl am 
orphwysfa yma. A ydys yn mwjmhau Duw yn 
yr eglwyS buraf ar y ddaear, fel yn y nefoedd? 
Leied y mae 'r faint yn ei fwynhau o Dduw dan y 
moddion pennaf, tyftiolaethed eu cydwybod* Cym- 
fforddwyr gwael y w 'r ordinfaadeu goreu heb Dduw. 
A geifF ymdeithydd gartrefu ar y ffordd? Na 
cheifF, canys ei gartref fydd ar ben ei daitb* Pan 
gaflToch y cwbl a ddichon creaduriaid a moddion 
roddi, a oes gcnnych y cwbl y mae Duw yn ei 
addo, a chwitheu yn gweddio am dano ? 'jRwyf 
yn credu na feiddiwch ddywedyd felly. Yr ym ni 
fel plant bychain yn crwydro oddi cartref^ a Duw ^n 
awr yn ein cyrchu adref, a ninneu 'n barbd i droi i 
bob ty, I ^ros a chwarae a phob tegan ar y ffordd, 
ac eifledd ar bob twmpath glas ; a digon o waith 
yw ein dwyn i Avt.'^Trym befyd ynghanol ein gujaitb 
a*n peryglon ; ac a oes gorphwys yma ? Pa waith 
blinderus fydd ar ein dwylaw ? J&drychwch ar cin 
brodyr, ar ein henaid, ac ar Dduw, gymmakit o 
waith ymmherthynas i bob un o*r rhai'n iydd o'n 

blaen / 



Pfn. 10. erphwyifa *r faint ar y idasaf. t^j 

blaen ? Ac a allwn ni'orphwys ynghadol eiti hoU 

waith ? Yn wir, gallwn orpliwys ar y ddaear, fel 

y dywc4ir i'r arch orphwys yrighanol yr lorddoneriy 

dfQS fvrr ennyd. Neu fel y gorphwyibdd yr Ang- 

ylion can bren Abraham^ p'le y buafai 'a anhawdd 

ganiddynt gartrefu. A ddylafai 'r IfraiUaid orph^. 

wys yn yr anialwch, ymoihlith feirph a gelydbn,. 

blindereu a newyn ? A ddylafai Noah wneuthur 

d gaitref yn yr Arch, ac yn anhawdd ganddo fyned 

ahan, *n6I trcio o*r dyfroedd I- A ddylai V morwr 

-ddewis ei annedd ar y cefn-fbr ac aros ymmhlith 

creigieu, tonneu, a thymmheftloedd gwylltion ? 4. 

ddylai milwr orphwys ynghanol ei elynion I Ac 

onid yw crift'nogion y fath dr^aelwyr, morwyr, a 

milwyr? Onid oes i chwi ofneu oddimewn, a 

blindereu oddiallan? Onid ym mewn peryglon 

gwaftadol ? Nid aHwn na bwyta^ yfcd, cyfgu, 

llafurios gwedcHo, gwrando, ymddiddan, aad ym 

ynghanol rhwydeu, ac a fydd ini eiftedd i lawr a 

gorphwys yma? O griftion^ dilyn dy waith, a 

gwSI dy beryglon^ a pharha hyd y diwedd, ynnill 

y maes, a dere allan oV frwydr cyn difgwyl am 

orphwysfa barbau^^^ Pryd bynnag j foniech am 

orphwysfa ar y dd^lear, *rwyt rel Pedr ar y mynydd, 

hcfc wybod beth yr wyt yn ei ddywedyd* Os, yn 

lie dywe'yd wrth y lleidr edifeiriol, " heddy w y 

« byddi gyda mi ym Mharadwys*^ y dywedafai 

Grid wrtho, gorphwys ar y groes, oni fcddyliafai 

hyn yn watwar ? Mi feddyliwn mai.gorphwysfa 

f31 a geir ynghanol afiechyd, poeneu, erlidigaetheUy 

a thrallodion. Ond os na wna dim arall ini ^oelio, 

yn ficcr gweddillion Ilygredigacth, fydd mor fynych 

yn ein blino, a ddylei beri i'r faint gredu 'n hawdd, 

nad oes gorphwysfa yma. Dywedaf gan hynny, 

wrth bob un a feddylio am orphwysfa ar y ddaear, 

«« codwch, • ac ewch ymaith, canys nid dyma 

K 2 « cich 



ti)6 . Nad dfs ini ddifgwyl am p£N« lo. 

" etch gorphwysfe, am ei halogi (f)/*— M ddichon 
y petheu hyn yn eu natur fod yn orphwysfa i wir 
grijiim. Maent yn rhy dlawd, i'n cyfoethogi j yn 
rhy ifel, i'n derchafu i ddedwyddwch \ yn rhy wag 
j i ddigoni ein heneidieu ; ac yn rhy fyrr o barhid, 

I i'n gwneuthur yn dragywyddol foddlon. Gan fod 

llwyddiant, neu beth bynnag a ddymunom yma, 
yn rhy wael i wneuthur duwieu o honynt, maent 
yn rhy wael i fod yn orphwysfa vcCu'^Khaid i orph* 
%uysfa *r en aid fod yn ddigonol i roddi boddbndeb par» 
haoL Ond y boddlonrwydd a rydd creaduriaid, a 
heneiddia, ac a dderfydd 'nol byrr fwynhad. ^Pe 
gwlawiai Duw ymborth angylion i lawr, alarem yo 
fiian arno. Oni chawn ryw beth newydd, ein 
pkfereu daearol a ddiflafant yn fuan. Mae *r holl 
.]greaduriaid i ni, fel blodeu i'r ^enyn, nid oes 
ond ychydig fk\ ar un o honynt, am hynny rhaid ei 
adael yn fuan i fyn'd at un arall. — Po goreu yr 
ndwaenir y creaduTy lleiaf boddlonrwydd a geir ynddo. 
Hwynt hwy yn unig a welant ei degwch oddiallan, 
heb ganfoa ei wagedd oddimewn, a ymbleferant 
ynddo. Pan ddelom i wir adnabod bucheddea 
dynion, a chanfod eu beiau yn gyftal a'u rbin- 
weddeu, yna gadawn heibio eu mawrygu. 

6. Catl creaduriaidj a moddion grasy heb DduWy a 
thwanegant ein trueni. Pe dywedai Duw, ^cym- 

* mcr fy nghreaduriaid, fy ngair, fy ngweifion, fy 

* ordinhadeu, on'd nid fi fy hunanj* a gymmerit 
ti hyn yn happufrwydd iti ? Pe caech air Duw, 
heb y Gair ag fydd yn Dduw j neu fara 'r Arglw- 
ydd, heb yr Arglwydd, *rhwn yw *r gwir fara 5 
reu waeddi gyda 'r luddewon^ teml yr Jrglwyddy ac 
etto heb Arglwydd y deml, dedwyddwch gv^ael 
fyddai hyn. A fu ' Capernaum yn fwy dedwydd, 
am weled y gweithredoedd nerihol, a chlywed gei- 
rieu Crift ? Naddo, eithr yn fwy truenus. Siccr 

yw 

(f) Mitfha ii. xo. 



Pbn, la. orphwysfa ^r faint ary ddaear. 197 

yw ynte, na ddichon Vhyn fy *n chwancgu cin 
pechod a'n trueni, fod .yn orphwysfa ini. 

7, I gadarnhau hyn oll^ holwn ein profiad ein hu-- 
nain ac eraiU. — Myrddiyneu a chwiliafant ; o(i*d 
a gafodd neb ertoed gyflawn orphwysfa i*w enaid 
ar y ddaear ? Plefereu, nid ammheuaf na chaw- 
fant, ond gorphwysfa a boddlondeb, ni chawfant 
erioed. Ac a ddifgwyliwn ni gael y peth na cha- 
fodd dyn eiioed o'n blaen ? Nid yw teynias Ahab 
ddim iddo, nes cael gwinllan Nahoth^ ac a oedd ef , 
yn foddlon *n6I ei chad ? Pe gwnaech fel colbm- 
men Noah^ edrych drwy 'r'hoil ddaear am le i 
orphwys, dychwclech, dan addef, nad oedd un i'w 
gael. Ewch, a gofynnwch i anrhydedd^ a oes 
gorphwysfa yma ? Cyftal i chwi orphwys ar ben 
mynydd tymmheftlog, neu yn fflammcu Etna. 
Gofynnwch i gyfoeth^ a oes gorphwysfa yma ? Y 
cyfryw ag a eaid ar wcly drain. " Os gofynnwch 
am orphwysta i blefereu hydol^ cewch yno y fath 
orphwysfa ag y mae 'r pyfgodyn yn ci chael wrth 
lyngcu 'r abwyd. Pan fo 'r plefer felufaf, mae 
angeu agofaf. Ewch at ddyfgeidiaeth^ ac hyd yn 
oed at ordinbadeu dwyfol^ a gofynnwch, os ceifF 
cich heneidieu orphwys ynoT Gellwch yn wir 
drwy 'r rhai'n gael deilen oliwydden gobaith bod 
gorphwysfa i ddyfod, on'd nid oes gorphwysfa 
ynddynt ; gellwch eu cael hwynt a bod mor anef- 
mwyth -ag erioed. Mor gymmwyfe i'r rhai'n oil 
cin hatteb, fel Jacob Rachel^ " a ydwyf fi yn He 
** Duw/' ac y doi attaf fi am orphwysfa-enaid ? 
Ni ddichon holl yftadoedd dynion y byd, na lly- 
foedd na dihafoedd, gwlad na thre, tryforeu na 
Uyfreu, dirgel leoedd na chyhoedd, roi dim o'r fath 
beth a gorphwysfa-enaid. Pe gallech ofyn ifeirw 
pob oefoedd a chenhedloedd, neu i'r rhai byw drwy 
'r holl wiedydd, dywedent bawb wrthych, ' nid oes 
* orphwysfa yma.*— Ond os na wrandewi ar bio- 
K 3 fiadeu 



200 Nad 4es ini ddifgwyl am Pen. icu 

Sodom^ nes tofturio o*r Arglwydd wrthym, a'n 
dwyn ymaith yn erbyn cin hcwyllys. Addefaf 
nad yw angeu ynddo ei hunaii i'w ddymuno ; etto 
dymunol yw gorphwysfa -r enaid yn Nuw, cr bod 
angeu yn y fFordd iddi. Pechod yw bod yn an- 
foddlon i farw, a chan ein bod yn dueddol i wneu • 
thnr yn yfgafn o'r pechod hwn, gadewch imi ddan- 
^ gos ei natur, a'r ffordd i'w ochelyd, drwy amryw 
^iyriaitheu. Megis hyn. 

, I. Mae ynddo lawer o anghrediniaeth, Pe llwyr 
gredem, mai DUw fy 'n addo 'r gogoniant hwn, 
a^i »fod yn llwyr fwriadu gwneuthur ci air yn 
dda; pe llwyr gredem fod yn wir y fath ddedwydd* 
wch ar fedr credinwyr, yn ficcr, byddem mor 
anefmwyth i fyw, ag ydym yn awr ofnps i farw> 
gan feddwl pob dydd yn flwyddyn, nes dyfod cin 
dydd olaf. A ydyw 'n boflibl i ni \viyv gredu y 
bydd i angeu ein fymmud o drueni i'r fath ogo- 
niant, ac etto bod yn afrwydd i farw ? Os am- 
mheuaeth am, ein hawl i'r gogoniant hwn fy 'n 
peri v$\ ofnu, etto pe llwyr gredem mor ficcr a 
godidog yw *r orphwysfa hon, nid allem orphwys 
nes adnabod ein hawl iddi. £r bod llawer o 
jfydd a chrift'nogrwydd yn ein geneuau etto mac 
llawer o anghrediniaeth a phaganiaeth yn cin ca- 
Jonncu, a thyma pa'm yr ym mor anfoddlon i 
farw. — Oerder ein cariad fydd achos ipawr o hyn 
hefyd Os carwn ein cyfaill, carwn ei gymdeithas, 
ci brefennoldeb fydd gomfForddus, a'i abfennoldeb 
f)dd boenus ; pan ddelo attorn, groeiaWn ef yn 
Jlawen ; pan fo marw, galarwn am dano, a galarwn 
ormod yn tynych. Ymadael a chyfaill ffyddlon 
fydd fel colli ^elod o'n corph. Ac oni byddai ein 
dymuniadcu felly an Dduw, pe carem ef yn fawr ? 
Nage, oni hyddynt yn llawer mwy na hyn, am ci 
Fod ef ,goruwch pob cyfeillion, yn dra hawddgar ? 
Yr Arglwydd a'n dyfgo i edrych yn fanol at cin 

calonneu^ 



• Pen. io« orphwysfa^r faint aryifdaear; 231 

calonneu, a gwilio na bo ini dwyllo ein hunain yrf 
y pwngc hwh ! Beth bynnag a broffefom, os 
carwn did, mam, gwr, .gwraig, plentyn, cyfaill, 
golud, neu fywyd ei hun yn fwy na Chrift, nid 
ydym ddifgyblion cywir iddo. Pan ddelom i gael 
cin barnu, ni ofynnir pwy bregethodd fwyaf, neu 
wrandawodd fwyaf, neu fiaradodd ifwyaf, eithrpwy 
a garodd fwyaf? Ni dderbyn Crift na 'n pregetheu, 
gweddieu, ymprydieu, elufencu, ' na rhoddi ein 
cyrph i'w Uofgi, yn He cariad. A ydym ni yn ei 
garu ef, ac etto na waeth gennym pa hyd y byddom 
oddiwrthof .A.oedd y fath lawenydd i Jacob 
weled wyneb Jofeph yn yr Jipht? Ac a gawn ni 
fed yn foddldn cyn gweled Crift yngogoniant, ac 
etto dywe'yd ein bod yn ei garu ? Ni feiddiaf 
ddywedyd na feddwn ddim cariad, pan yr ydym 
mor afrwydd i fairw ; ond mi feiddiaf ddywe'yd,* 
pe carem fwy, byddai 'n haws gennym farw. Pe 
gwnai *r fflamm nefol hon lofgi yn ein mynwefeu, 
Uefem allan gyda Dafydd^ " fd y brefa'r hydd am 
** yr afonydd d)rfroedd, felly V hiraetha fy enaid 
** am danat ti, O Dduw. Sychedig yw ly enaid 
** am Dduw, am y Duw byw : pa bryd y deuaf, . 
*' ac yr ymddangofaf ger bron Duw?" — Drwy 
fod mor anfoddlon i farw, amlwg yw nad ym yrr. 
hlino and ychydig ar bechod, Pe cyfrifem bechod y 
drwg mwyafi ni'byddem foddlon i gael ei»gymder- 
thas cyhyd; ' O galon ynfyd bechadurus ! A^ 

* fuoft di cyhyd yn Hetty pob aflan anwydeu, yir 
^ ffynnon a fwriai allan yn wafladol fFrydieu o ddy* 

* froedd chwerwon trofeddiadeu, ac etto heb flino ?• 

* Enaid truenus ! -A fuoft di cybyd dan glwyfeu 

* ym mhob rhan, mor nychlyd yn dy hoH weith- 

* redoedd, yn ddaear mor fFrwythlawn ibob an- 

* wiredd, ac etto heb, fod yn fwy diffygiol ? A. 

* fynnit orwedd o hyd dan dy am.mherffeithrwydd 
' hwa? A fu 'th> bechod yn farfiandaeth mor 

K 5 ' f addioi, . 



aoa AW oes ml ddifgwyl am Pek. io« 

* fuddiol, yn gydymmaith- mor garuaidd, ac yn 

* fwydd mor hyfryd, a'th fod yn dychrynu cytn- 

* maint rhag y dydd i ymadael ag ef ? Onid cyC* 

* iawn yw i JDduw ganiattau i ti dy ddymuniadeu, 

* a'th Twymo wrth drueni, mcwn pelldra grefynol 
^ oddiwrtho ei hun, a'th gloi allan o'i ogoniant 

* byth ?' — Mae 'n amlwg nad ym yn canfodgwa^- 
geddy creadur pan mae mor gis gennym feddwl am 
ymadacLa hwynt. ' Ow cnaid gwallgofus, a ydyw 

* pob carcharwr yn ochneidio am rydd-did ? a 

* phob caethwas yn dymuno am ymvrared? a phob 

* cl^f, yn hiraethu am icchyd ? a phob newynllyd, 

* am ymborth ) Ac a fydd i ti yn unig gafau 

* gwaredigacih ? 'A ydyw 'r morwr yn hiraethu 

* am olwg ar y tlr ? A ydyw *r hwfraon yn dif- 
^ g^yl am y cynhauaf, a*r gweithiwr dderbyn ei 

* gyflog ? A ydyw 'r ymdeithydd yn hiraethu am 

* gartref, a'r rhedegwr am y gamp, a'r milwr am 

* ynnill y maes ? Ac a wyt ti yn anewyllyigar i 
-^ derfynu dy waitli, a derbyn diwedd dy ffydd a'th 

^ ddioddefaint ? Beth iydd ar y ddaear ac y tlU iti 
^ aros yma er ei fwyn ? Beth yw holl blefereu 'r 

* byd, on'd cyfgodeu a breuddwydion a tot hetbio? 

* P«ryglus yw gwncuthur hcddwch a'r byd, canys- 
^ y ne§ fydd gyfaill i'r byd fydd elyn i Dduw, a'ir 

* i»eb a garo 'r^ byd, fydd yn ymddifiid o garia& 
^ Daw, O enaid annbeilwng, a ddewifi brefwylio 

* yn y wlftd dywyll hon, a chH^dro yn yr anialwcb 

* diflPrwyth hwn, yn hytrach na gorphwys gyda 'r 
^ lefu yngwlad y gdeunu pur ! 'Rhwn fy 'n well: 

* gbhnyt aros ymmblith bteiddieu, a'th fratha 
« beunydd gan 'fborpioneu, na bod yn moli 'r Ioa 
< ymmUith llu 'r nefoedd*' 

a. Yr anewyliyfgarwch bwa IfiX^^ fydd ynetn 
tybuddo ofr4idwria€th yn erbyn yr Argtwydd. Onid 
dewis y ddaear yw hyn o'i flacn ef, a chymtneryd 
Detbeu prefennol yn ddedwyddwch iniy acyngan- 

lynoi 



Veh. lOt orphwysfa ^r faint aryddtnar. 203 

lynol gwncuthur Duw o honynt ? Pe Duw yn wir 
fyddai ein diben pennaf, ein gorphwysfa, em cyf- 
ran, ein tryfor, pa fodd y galletn lai na hiraethu 
am ei Iwyr fwynhaii ?— Y mac hcfyd y« datguddio 
pcth rhagrtth. A fynnech chwi i rywun eich coelio, 
pan *r ydych yn galw *r Arglwydd eich hunig 
obaith, ac yn llcfaru am Grift a'r Uawcnydd fydd 
yn ei wyd^ fel eich oil yn oil, ac etto a oddefwch 
y bywyd calettaf, yn bytrach na marw, i fyned 
ger ei fron ? Onid ydych yn gwrthddy wedyd eich 
hunain i*r eithaf, pan fo'ch yn gwaeddi cy'wch yn 
crbyn y byd a*r cnawd, yn ocheneidio ac yn gridd- 
fan dan faich pechod a dioddefaint, ac ett6 heb 
ofiiu un dydd cymmaint a hwnnw, ym mha un y 
difgwyliwn am Iwyr ryddhadf Pa ragrith fydd 
yma, yn cymmeryd arnom ymladd ac ymdrechu. 
am y nefoedd^ yr ym yn anewyllyfgar i fyn'd iddi ; 
a threulio un awr ar ol y Uall i. weddio am y peth 
na fynnem gacl ?— Yr ydym wrth hyn yn gwncu- 
thur cam a'r Jrglwfdd a'i addewidien^ ac yn am* 
jnberchi ei ffprdd yngohvg y hyd„ Fel pe mynnem 
iddynt hwy ammeu pa un ai bod Duw yn gywir i'w 
air ai peidio. Pa un ai bod y fath ogoniant ac y 
mai *r yfgrythur yn crybwyll am dano. Pan wclont 
hwy chwi mor anewyllyfgar i ollwng eich gafael o 
bcthcu prefcnnol, ac oeddych yn proffcfu byw 
drwy ffydd, a bod eich gobaith ya gryf am y ne- 
foedd, ac nad oedd vr boil betheu ifod ond gwael 
yn eich golwg at betneu uchod, Onid yw hyn ya 
dirfawr gadamhau V annuwiol mewn axighredini- 
aeth a thrythyllwch ? Yn ficcr, meddant hwy,. 
• pe bai 'r proffcfwyr hyn yn difgwyl am ogoniant 
« cy Vet}, ac yn caiju 'r byd mor lleied ac macnt ya 
^ gymmeryd amynt^ ni byddai mor anhawdd 
^ ganddynt ymadael ag yma.' O pa fodd y gallwa 
ni atteb i Dduw ac eneidieu am y camwedd hwn? 
A pha anrhydedd i Dduw, pa gadernid i gredin- 
K 6 wyi 



202(. Nad oes inl ddifgwyl am Pen, ia« 

wyr, pa argyhoeddiad i anghrcdinwyr a roddai 
crift'nogion, pe byddent byw yn ol eu profFes, a 
groefawu angeu *n Uawen ? — Hyn a ddengys hefyd, 
i ni dreulio ^llatver a amfer i ychydig invrpas* Oni 
chawfom ni ein hoU fywyd i ymbarottoi i farw ? 
Gynnifer o flynyddoedd i barottoi crbyn un awr, 
ac a ydym ni mor ammharod ac anfoddlon etto ? 
Beth a fuom rti 'n ei wneud ? I beth y buom byw J 
A oedd gennym betheu oedd fwy i ofalu am 
danynt? A fynnem ni gael ein rhybuddio 'n 
fynychach ? Mor fynych y dacth angeu i dai eich 
Gymnjydogion ? Mor fynych y^ curodd wrth eich 
dryfeu chwitheu ? _Pa fawl afiechyd a fu fel cen- 
nadon angeu yn eich cyrph ? Ac a ydym ni ya 
ammharod ac anfoddlon 'nol y cwbl ? O bechad-^ 
uriaid efgeulus calon-farw ! Dibrifwyr rbybuddion 
Duw ! A bradychwyr ein lieneidieu ein hunain ! 

3, Yftyriwch, mai bodheb/arwy yw bodheb dded^ 
wyddwch byth. Diangc rhag angeu yw colli gwyn- 
fyd. Dywedwch fcl y dywedodd uji ar cr wely- 
angeu, pan y gofynnwyd iddo, pa un a oedd yn 
foddlon i farw ai peidio, ^ bydded yn gas ganddo 
' ef farw fy 'n g& ganddo fod gyda Ghrift.' — A 
ydyw Duw foddlon Vn gogoneddu drwy angeuy ac a 
ydym ni yn anfoddlon i farw fel y caffom ein gogoneddu? 
Pe byddai tywyfog yn foddlon i'ch gwneuthur yn 
etifeddion iddo, mor llawen yr aech i feddiannu 
eich hietifeddiaeth, pa ^int mwy llawen y dylecb 
fyned i dderbyn teyrnas nefoedd ? — Bu Pr Ar^ 
glwydd lefufoddloni dyfodo^r nefoedd i'r ddaear er ein 
mwyn niy ac a fyddwn ni anfoddlon i fyn'd o'r 
.ddaear r*r nefoedd er ei fwyn ef a*n hunain? 
Gallafai efe ddywe'yd, ' beth yw i mi, os poena 'r 
.' pechaduriaid hyn? Os ynt yn perclri eu cnawd 
* o flaen cu hyfbryd, a'u chwantcu, o fiaen cariad 
' fy Nhad, os gwerthant eu heneidieu am ddim, 

owy ddylai fod ar goUcd ? A raid i mi fod ? A 

' gant 



Pjsi/. 10. orphwpfa W faint ar y ddnear^ 29$ 

* gant hwy drofeddu fy nghyfraith i ? Ac a raid r* 
' mi ddloddef am hyn? A raid i mi ddyfod i lawr 

* c'r nefoedd i'r ddaear i wifgo cnawd, iboeriar- 
^ iiaf, a'ln dirmygu gan ddyn, i ymprydio ac wyloy 
^ a diodd^f, a gwaedu, a marw marwolaeth iell« 
' digedig ; a hyn oil dros bryfed. aflan, fy 'n well 
^ ganddynt ddinyflrio eu henaid na gwadu ua 

* chwant ? A ydynt hwy yn gwerthu.eu hunain 
^ mor rhid, ac a raid i mi eu prynu mor ddrud ?' 
Felly ni a welwn fod i Grift ddigon o achos i fod 
yn anewyllyfgar, ac etto efe a ddaeth o'i wirfodd 
attorn ni. On'd.nid oes gennym ni un rhefwm yti 
erbyn dyfod atto ef, oddieithr bod yn well gennym 
aros mewn trueni byth. A fii i Grift ein prynu 
ni a'n gorphwysfa mor ddrud ? Ac a ydym ni er 
hyn yn anewyllyfgar i fyned iddi ? Maddened yr 
Arglwydd ini y gwallgor a'r anniolchgarwch hwn., 

4. Onid ydym yn uno a*n gelynion creulonaf yn eu 
hwriadeu gwaethafy tra ^rydymyn anewyllyfgar ifarw 
i fyned / V nefoedd. Beth yw gwaith beunyddiol y 
cy thraul ? Onid cadw ein henaid oddiwrth Dduw ? 
Ac a fyddwn ni foddlon i hyn ? Llawen gan y 
diafol weled crift'nogion yn anewyllyfgar i fyn'd i'r 
nefoedd* O na rynga ei fodd wrth wneuthur y 
fath niweid i tidy hun.f— OwiW yw ein hofneu heum 
nyddiol i farw yn cbwerwi ein hall fywyd r Yn lie 
byw yn llawn Uawenydd, drwy.fyfyrio ar y bywyd 
a ddaw, yn llawn o feddylieu hyfryd am y gwynfyd 
fry ; yr ydym yn llawn arfwyd yn ddiachos. Felly 
yr ym yn difa ein cyfTur^ ac yn difrodi ein plefereu 
puraf. Pan y gallem orwedd, a chodi, a rhodio, 
a'n calonneu 'n llawn o lawenVdd Duw, 3rr ydym 
o hyd yn eu Uenwi ag ofneu c|^thryblus» .Canys 
yr hwn fy 'n ofni marw, fy miwn ofn gwaftadoJ, 
am fod iddo achos i ddi%wyl angeu o hyd. A 
pha fodd y bydd b»wyd y dyn hwnnw yn gomflfor- 
ddus, fy 'n byw hyd mewn ofn'colli ei gomffordd? 

— Onid 



^o6 Nad ois ini ddifgwyl am^ Psif. lo. 

^^Ontd yJym wrth rfni marw yn ereu dioddefaint 
diachesf Onid yw angeu yn ddigoa chwerw o 
hono ci hiin, ag y rhaid ini ei wneuthur yn llawcr 
mvry arfwydus ? Y dioddefaint a efyd Duw arnom, 
a'n tywys i happufrwydd. Efe a'n dwyn o orthrym- 
Atx i amynedd, oddiyno i brofiad, ac felly i obaith, 
ac o*r diwcdd i ogoniant. Ond y dioddefaint a 
^nawn i nr ein hunain, fydd yn ein harwain i be- 
chod, ac felly o bechod i ddioddefaint, ac o ddio* 
ddefaint i bechod yn ddiddiwedd. Ac nid yn unig 
hyn, eithr y pechod a*r dioddefaint fy 'n myned yn 
fwy fwy o hyd.— -^f onid yw V ofneu byn yn an^ 
fuddicly a £Ies ? ^^ Fel ac na ddichon dn boll o^ 
" wneuthur un blewyn yn wpin neu ddu, na 
«* chwanegu un cufydd at eiti maintioli ;'* fcUy ni 
ddichon ein hofneu attal ein dioddefiadeu, na *n 
gwared liiag angeu dros un awr; boddlon neu 
anfoddlon, rhaid ymadael. Gwir yw, fod ofnea 
rhag y perygl ar of marwolacth, yn ntddiol i lawer^ 
ac yn foddion i ddiangc rhag y perygl hwnnw ; ond 
i aclod i Grifti ac etifedd y nefoedd, ofnu cym* 
ineryd meddiant o'i etifcddiaeth, fydd ofh diles a 
phecbadurus, — jfc onid yw ofnu angeu ynfagl Pn 
heneidieu ac yn gademid i amryw brrfedigaetheu ? 
Beth a ^naeth i Bedr wadu ei Arglwydd ? Beth 
fy *n peri- r wrf hgilwyr yn amfer diodaefaint wadu 
'r gwir ? Beth ly *n peri i flodeu gwSg broffefwyr 
wywo yngwres erlidigac^h ? Dichon om carchar a 
tmodi wneuthur Uawer, ond ofh marwdaeth a wna 
lawer mwy. M or belled ag yr ydym yn ofiiu angeu,, 
mor bcHcd a hynny yr ydym yn omog yn achos 
Crift. 

5. Gadewch iriiyftyried ym mheHach, gymmixtni 
e amfer a gafodd y rhan fwyaf o honom eifioes* 
Gan y rhaid ini farw, pa ham na byddwn foddion 
i hyn, OS gwel Duw fod yn d4^ yn dddg ar hugain 
neu ddeugain oed, yn gyftal agyn drigam neu bed^ 

war 



P£K. lO. orpbwysfa *r faint ary dddtar^ aoy 

war ugain? Nid yw hir cinioes yn gbrchfygu^ 
Uygredigaeth, ac nid yw byth ya gwanhau ac ya 
marweiddia o hehaint. Oni chawti ragor o lis ya 
gyftal ag amfer, yr ym yn naturiol yn myned yn 
waetb. ' O fy enaid, ymad mewn heddwch. i^e 
byddit deimladwy mor anhaeddiannol wyt o ua 
awr o'r amynedd a fwynlieaift, ti a feddylit gad 
o honot gyrran fawr. Onid dwyfol ddoethineb^ 
fy *n goiod y terfyneu ? Myn Duw ei anrhy- 
deddu gan amrywiol ddynion ac oefoedd, ac nid 
gan un dyn neu oes. Uan wded iti wneutbur 
dy ran, a gorphen yr yr& a bennodwyd iti, dere 
i lawr yn foddlon, a g^ le i eraill godi i gael ea 
hamfer yn gyftal a thitbeu. Taer erfyn am ris i 
ddefnyddib 'th gmfer yn. well, a bydd foddlon iV 
gyfran o arafer a roddb YSt^ iti. -*- Cefaift befyd 
fefur cymmedrol o gijjkron bywyd. Galla&i Duw 
wneuthor dy fyvryd yn faich, nt% bod mor flia 
gennyt fyn^ ag wyt yn awr i farw. Gallafai 'th 
adael i dreulio 'th ddyddieu mewn anwybodaeth 
o Grift ; ond efe a agorodd dy lygaid yn foreu 
i'w adnabod ef. A barodd *dy dM nefol i*th 
goelbren fyrthio yngwiad oieu 'r efiengyl, ac nid 
yn India dywyli?' A lanwodd ef dy fywyd a 
thrugareddeu, ac a wyt ti etto yn meddwl dy 
gyfran ynrby fbchan i Pa Haws o orieu diddan^ 
o fabbatheu hyfryd,. o fyfyrdodeu nefolaidd, o 
gymdeithion gwerthfawr, o ;Waredjgaetheu rby- 
ftddol, 9 odfeydd rhagorol, >o ncwyddion llawen,, 
o brofiadeu mehis, o ragiuniaBtheu goruchd, a 
Waift drwv dy fywyd I Onid yw 'r holi betheu 
nyn yn galw *ti uchcl arnat i biractfau am fyned 
adref^^at Dduw pob tnigaredd, ac nid chwennych 
aros yma 'n hwy i O enaid iFol, na byddit mor 
awehlym am dragywyddoldeb, acwyt am y by- 
wyd marwol fydd arddarfod ! ac am brefennokieb^ 



ao8 Nad oes in! ddlfgwylam Pfitl. lo. 

> Duw 3mgogoniant, ac wyt am barhau ar y ddaear ! 

* Yna llefit, pa ham yr oeda ei gerbyd ddyfod ? pa 
^ ham yr arafodd olwynion ei gcrbydeu ? Pa hyd, 

* Arglwydd! pa hyd ! — Beth pe canniattaei 'r 

> Arglwydd iti fyw amryw flynyddoedd, a gwadu 
' iti y trugareddeu afwynh^ijl hyd yma ? Efe a 
^ ddichon eflyti dy einioes pes bod mor flin gennyt 

* fyw ac oedd gan Judas neu Ahitophel\ a'th wneu- 

* thur fel amryw o'th gydgreaduriaid fydd mor 
' anfoddlon nad allant ond prin peidiogofod dwylo 

* arhynt eu hunain, Na fydd gan hynny mor 

* daeram fywydj a ddichon fodyn farn^ac nid yn 

. * fendith iti. — Per gynnifer o weifion gmertbfawr' 

* Duw ym mhob gwlad ac oes a aethant oHh fiaen ? ' 

* Nid wyt yff myned i Iwybr na thnoediwyd, nag i* 

* dorri 'r rhew yngyntaf, Pwy o'r hoU faint, ond 
^ Enoc ac EliasyZ ddiangodd rhag^angeu? Ac a 

* wyt ti yn well na hwynt I Mac myrddiyneu mwy 

* o faint tu draw, nag fydd tu yma i'r bedd. Pa' 

* gynnifer o gyfeillion dy fynwes a aeth ymaith, pa- 
< ham y mae mor anhawdd gennyt fyned ar eii' 

* hoi ? Nage. Onid aetb yr Arglwydd lefu ei* 

* hunan y ffordd hon ?. ' Oni fanfleiddiodd efe y ' 

* bedd ini, gan terarogli y llwch a'i gorph ei hun, 

* ac a ydy w yii anhawdd gennyt ei ganlyn ef er 

* hynny ? Yn hytracb, dywed gyda Thomas^ awn- 

* ninneu hefyd, fd y byddom feirw gyd ag ef/ 
j^ Os na Iwydda 'r hyn a ddywedwyd, nid ys- 

yn gwrando ond ychydig ar yfgrythur a rhefwm. 
Ac mi a ddywedais fwy ckn y pen hwn, am ei fod 
mor angenrheidiol i mi ac eraili ; gan wded nad oes- 
ymmhlith cynnifer o grift'nogion, a wnant ac ar 
ddioddefant gymmaint dros Grift, ond ychydig yn* 
foddlon i farw. Er bod lliwer yn daroftwng^ 
llygrcdigaetheu craill mewn rhyw fefur, nid oes ond 
ychydig yn gorchfygu hwn, Nid wyfynannog 

yr 



Pfiir* 10. arpbfvysfa ^r faint ar y ddaeau 209 

yr annuwiol i ofnu angeu : rhyfeddod yw yti hyt« 
rach na baynt yn ei ofnu 'n llawer mwy, ac yn 
treulio eu hoU ddyddieu mewn arfwyd a dychryn 
gwailadol* 



P E N. XI. 

Y pwys o ddilyn bywyd nefolaidd ar y ddaear. 

T rhejymmoldib ymbleferu ififirio am orpbwyifa V 
faint . ^^ Crijliamgion yn cael euhanmg i fywyn 
nefolaidd drtvy yfiyrud^ hod hyn^ i. yn profi difrif-'*^ 
wch iuproffis j 2. yn odidawgrwydd ptnnaf tymmer 
y cri/lion ; 3. yn tywys i'r bywyd tmvycfcomffbrddus'y 
4. bydd hyn y ffordd debyccaf i ochelyd profeMgaetheu 
i bechod; 5, bydd yn gadirnid i*w grafuftu (Cu dy^- 
lidjwyddiu ; 6. bydd yn gyffur pennaf ym mhob 
trallodion ; 7^ hyn d*u gwnafwyaf buddiol i era'tll ; 
8. byddyn anrhydedd i Dduw\ 9. heb hyfi yr ydym 
yn anufuddhau gorchymmynion^ ac yn colli addyfgiam 
diu Mwyaf cyjfurus gair Duw ; 10. y mac *n fwy 
rhefymmol bod ein calonneu gyda Duw^ am fod ei 
gahn efgymmaint arnom ni\ 11. yny ntfoedd^ p*le 
mat ini yfath hawl a pherthynas ; 1 2. heblaw byny 
ntd oes dim 4nd y nefoedd y tal ini ofod ein calonneu . 
arno, 

A Oes y fath orphwysfa ar ein medr I Pa ham 
ynte na bai ein meddylicu yn fwy arnif 
Pa ham na bai ein calonneu yn 'waftadol yno f 
Pa ham na chartrefem yno drwy fyfyrdodeu dibaid? 
Beth yw 'r achos o'r efgculufdra hwn ? A ydym 
refymmol yn hyn, ai nid ydym ? A barottodd y 
tragywyddol Dduw y fath ogoniant, gan addo ein 

cymmeryd 



2IO Tpwys Mfytt Pen« in 

cymmeryd i fy w gydag ef ci hun, ac ai ni thil hya 
feddwl am dano ? Oni ddylai dymuniadeu ciyraf 
ein calonneu fod am dani ? A ydym ni vn credu 
hyn, ac etto yn ei hanghofio ac yn ei beigeulufo ^ 
Os na channiatta Duw inl ne(hau i'r goleuni hwn, 
beth a feddyliwn am ei daer wahoddiadeu? Pa 
ham y beia efe gymmaint ar ein meddylieu daearoly 
gan erchi inFofod ein ferchiadeu ar*betheu uchod? 
Ow galon aflan ! Pe byddai Duw yn erbyn hyn, 
byddem ni yn debyccach o fod am dlano; ond pan 
ma\5 efe yn gwahodd ein* calonneu i'r nefoedd, ni 
fyflwn fodfedd : fel yr hen IfraeUnid\ pan archai 
IJuw iddynt deithio tua Chanaan^ gwrthryfelent, 
ac ni fyflent ; ond pan archai Duw iddynt aros yn 
llonydd j ar hyn pryfurent ymaith yn ebrwydd. 
Os Duw a ddywed, oa char y bvd» naV petheu 
fydd yn y byd ; yr ydym yn ynfya am dano. Mot 
rhwydd a mynych y meddyliwn am ein plefereu, 
ein cyfeillion, ein cnawd a'n hadfyd ? Ond p'le 
mae *r criftion, fydd a'i galon ar ei orphwysfa? 
Beth yw 'r aches o hyn ? A ydym mor llawn a 
hwcnydd nad rhaid ini wrth ragor ? Neu, ai aid 
oes dim yn y nefoedd i lawenhau ein meddylieu \ 
Yn hytrach, onid yw ein calonneu yn gnawdol a 
marweidd ? Gadewch ini ddaroftwng y calonneu 
anianol hyn, fydd a mor lleied o Grift a gogoniant 
ynddynt, Pe ni lefarem ond am y byd hwq ynt 
unig, pawb a'n galwai 'n annuwioi, pa'm ynteu^ 
na alwn ein calonneu yn annuwiol, a gymmerant 
mor lleied plefer yngJNghrift a'r nefoedd ? 

Ond nid.wyf yn Uefaru wrth neb on'd hwy fydd 
a'u tryfor yn y nefoedd, fydd a'u gobaith yno, ac 
fydd yn yitiwadu a phob pcth i fwynhau 'r gogoni- 
ant hwn ; ac a raid i mi ddigalonni rhag annog y 
rhai*n i fod o feddwl nefolaidd ? Fy nghyd-grijfno^ 
gion^ OS na wncwch chWi wrando ac uAiddhau, pwy 
j»a wna I Hawdd y gatlwn ddigalonni annog y byd 

annuwiol 



Pen, If. bywyd nefilaidd ar y ddaear. 21 1 

annuwiol dall, a dywcdyd ^"fA^Mofes^ " wele plant 
" Ifrael ni wrandawlant arnafi, a pha fodd i'na 
*' gwrandawai Pharaoh ?'* 'Rwyf yn gorchym- 
myn i ti ddarllenydd^ os byth y gobeithi am gyfran 
o'r gogoniant hwn, am iti alw 'th galon i gyfrif 
ar frys, a'i cheryddu am ei dieithrwch i Dduw. Tra 
'th feddylieu oddiwrth wagedd ; a thuedda dy 
enaid i fyfyrio 'n ddwys ar dragywyddoldeb j bydd 
ddiwyd am y bywyd a ddaw •, a throcha dy enaid 
ym mhleicreu 'r nef, Ac os dechreu dy enaid 
ryn'd ynfwrth, a'th feddylieu wafgaru, galw kwynt 
yn 61 at eu gwaith, ac na oddef iddynt fegura. A 
phan ddelych di, mewn ufudd dod i Dduw, yii 
gyfarwydd ar gwaith hwn, ac i ymbleferu ynddo, 
ti a gei weled y byddi wrth furieu 'r nef, ac mai 
hyfryd yn wir yw gwaith a ffordd yr Arglwydd, ac 
mai bywyd o lawenydd yw bywyd criftianogrwydd. 
'Jl a gei gyflawnder o'r diddanwch hwnnw, y 
buoft yn gweddio, yn llefain, ac yn hiraethu am 
dano^ diddanwch nad oes nemmor o.grift'nogion 
b}'th yn ei gyrraedd yma, am nad ynt yn rhodio 
gyda Duw, nac yn niyfyrio on'd anfynych am 
Griii, nef, a ihragywyddpldeb. Na ddyvved, Nfd 
allwn ni ofod ein calonneu ein bunain ar y nef, am 
mai gwaith Duw 'n unig yw hyn. Gwir yw nad. 
cliwch chwi hcb Grift wneuthur dim, etto rhaid L 
chwi drwy ^r Yfpryd ymdrechu, ac onid e, nid 
cfgyn eich calonneu byth at Dduw. Griji^nogion^ 
pe bai eich heneidieu yn iachus a nerthol, chwi a 
gaech annhraethol mwy o blefer a diddanwch wrth 
fyfyrio am y gwynfyd a ddaw, nag a ddichon byd- 
oJion byth ei gael yn y mwynhad obetheu prefen** 
noj, Gwaith mawr ac angenrheidiol iawn yw 
byw a'n calonneu 'n waftadol yn y nefoedd ; y mac 
pob annogaetheu yn ddigon bach i'n cynnhyrfu 1 
hyn, tra fyddom yn trigo mewn cnawd, agwedd- 
ilJion gelyniaeth at Dduw a'i ffyrdd yn cyfanneddu 

ynnonu 



212 Tpwys ddilyn Pen* i i. 

ynnom. M\ aofodafilawr yma rai yftyriaetheii 
i'ch annog i fy w yn y nef tra foch ar y ddaear. 
Yftyriwch yn enwedig y bydd i hyn— ^r^ ^if^if" 
xvcb eicb proffes \ "^ mz\ dyma odidawgrwydd pennaf 
tymmer y crijlion i^-dyma *r ffardd ifiw yn Jwyaf 
comffordus ; — dyma V ffordd oreu i ocbelyd profed$-' 
gaetheu i bichcid ; — hyn a fywha ein grafufeu a*n 
dyledfwyddeu ; — bynfydd eicb eyjffur pennaf ym mhob 
trallodion ; — Ay« a*ch gxuma fwyaf buddiol i eraill\ — 
byn a ddwyn anrbydeddi Dduw ; - — beb hyny byddwch 
anufudd i orchymmynion^ a cbollwcb blefereu pennaf 
gair Dukv ; — y mae befyd yrt fwy rbefymmolfod tick 
<alonneu gyda Duw^ am fod ei galon ef gymmaint 
arnocb chwi\ — ac yny nefoeddfU mae i chwi fym* 
maint bawl a pherthynas 5 -— hebhw hyn, nid oes 
£m ondy nefoedd y tal ini ofod ein calonneur amom 

1. Yftyriwch, y bydd colon wedi ei gofod ar y 
nefoeddy yn arwydd diammhenal ddifrifuocb eicb 
proffesy ac yn brojiad eglur fod gwir xvaitb cadwedigol 
ras ar etch heneidieu. Yr ydych yn gofyn yn fyn- 
ych, pa fodd y gallwn wybod ini gael ein gwir 
fandeiddio ? Dyma i chwi arwydd anfFaeJedig o 
cneu lefu Grift ei hun ; " lie y mae eich try for, 
" yno y bydd eich calon hefyd (a)." Duw yw 
tryfor a dedwyddwch y faint \ y nefoedd yw 'r He 
y cant ei lawn fwynhau. Am hynny, nid yw 
calon wedi ei gofod ar y nefoedd, ddim arall ond 
calon wedi ei gofod ar Dduw ; ac yn ficcr calon 
wedi ei gofod ar Dduw drwy Grift, yw 'r arwydd 
pennaf o gadwedigol ras. Pan nad yw dyfgeidiaeth 
yn brawf o ras j pan fo gwybodaeth, dyledfwyddeu 
a donieu 'n pallu ; pan fo rhefymmeu yn methu j 
ctto eilaid yn byw ar Dduw fj-dd brofiad Uawn o 
gadwedigol ras. Cymmdrwch giiftion tlawd, p 
ddeall egwan, o gof twyllodrus, o dafod anfedrus ; 
^to ci galon fydd ar Dduw, wedi ci ddewis yn 

gyfran 
(a) Matt. vi. ax. 



P£ »• II. bywyd nefolaidd ar y ddaear. 2 13 

gyfran iddo, ei feddylieu fydd ar dragywyddoldeb, 
a'i ddymuniadeu fydd yno ; mac efe 'n Uefain,- O 
na bawa fry I Mae efe yn cyfrif y dydd hwnnW 
fel yn garchar, pryd nad yw yn cael un golwg lonn 
ar dragywyddoldeb ; byddai *n well gennyr farw 
yng nghyffwr y dyn hwn, nag ynghyflwr yr hwn 
fydd o berchen y donieu pennaf, ac yn derbyn y 
parch mwyaf, tra nad yw ei galon fel hyn ar Dduw* 
Pan ddelo Crift i farnu.'r byd, ni ofyn efe, pa 
feint a ddarfu i chwi ddyfgu, proiFeflii, a llefaru, 
eithr pa faint a garafoch chwi, ac ymmh'le Vocdd 
eich calon ? Grift'' nogtoriy os mynnwch brofiad 
o'ch titl i ogoniant, ymdrechwch am gael eich 
calonneu fry. Os na ddichon pechod a fatan gadw 
eich ferchiadeu oddi yno, nid allani gadw eich 
perfoneu oddi yno chwaith. 

2. Colon nefolaidd yw godidawgrwydd pennaf tym» 
mer y crifiion. Fel y mae criftianogion yn gyffre- 
dinol yn rhagori arbobl y byd, felly y mae rhai o'r 
faint yn rhagori ar eraill j a hwy fydd ragoraf 6 
bawb, ag fydd a*u hwynebeu gy wiraf tua 'r nefoedd. 
Y fath iant nefolaidd, 'nol ehedeg i fynu at Dduw 
mewn myfyrdodeu, pan ddelo i lawr 'nof canfod 
Crift, pa hanes rhyfedd a ddyry efe am y wKd 
uchod ! Mor uchel a hyfiyd fydd ei ymaarodd ! 
Yn ddigon i beri i'r fawl a'i clywo gredu Weled o 
hono *t Arglwydd, ac nad allai neb lefaru 'r fath 
eirieu nes bod yn gyntaf gyda Duw. Dyma, dyma 
'r criftion rhagorol. Y coed a'r mynyddeu enwoccaf ' 
yw y rhai a g)Tra€dd neflaf at y ffurfafen, ac efe 
yw 'r criftion godidoccaf fydd a'i galon fynychaf yn 
hyfrydol yn y nefoedd, Pe byddai i ddyn deithio i 
wledydd pell, a chiel ei roefawu yn llyfoedd bren- 
hinoedd, ni a'i cyfriffem ef yn fwy gwr na'i gym- 
mydogion. Beth gan hynny a feddyliwn ni am yr 
hwn fy 'n teithio beunydd mor bell a'r nefoedd, ac 
yn canfod yno f renin y brenhinoedd, ac yn cael ei 

dderbyn 



at4 TpwysQddilyn PfiN. H. 

ddcrbyn yn fynych I'w ddwyfol brefcnnoldeb, ac 
yn gwledda ci enaid ar bren y bywyd. O'm rhan 
i, *rwyf yn parchi 'r dyn hwn a flaen y boneddi« 
gion, y cyfocthogion a*r dyfgedigion pennaf yn y 
byd. ' 

3, Bod ofeddwl nefolaidd yw V ffordd ferraf a 
Jkcrafofyw yn gomfforddus. Y gwledydd pell tua*r 
gogledd ydynt oer a rhcwllyd, am cu bod mor bell 

•' oddiwrth yr haul. Beth fy 'n peri 'r fath grift'no- 
gion rhewliyd ac anghyiTurus, ond am eu bod yn 
byw mor bell oddiwrth y nefoedd i A pheth a 
wna eraill mor wrefog a diddanus, ond byw o 
bonynt yn uwch, a chael eu derbyn yn n& at 
Dduw. Pan nefliao 'r haul yn y gwanwyn at ein 
partheu m o*r ddaear, fel y mae pob peth yn cjrd- 
lawenychu am ei ddyfodiad ? Y ddaear yn troi 'n 
werdd, y coed yn torri allan, y planhigion yn 
adfywio, yr <dar yn canu, a phob peth yn gwenu 
O'n hamgylch. Felly, pan nefliao haul y cyfiawn- 
der attorn ni, a nefhau b honom ni at Dduw, ein 
holl rafufeu a adfywiant> gan wenu ar eu t&d. Ac 
ar hyn anghoHwn ein gauaf a*n tnftwch, achodwn 
yn foreu i ganu clodydd ein Hiachawdwr mawr. 
O gri/Pnogiortj deuwch i fynu, Y faw! a fuant 
fry, a wyddant eu bod yn gynnefach, a diammeu 
gcnnyf i ti weithieu brofi hyn dy hunan. Pa bryd 
'rwyt yn cael y cyfluron helaethaf ? Onid with 
ymddiddan a Duw, a chanfod yr hyfiyd wlad, a'th 
cnaid yn Uawn o fyfjTdodeu am y gogoniant a 
ddaw? Os gwyddoft drwy brofiad beth yw arfcr 
hyn, diammeu gennyf y gwyddoft beth yw Uawcn- 
ydd yfprydol. Os yw llewyrch wyneb yr Arglw- 
ydd (fel y dywed Dafydd) yn llawenhau 'r galon 
yn fwy nag yd a gwin, yna diammeu, y neb ddelo 

.agofar atto, ac a fyllo fwyaf arno, a fydd lawnaf o 
lawenydd. Ar bwy gan hynny y beiwn am elrx 
bod mor dlawd ddiddanwch, ond ar ein calonneu 

4 efgeulus 



Pbk, II. hywyd nefolaidd ar y ddaear% 215 

elgeulus ein huaain? Duw a barottodd goron o 
ogoniant, gan addp ei gofod ar fyiT ar ein penneu, 
ac ni wnawa ni, gymmaint a meddwl am dani. £fe 
a arch ini edrych a Uawenhau, onM hi wnawn ni 
gymmaint a fyllu amo, ac etto yn cwyno fod amom 
cifieu comOfordd. Trwy gneduy 'n Ilenwir o lawe- 
nydd a heddwch, ac ni cheir gwir heddwch na Ua- 
wenydd un ffbrdd aralL Drwy obeithio y mae V 
faint yn Uawenhau, ac nid allant lawenhau heb 
dt)eitliio. Yfpryd Duw a weithia gomiFordd yn* 
nom ni) drwy ofod ein hyfbrydoedd ni ar waith ar 
yr ad4ewidion, aderchatu ein meddylieu iVwlad 
p*le mae ein comffbrdd. Meg^s y difyrrech gybydd 
drwy ddangos iddo grug o aur ; felly y difyrra 
Duw ci bobl, drwy eu ty wys, fcl pe bai, i'r nefoedd, 
z, dangos ei hunan iddynt, a'u gorphwysfa gydag 
cf. Nid yw efe yn tywallt ei lawenydd ynnom» 
tra fo'm yn fcgiira, neu 'n ymbleferu mcwn pc- 
thcu craill. Ere a ddyry ffrwytheu 'r ddaear tra 
fom yn troi, a llyfiiu, a ch wynnu, a dyfrhau, a thrin, 
a theilo, a thrwy amynedd yn difgwyl am ei fen- 
dith cf i felly y rhydd efe lawenydd I'r cnaid. Er- 
fyniaf amat> ddarUenydd^ yn enw 'r Arglwydd, ^ 
ymofod ynghylch y gwaith hwn oddifrif, acymarfer 
a myfyrdodeu nefolaidd, a thi a|;ei wel'd y bvdd 
i*th lawenydd gynnyddu ar ei ganted, ac y bydd dy 
l£s yn.Uawer mwy na 'th boen. Ond dyma drueni 
natur dyn; er bod pawb yn liaturiol gafau triftwch^ 
ac yn cam y bywyd Uawnaf o lawcnvdd a digrifwch; 
etto ychydig a g^rant y fFordd i lawenydd, ag a 
gymmerant bpen i'w gcifio j cymmerant y plefer 
nefTaf at law, a gorphwyfant mewn rhai daearol, yn 
hytrach na dringo i geifio rhai nefol \ etto 'nol y 
cwbl, rhaid iddynt ei gael yno, neu fod hebddo. 

4* Bod a* n caknneuyn y nefoedd fyddfforddragorol 
i ddiangc rhag profedigaetheu t bechod. Hyn a geidw 
ein calonneu yn iawn ar waith. Pan fyddom fegur, 

*ryr 



ai6 Tpwys oMlyn Pen. ii. 

'rym yn tcmtio 'r cythraul i'n temtio ni ; megis y 
try pobl ofer yn lladron. Calon yn y oefoedd a 
ddichon atteb y temtiwr, fel y gwnaeth Nebemiaby 
cc yr vvyf ynghylch gorchwyl mawr, fel nad allaf 
ddyfod/* Nid oes ganddo amfer i fod yn drythyll 
a nwyfus, yn drahaus a bydol. Pe byddych ond 
diwyd ynghylch eich galwedigaethcu cyfreithlon, 
ni byddech mor barod i wrando ar brofedigaetheu, 
a Uai o lawer pe byddych hefyd yn ddiwyd fiy gyda 
Du^. A gymmer barnwr ei berfwadio i godi oiddi 
ar yr orfedd-feingc, pan fo 'li eiftedd ar fywyd a 
ittarwolaeth, i fyn'd i 9hwarae gyda phlant yn yr 
heol ? Felly' ni bydd i griftion, pan fo 'a fyllu ar 
ei dragywyddol orphvvysfa, wrando ar hudoliaetheu 
dichellgar fatan. Ni ddylai plant y deyrnas byth 
ym.drin ag oferedd^ yn enwcdig pan font ynghylch 
matterion y deyrnas ; a'r fwydd hon yw un rhan 
o ddiogelwch pennaf y faint rhag profecligaetheu. 
• Meddwi nejolaiddjydd ryddaf oddiwrtb beehod^ am 
fod ganddo amgyffrediadeu uwcb a goleuacb o betbeu 
yfprydoL Mae' efe yn canfod mor ddwfn i ddrwg 
pechod, a gwagedd y creadur, ac aflendid plefereu 
anianoi, nes yw mewn llai perygl na neb o redcg 
iddynt. Y byd a'i blefereu yw abwydydd pennaf 
fatan, ond po agofaf y rhodiom gyda Duw, y 
petheu hyn a leihant yn ein golwg. Ai ymddiddart 
a doetbion yw *r ffordd i fod yn ddoeth ? Mwy o 
lawer wfth ymddiddan a Duw. Os yw teithwyr 
yn helaethu eu deall wrth rodio 'r byd, pa faint 
mwy^'r enaid fy *n myn'd yn fynych i'r nefoedd ? 
Os yw awyr iach yn cryfhau ein cyrph, pa faint 
mwy y bydd i 'n deall gryfliau mewn goleuni wrth 
fyw gyda thad y goleuni ? Pobl y byd, nad ynt yn 
yneiddiddan am ddim ond am betheu daearol, pa 
ryfeddod fod eu deall wedi tywyllu, a fatan yn ci* 
dwyn yn gaethion? Tra mae Uwch y ddaear yn 
llenwi eii jlygaid pa ryfeddod eu bod yn cam- 

gymmeryd 



P*N, i r . bywyd nefalaidd ar y Tidaear. 2 1 7 

gymmerydelw am ddtiwiolileb,.pechod am tis, y 
byd am £>duw> eu hevvyllys eu hun^in/atn gyfraith 
Crift, ac yn ganlynol ufFern am y oefoedd. Ond 
pan dyptho dyn . oddiwrth ;ei >fed4ylieu bydoli a 
dechreu ymddiddan aDuw 'r.nefoedd, mi dybygwa 
ei toA fel NebuchodonfJin'^ yn. troi . oddiwrth anifei* 
liaidy maes i'r orfedd, a'ireiWm ya.dychwelyd 
iddo. Pan gaffb dyn gip olwg ar dragywyddoldeb, 
ac yna edrycb i lawr ar y byds itior fynn' ganddo 
feddwl ddanbd iddo efgeulufo Crift am beth^u mor 
vrael ac elw a phlefereu bydoL Mae efe 'n medd\yl 
yn ficcr, nad oes un dyn ym Medlem mor waligofus, 
a'r pecbadjar fydd o'i wicfi>dd yn dibriiio Crift a 
gogoniant. Hyn yn fynych- fy'n gwneuthur dyr^ioa 
yn ddoethach wrth farw;Tiag;.yn eu bywyd, am eu 
bod yn .c^fod tragyv^yddoldeb gerllaw, a chan^ 
ddynt feddylieu dyfnach am dano yn awr^ nag a fu 
, ganddynt erioed yaeu hiechyd a'u Uwyddiam. Am ' 
Jynny, lamryw o elynion creulcxiaf y laint, wedi 
»gor eu llyg^j.a lefant feLJStfizaffi, " O marw a 
*' wnelwyf o rarwolaeth yr union, a bydded fy 
*' jaiwcdd fel yr eiddo yntef !" Etto gadcwch Vt 
dynipn hyn iachau, a Xmca eu meddylieuoddiwrth 
y bywyd a ddaw, mor cbrwydd y tywylla eu dcall 
diachefn ! . Dywcdwch wrth bechadur a fo 'n 
marw am gyfoeth, anrhydedd, a phlefiereu 'r byd, 
oni atteb ef, ^ beth yw hyn q\\ i mi, fy 'n gorfod 

♦ myn'd yft ebrwydd i ymddangos ger bron l3uw, i 

• roddi cyfrif am fy hoil fywyd?' Grijiion^ os caiff 
meddylieu agos am dragywyddoldeb y fath efFeith 
ar yr annuwiol wrth farw, pa cfFeithieu rhyfedd a 
gaent amat ti, pe bait yn waftadol yn fylJu 'n graff 
ar Dduw, a chennyt feddylieu by wiol am dy gyfiwr 
tragy wyddol ! 

Middwl nefolaiddfydd befyd wedi ei arfogi *n erhyn 

profedigaetheu^ am fod y JerMad^u wedi eimeddiannu 

*n harod gun blefereu uchel byd aralU^ Yr hwn a gar 

L fwyaf. 



ii8 -Tpwys ddifyn Pen* ir. 

fwyaf, ac tiid yr hwri aivyr fwyaf, a wrthwyneba 
gynnyrfiadeu pechod hawfaf. i*an gafFoch brawf 
hyfryd o blefcreu 'r* nef, nid hawdd eich denu 
oddiwrthynt. Nid ellwch berfwadio J)lentyn i ym'- 
adael a'i felus-.f\yyd tra fo ei flas' areienau, O 
iia byddai i chwi fyw ar y maima cuddiedig, a phrofi 
^n fynycb blefereu 'r nef ! Fel y gwnai hyn eich 
cadarnhau yii ffyrdd yr Arglwydd, a pheri i chwi 
ildiyflyru- forod y byd 1 Pe gwnaeifiai fatan ofod ar 
iiS^^/r arfynydd y gweddnewidiad, pan welodd Fofis 
zc Eliasyn ymddiddan a Chrifty aiuafai mor hawdd 
ei huda i wadu ei Arglwydd ? Beth !' a'f holl *ogo- 
i>iaht hwnnw yn ei olwg ! Na fuafai. Felly pe 
gofodai ar gredadyn, pan. fo ar y mynydd gyda 
Chrift, beth a ddywedai 'r cyfry w enaid ? * Dos 
y ymaitli, fatan,. yn fy 6H ; a fynnit ti fy hudo i 

* oddiyn>a a choeg blefereu, a dwyn fy nghalon 

* alfan o'm gorphwysfa hon ? A fynnit i mi werthu 

* V llawenydd hwn am ddrm ? A oes anrhydedd» 
' iia phlefer, nag elw, fel hwn ?* -Eithr fatan a 
ery« nes y delom i lawr, a cholli blasy nefoedd 
oddiar ein genau, ac anghofie o honom y gogoniant 
a welfom, ac yna hawdd iddo dwyllo ein calonneu. 
Et? i Ifrael yn y dyfFryn fwyta, ac yfed, a chodi fynu 
i chwarae gcr bron eu delw, Mofes ar y mynydd 
ni wrxa felly. O pe byddai hyfryd archwaeth y 

* plefereu nchod yn waftadol ar eiti heneidieu, gyda 
pha.ddiiKnyg y pocrem ar abwydydd pechod? 
/ , thhloui hyn^ tra fo ein calonneu ar y vef&eddy 'ry^ 
dyiH ynfyw dan ddiogeluxb Duw. (>s byd3 i fatan 
ofod amom y pryd hyn, mae ,Duw - n agos, ac yn 
dywedyd, " digon iti yw fy ngras i," Pan y mae 
dyn yn ffordd bendith Duw, mae ef mewn Uai 
perygl oddiwrth hud oiiaeth pechod; DdarlUr^dd 
4ifmy/y ynghanol^dy brofcdigaetheu^ arfer yn ddyfal 
y fcddygiiiiaetli hon ; cadw 'n agos at Dduw>^f!rwy 
fyfyrio ar Grift, a ted o feddwl nefolaidd ; Vilyn 

f; dy 



Pen. II. hywyd nefolaidd ar y ddaear^ 219 

dy waith fry ^da Chrift, a hyn a'th gymnioisch yn 
fwy na dim araH. " Ffordd y bywyd fydd fry i'r 
fynhwyroJ, i ocbel ufFern obVy (b)." 

5. Ofdw eich cakntuu yn ddyjal yn y mfotdd^ a 
geidw mrtk yn eich holl rafufeu^ a bywyd yn etch hoU 
ddyUdfwyddeu. Y criftion oefolaidd yw 'r criffioii 
bywioK Ein dieithrwch i'r nefoedd fydd yn ein 
gwncuthur mor farwcidd. Gwelwch fel yr anturia 
'r milwr ei fywyd, ac yr a 'r morwr drwy donneu at 
thymmheftloedd, ac na chymmerant cu rhwyftro 
,gan ddim aihawftrai pan font yn difgwyl tryforeu 
anficcr a darfodedig ? * Gyda, pha fywyd ynteu, y 
•byddai i'r criftion ymdrechu, pe meddyliai 'n fynych 
am ci dryforeu tragywyddol ? 'Rydym yn rhedeg 
mor araf, ac yn ymdrechu mof ddiog, am ivad yih 
yn edrych m*y ar Grift. SyJlwch ar y dyn fydci 
a'i fryd yn y nefoedd, a chwi a gewdi welcd nad * 
yw et fcl criu'nogion eraill ; mae rhywbeth o*r hygi 
a welodd ef ucliod yn ymddangos yn ei holl ddyi^ 
Icdfwyddeu a*i ymarweddiad. Os pregethwr, mor 
nefolaidd yw ei bregetheu ! Os criftion arall, mor - 
I nefolaidd ei y mddiddan, ei weddieu, a'i ymddygiad ! 

Ymofod ynghylch y gwaith hwn, ac eraill a gan- 
fyddant wyneb dy ymarweddiad yn difgleirio, a, 
I dywedant, yn ficcr efc a fu gydaDuw ar y mynydd.' 

\\ "• OnM OS gorwedd a wnei dan achwyn ar dy far- 
wetdd-dra a'th fyrthni, nad elli garu Crif(> ni 
llawenhau yn ei gariad, nad oes gennyt fywyd 
mewn gweddi, nag un ddyledfwydd arall ; ac etto» 
yn efgeulufo y gwaith cynnhyrfiol hwn, tydi yw V 
aches o'th achwynion hyn. Onid yw 'rh fywyd 
wcdi ei guddio gyda Chrift yn Nuw ? J b^fe yntcu 
yr ei i'w geifio, ond at Grift ? A ph'le mae hynny, 
ond yn y nefoedd, lie mBe Crift ? ' Os mynni uieu 
a gwres, dere i lewyrch yr haul. Os irtynni enaid 

Ib)'wi9J, tyred at Grift. O eilku cymmeryd y ffordd 
• • L % houy 

(b^ Diar. xv* 14. 



aao Tpwys o ddiJyn Pen. ii« 

hon, mae 'th enatd fel lamp heb ei goleuo, a'th 
ddyledfwyddeu fel aberth heb d^a. Cyrrhaedd 
faFworyn beunydd oddiar allor Duw a gw^l os na 
lyfg dy offrwm. Ennyn dy lamp wrth y fHaajm. 
hon, a thyn blew beunydd oddiwrth Grifl^ a gw61 
OS na oleua *n ogoneddus. Cadw *n agos at y tin 
bywiol hwn, a gwel os na bydd dy ferdiiadeu *ii 
wrefog. Yn dy ddifFyg o gariad Duw, cyfod olwg 
dy ffydd tua /r nefoedd, fylla ar brydferthwch 
drift, myfyria ar ei odidawgrwydd, a gwfil os na 
bydd i'w hawddgarwch t'i gyflawnder bcri iti ei h'offi 
'n fawr. Megis y mae gweithio yn peri chwant 
bwyd, ac ya cynnal icchyd a nerth y corph, felly 
y gwaith nefol hwn a bSr yn fban i ras ^ bywyd 
yfprydol gynnyddu yn yrcnaid. He^law hyn, nid 
tan dieithr yr wyt ti 'n ei gyrrhaedd oV nefoedd ar 
dy abertheu. Y it\ a gynncuo wrth it' fyfyrio ar 
Grift fydd debyccaf o fod yn f41 nefolaidd. Rhai 
dynion a dynnant eu gwrSs oddiwrth lyfreu *n 
iinig, a rhai oddiwrth ddyfhder cyftuddieu, g rhai 
oddiwrth eneu gweinidogion Uym, a rhai oddiwrth 
wrandawiad cyn'lleidfa ; ond yr hwn a fedr y fFordd 
hon i'r nefoedd, ac a dynno wr6s beunydd oddi- 
wrth Grift, a fwynha y rath fywiogrwydd na iryr 
neb am dano on'd y famt. Pan fo erdill yn barod 
i dorri eu hunain, fel offeiriaid Baal^ am nad yw 
«u habertheu yn llofgi, ^clli di anadlu yfpryd Eltas^ . 
, acefgyn mor uchel yngherbyd'myfyrdodcu, nes y 
bo I'th'enaid a'th offrwrn fflammio 'n ogoneddus, 
cr i'r byd a'r cnawd geifio ei difFodd a hoU 
ddyfroedd eu gelyniaeth. Na ddywed pa fodd 
yr efgyn marwolion iV' nefoedd ? mae gan fiydd 
adenydd, a myfyrdod yw ei cherbyd. ^ Megis ac y 
mae gwydr a dynn dan o'r haul, felly ffydd a ddwe 
3an o'r nefoedd, drwy fyllu 'n graflF ar yr Arglwydd 
lefu. O fyllwch, fyllwch amo. 

6. Canfod 



Pbk. II. hymyd nefakidd ar y ddqiau 221 

6. Canfad gogoniani yn fynycb drwy ffydd ytv V 
syrnmorth pennefym mbob adfyd. Golwg ar Grift yn 
y nefoedc^ a iywha ein hyfprydoedd, ac a barini 
ddwyn ein blindereu mewn amynedd a ilaweciyddy 
ac ymroi na bo ini ymadael a Chrift rhag ofn dio« 
dde£aint. Er garwed fyth fo 'r ffordd, a ddichon 
hi fod yiv failh, os y w ^ix tywys i'r nefoedd ? O 
fdus glefydeu, gwaradwyddiadeu, carchareu neu 
angeU) pan fo 'r rhagbrofiad hyn o dragywyddol , 
orphwysfa yn cyd fyn'd a hwynt. Hyn a geidw 
boea oddiwrth yr enaid, fel nad alio flino ond y 
cnawd yn unig. Oni buafai V y^hydig (och) rtiy 
facb!) o brawf agefais o'r orphwysfa a ddaw, 
buafai fy nioddefiadeu yn annioddefol ac angeu yn . 
rhy ofnadwy* Gallaf dd'wc'yd " diflfygiafwn, pc 
•* na chredafwn wcled daioni 'r Arglwydd yn nhir, 
•* y rhai bywj oni bai fod yr orphwysfa dragywyddol 
^ yn hy£rydwch imiydarfuafai am danaf yn f)r 
^ ngbyftudd* Un peth a ddeifyfais i gan yr Arglw- 
** ydd^ hynny. a g^fiaf ; fef, caffael trigo yn nhy 
" *r Arglwydd hoU ddyddicu fy mywyd.j i edrych 
•* ar brydferthwch yr Aiglwydd, ac i ymofyn yn ei 
** dcml : canys yn y dydd blin i'm cuddia o fewn 
^ ei babell : yn nirgelta ei babell i'm cuddia ; ar 
** graig i'm cyfyd i. Ac yn awr y dyrcha efe fy 
** mhen goruwch fy ngelynion o*m hamgylch j arn 
" hynny *r aberthat yn ei beby 11 ef ebyrth gorfolcdd, 
** cana^ ie-molaf yr Arglwydd (c)." Nid yw pob 
dioddefiadeu ddim ini tra caffom ein cynnal gan 
y Uawenydd hwn* Pan gauo erlidigaeth ac otn y 
dryfeo, dichon Crift ddyfod i mewn, a fefyll yn y 
canol, a d'we'yd wrth ei ddifgyblion^ tangnefedd i 
•chwi. Dichon Paulz Silas fod yny nefoedd, pan 

Lmaent yn rhwym yn y carcharj gallant fod yn 
iwen yti ^u Duw, pan y maent yn cael cu Uaby* 
ddio^ a'u traed yn rhwym yn y cyffion. Y mertby^ 
L 3 rm 

(c) Salm xxtIi. 13. cxix. 32. xxtiu 4— 6, 



2^+ rpwfs d£fyft. Pe». ri. 

**' fel cawodydd ar lafti^dlt, tra n«e et weCafeu yn 
"' cyhoeddi enw'r Arglwydd^ ac yn rhoddi mawr-> 
** edd i'w Dduw P' Onld yw ei ymadroddam y 
nefoedd fel y blwch o ^nnaint ' pan> dywalliwyd* ar 
benCrift, yn ardgli V hoH dfi Dkhon/pawba 
fo 'n agos atto gael ea llontii ganddo* Dedwyddy! 
dynion fy ganddynt infeinidiig nefolaidd ! Dcdwydd • 
y plant aV gwafanaeth-ddynion fydd ganddynt d%d 
a melftr nefolaidd ! Dedwydd y dyn^fy ganddo 
-gydymmaith nefolaidd, a wilio ar ei f^rdd, a'4 - 
gymmorth pan fo 'n wan j a*i ddiddanu paa fayn 
drJft^ Bydd hwn bob amfer yn chwythui ar y 
wreichionen o fywyd yfprydiM- fydd ynnot,.acyit 
tynnu dy cnaid at Dduw, gan dd'we*yd wrthyt fel y 
wraig o Samaria^ ** deuwch, gwelwch ddyn a ddy-^ 
*'• wedodd imi yr hyn oil a wnaethum,*^ un a gacodd 
ein beneidieu hyd angeu, ond hwn yw« 'r Crift ?* 
Onid adnabyddiaeth o hwn a Duw. yw^ bywyd * 
tragywyddolf Onid gogoniant y faint yw can^d^ 
ei ogoniant ef ? Dere i dy dyn^nefblaidd^ ac eifledd 
wrth ei fwrdd, ac efe a ofod ger^ brcn dy enaid 
dckpieithion y n^f : teithia- gydag ef' ar y • ffbrdd, i 

acefea'th gyfarwydda ac a'th gynttbyrfa^yn dy^ ! 

daith i'r nefoedd ; mafnach^ag efyny-l^d) aom- I 

a-th gynghora i brynu y perl'd^udfawir 5 os troieddi i 

iVcfbyp, ef6 a fedr faddeu iti, wfth* gofio i Grift 
faddeu ei fawrion<trofeddcu efs os byddi' dtddig^,- 
byddefyn fwyn, wrth gefio moi^fwynyw^Wu*: 
ac OS cwympwch a)lan, bydd yn hawdd gfnddo • i 

.ytngymmodi, wrth gofio y byddwch*; yn- y nefoedd - 
yn gyfeilKon tragywyddol. Dyttia, 'r- criftion a* 
iayvn ddfaH, a- bydd pawb o'i amgykh yH weH etddo. 
Mor anfuddiol yw cymdeithas- pob rhy w^ o ^ft^ 
nogion mewn cymmhariaetli i hwn ! Pe doi dya* I 

o- r nefoedd, mor a wyddj&s. fydctai pawb i -wrandb 'r* , 

h^nes a roddai o'r byd arall, .a'r pethett-a/welodd, i 

a phcth y niae 'r faqnt ya ei^ fwyohJii^-yno^ Oai i 

fieddylicnt 



P£M. Hi byw^d nefolaidd or y ddaear. 2:^5 

feddylient y dyn hwn y cydymmaith goreu, a'i 
ymddiddan y mwyaf llefol ? Pa ham ynteu na 
pharcb^ch gymdeithas y faint yn fw^, ac na charech 
cu hymddiddan yn well ? Canys fc a pob fant i Y 
nefoedd yn berfonol, ac a fu yno 'n fynych yn ei • 
yfpryd, ac a'i gwelodd lawer gwaith drwy ddryclv. 
- yr cfengyK O'm rhan i, gwell gennyf gael aym^ 
deithas cridion o feddwl nefoiaiddi na 'r ymrefym- 
xnwyr dyfgediccaf, neu 'r pennaethiaid boneddiccaf. . 
8. Nid^itsun dyn yn anrhydiddu Duw gymmaint 
d^r hwn fydd a*i ymarweddiad yn y nefoedd. Onid 
yw 'n wradwydd i rieni^fod eu plant yn ymborthi 
ar j^beu mocn, a'u dillad yn frattieu, ac heb ym«' 
gyreillachu a neb ond a Uadron ? Qpid yw felly 
i'n T^ nefol, pan ydym ni, fy 'n galw ein hunain 
yn Uant iddo, yn ymborthi ar forod y byd; a gwifg* 
oeddein beneidieu fel noethder y byd, a'n calonneu 
yn glynu with y Uwch^ yn lie aros yn waftadol. 
ymmhreliennoldeb ein T4d. Yn ficcr yr ydytn ya. 
l^w 'n rhy wael o blant brenin^ ac yn is na 'a 
gobaith, a Uawnder ty einTid, a'r petheu mawrion. 
a* barottodd efe iV faint. Da ini fod gennym d^^ 
tyner- ei ymyfgaroedd, a arddel ei blant mevm dulL 
gwad. > Oni bai iddo ef yn gyntaf ddangos ei hawL 
jmnom, nid allem ni jiac 'eraill wybod mai ei bobli 
ef ydym ni* Ond pan alio criftion fyw fry, a., 
llawenhau ei enaid yn y petheu ni welir; pa anrhy« 
dedd yw hyn i Dduw ! Duw a ddywed am hwn, . 
*' Dyma ddyn fy'n ngbreduyacynfy nghymmeryd. 
^ a|f fy ngair; mae efe yn Uawenhau jcn fy addewid- 
^'cyncael meddiant; efe a^edr fod yn ddiolchgar 
^ am betbeu ni welodd erioed a'ilygakirorphorol ;. 

• nid yw ei lawenydd yn y cnawd, ei gaiin fydd. . 

* gyda mi^ efva^ar^fy mhrefennoldeb, ^c efe a.> 
^ geifFyn ddilaifwynhau hyn yn fy nheyrnas fytb*.' 
** Bendigedigyw y rhai ni wePfant, ac etto a gre. 
^ dafants 7 iawl a'm hanrhydeddant i, aanrJby., 

Xi 5 ^ " deddir 



22.6 Tpwyf ddilyn- P£N« II.' 

** dcddir gennyf fi " Gwelwch fel y cyfrifodd Duw 
iddo gael ei anrhydeddu gan Galeb a Jojhua^ pan 
aethant i wlad 'x addewid^ a dwyn adref i'w brodyr 
brawf o ffrwytheu V wlad, gan lefaru 'n wych'am 
dani, i gynnhyrfu eu brodyr i fyned i mewn ? Pa 
addewid a gwobr a dderbyniafaat ? j 

9. ly enaid na ofodo eiftrchladeu ar hetheu ucbad^ I 

fy 'n anufuddhau gorchmynion DuWj ac yn colli canfod 
y petheu hyfryttafy mae.Duw 'n eii datguddioyn ei air^ 
Yr un Duw ac fy 'n erchi iti gredu a bod yn griftion, 
a arch hefyd iti ** geifid y petheu fydd ucliod. He 
"• mae Crift yn eiftedd ar ddebeulaw Duw, a rhoddi 
'* dy ferch ar betheu fydd uchod, nid ar betheu fy 
" ar y ddacar (d)." Yr un Duw ag iydd yn erchi j 

iti beidio a liadd a Iledratta, a godinebu, a arch iti I 

hefyd fod a'th gaton a'th ymarweddiad yn y nef- j 

oedd ; ac a feiddi di anufuddhau ? . Pa les ynteu ! 

a elli di dderbyn oddiwrth y defgrifiad mwyaf gogp- 
neddus o'r nefoedd, a phob dadguddiad o'r gwyn- 
fyd a ddaw, a'r gwerthfawr addewidion o';i gorph« 
wysfa? Yr wyt ti 'n f:ol]i rhai*n oil, ac onid dyma 
•r ict difgleiriaf yd flfioffafen 'r yfgrythur, a'r llineileu 
aur *yn llyfr Duw ? ' Meddyliwn na ymadewit ag 
un o'r addewidion hynny, na wnait am y byd« 
Megis ag mai 'r nefoedd y w perfFeithrwydd ein hoJl 
drugareddeu, felly yr addewidion o honi yw gwir 
enaid y;: efengyl. A ydyw gair cbmfforddus o eheu 
Duw o'r fath wcrth, nad yw holl gonafFordd y byd 
ond dim atto ? Ac a wnei di ddibrifio ac efgeulufo 
cynnifer o bonynt ? I ba beth y dadguddiodd Duw ' ^ 
gymmaint o'i gwnfel, ac y dangofodd rhag-Ilaw y 
llawenydd a gawn fwynhau ? I beth arall, ond i 
beri ini wybod hya er ein Jlawenydd yn awr I Ac 
onid e, ni buafai waeth ini iddo dewi am danynt> I 

nes yr ctem i*w mwynhau, le yn ol cymmeryd o 
honom feddianneu o'n gorphwysfa, gallafai Duw I 

guddio I 

(d) Col. iiu 1 a. j 

- . I 



Pew. ir« bywyd nefolaidd or y ddaear. 227 

guddio rhagddom ei bod i barhau byth, ac yna ofti 
ci cholH a wneuthai leihau llawer ar felufdra ein 
Uaweriydd, Ond rhyngodd bodd i'n Tad ddat- 
guddio ei fcddwl, fel y^byddai ein llawenydd ya 
Uawrij ac y byddem byw fel ctifeddion o'r fath 
deyrnas ? Ac a fyddwn ni yn ddall iV hoU betheu 
hyn ? A fydd ini fyw mewn gofialon a gofidieu 
bydol, lieb lawenhau yn y pethcu a ddatguddiodd 
Duw, mwy na phe buafem heb eu 'fgrifenuu erioed 
ganddo ? Pe buafai 'th dywyfog wedi rhoddi iti 
yfgrifen dan ei fel am ryw arglwyddiaeth, mor 
fynych y buafit yn edrych arni, nes dyfod i'r an- ' 
rhydedd o'i mwynhau? Ac a feliodd Duw iti 
hawl o'r nefbedd, ac'a adewi di 'r yfgrifen hon i 
orwedd wrth dy ochr fel peth a acth yn angof gen- 
nyt ? O na byddai ein calonne'u cy^wch a'n go- 
baith, a'n gobaith cy'wch i'r addewidion anffael- 
cdig hyn ! * 

- 10. Nid yw on*d cymmwys fod ein cahnneu ni ar 
Dduwy pan y mae ei galon ef gymmaint arnom nK 
Os dichon Ardwydd y gogoniant yinddaroftwng- 
iftor ifel a gofod ei fcrch ar Iwch llygredig ; gallai 
\in feddwl mai hawdd fyddai ein perfwadio ni i ofod 
ein fcrch ar Grift a gogoniant, ac efgyn at to cf 
beunydd yn ein ferchiadeu, fy 'n plygu cymmaint 
attom ni, Grijiion^ oni weli di fod Duw a'i ferch 
arnat, ac yn gofalu am danat niewn cariad tirion, 
pan wyt ti yn ei anghofio ef a'th human ? Onid 
yw cf beunydd yn dy ddilyn a*i drugareddeu, gan 
gynnhyrfu dy enaid, a gofalu am dy gorpli, ac yn 
cadw y ddau ? Onid yw -efe o hyd yn dy gynnal 
yra mreichieu ei gariad, gan addo y bydd i bob 
pieth gydweithio er daiohi iti, ac y dyry i'w angylion 
orchymmyn o'th blegyd di i Ac a elli di gym-. 
meryd i fynu a'r llawenydd' ifod, ac anghofio dy 
Arglwydd, nad yw byth yn -dy anghofio dU? U 
grculon anaiolchgarwch ! Pan lefara Duw am ei 
L 6 gyitt* 



2St8 TpwySoddllyn PE*f. ix 

gymm^ynafgarwchini, gyerandcwch betb addywed 
efci " dywcdodd Sjon^ yr Arglwydd a'm gwrth-. 
^^ ododd, a'm Harglwy^d. a'm haaghofiadd, ' A 
^' an^K>|ia g\yraig:ei phlei;>tyn Aigno^ fd na thoilu- 
" rio wrfh fab ei chroth ? i^ hwy.a allant anghofio, 
*' ctto myft nid 'anglK>fiaf di^ Wefe, ar glcdr fy 
" nwylaw i'th argreffais, dy furieu fydd ger ty 
*''inron bob amfer (e)/' Ond pan lefaro am eia 
par:ch ni.iddo ef, mae 'r peth fd arali. " A ang- 
*' hofia morwyn ei ha|f,d45'vi% ? neu y briod*ferch 
*' ei tWyfeu ? etto fy ml^obl i a'm hangofiafant 
" ddyddicu aneirif (f).'* Fel pe dywedai, ' ni 
^ chodwch un boreu, na chuddiwch eich noethni^ 
^ ac ni anghoiiwch eich gwifg^edd gwageddus ; ac 

* a ydyw rhai'n a fwy gwerth na'ch Duw; o 

* fwy pwys na'ch bywyd tragy\vyddol ? ac ctta 
« chwi fedrwch anghofio 'rhai'n ddydd ar 61 dydd;^ 
Na roddwch achos i Dduw i iachwyn amoov fol . 
hyn; Yn bytracb^ aed ein heneidieu^ i fynu at 
Dduw, i ymweled ag ef bob boreu, a bydded Vw 
calonneu dueddualto-bobtmunud.- 

II. Oni ddylai ein howl o*r ntfoedd^ a^n pefti^nas - ' 
iddiy gaduf ein calonneu yn tptifiadel ami? Yno y . 
ina.e ein T^ yn cadw ei lys^ Ni a'i galwn e4 
** ein Tad yr hiwn wyt yn y nefoeddr'' AnnbeiU 
wng^blantl fydd morddiwydyneuchwareyddiaeth 
nes anghofio 'r fath D&d. Vno hefyd y mai Crift ' 
ein pen, eiiii priod^ a'n bywyd^; ac ai^ni edrychwa •- 
arno, gan ddanfon atto mor fynych ag allom, lies 
y delom iV gs^nfod ef wyneb yn wyneb ? Gan 
fod ein Iefu^n.y|]e£oedd,v bydded. i'n calc^neo ni 
fed yno hefy4* . YfiOr hefyd y mac- " JirufaUm- 
•' nevjyJdy yr .I^Qp yw- ein mam ni oil (g).*" A-c- 
yno y mae torfeydd G^n:brDdyr hynaf, a'n hen gy^ 
feillion, cymdeithas pa r;ii yh< y cnawd oedd/ dra 
hyfryd ini, a'u hymadawiad ynalartrift j ac a ydyjwi 

hyn* 

^ Jeifayjrtix, 14^16. (f) Jcrtii, ja^ (g) Oah U. %^ 



P£K* II. bywyd nefilUndd or y ddaear. 229> 

hyn oil ddkn-idynnu dy feddylieu i fyhu? Pe 
baynt o hyd^cyrraedd iti ar y adaear» ti a ait yn 
fynych i ymwded a hwyat, a pha ham na ymweli 
yn fynychach.a.hwynt yn dy yfpryd| ginlawcnhau 
rba^law- wrth. fcddwl y cei -cu cyfarfod yno ? 

* 'Roedd yn llkwen gan Socrates farw, ara ei fod yn 

* credu y cai wcled Homer a Hejiodz, gwyr cnwog. 

* crailL Pa feint mwy yr wyf fi yn llawenhau, 
^ ebrai hen weinidog.duwiol, am y gwn y cif 

* wcled Grift fy lachawdwr, tragywyddol FabDuw 
^ yn y cnawd a wifgodd ; hebhw cynnifer o batri- 
^ archiaid, propbwydi, ac apoftolion doetb> duwio]> 

* ac enwog, &c. ?' Dylai credadyn edrych i'r ne-^ 
foeddamyi^io.ar gyflwr bend]|;edtg y faint, gaa 
feddwl vmho ei hun, 'ernad wyf fi etto nu)r ddeid-. 
wtjrdd arbod. ^da chwi, etto hyn yw fy nghyfllir 
beunydd,: fymxodyr ydych clmi,- a cbyd-aelodea 
yng Nghr^ am hyoay )etch llawenydd cbwi yw f^ 
Uawenydd i,. z*tYi gogomant chwi a berthyn i mi, 
drwy 'r berthynat ^os hon. Yn enwedig pan wyf. 
yno^u ynyrun Crift,^ ac ya perehen yr un ffydd 
ac a'ch derchafodd chwi i'r anrhydedd hon, ac ya 
byw drwy 'r un Yfpryd, ag V ych chwi *n by w, ac 
yn hiraethii beunydd am- ddyfod attoch.' 

Ym mhellacb^ cin^ a'n)Ctfr/r«/^fydd fry. "Canys 

^ nt.a vs^ddom OS em daearol dy o'r babell hon a. 

^ ddattodhv fed i nitadeiliad gan Dduw, fef l^ nid. 

" o waith Haw, tragywyddol yny nefogdd." Pa 

ham ynte na edrycbem ni yn fynyohach tuac atto^ 

^ ac och'neidio,. gan ddeiiyfii cad ein harwifgo, 

** a'n ty fydd o'r »6f<h).'* Pe bai eia cartrcf yn 

llawer gwaelacb, yn ficcr ni a ddylaem gofio am 

, dano, am mai ein canref ydyw« Pe bait ti on'd. 

/ alltud mewn gwlad ddieithr, merfynycb y meddylit 

^ am gartref? A pba ham na/bai Uielbyn g)rda ni. 

ym mhertbynaa i'r nefoedd. Onidi Uawer mwy ^ 

cymmwya 



2-30 Tpwys ddifyn Pen, i i, 

cymmwyS galw hwnnw yn gartrcf ini p'k y cawn 
aros yn dragywyddol ; na hwn, o ba urty difgwy- 
liwn bob awr ^el ein troi allan ohono, heb ddych- 
welyd byth mwy ? Dieithraid ydym ar y ddaear, 
byddwn yno yn ein gwlad ein hun. Etifeddion . 
ydym, a thraw ein hetifeddiaeth, ** fef etifeddiaeth 
" anllygredig, a dihalogedig, a di«ddiflannedrg, ac 
" jmghadw yn y nefoedd i ni (i)." Yr ydym yma 
mewn cyfyngder a difFyg gwaftadol, ac yno y jxiae 
ein gohid ynghadw, ^'^ fef go{ud gwell ac un par- 
*' haus (k):" *ie yno y mae gwir obaith ein henei- *' 
dieu, ein holl obaith am ymwared o'n trallodion j * 
ein holl obaith am ddedwyddwch, pan ydym drue- 
nus yma; " yr holl obaith hwn fydd ynghadw i ni • 
" yn y nefoedd (1)." Wtlt^frodyr anuuyl, a oes 
ini gymmaint hawl, ac etto mor lleied o feddylieu 
yno ? Mor ages, perthynas, ac mor lleied ferch i . 
' Ai gweddus ini ymbleferu cymmaint ynghymdei** 
thas dieithraid, nes anghofio ein Tad a'n Har* 
glwydd ? Neu fod mor foddlon ymmh'lith y rhai 
a'n cafant ac a'n blinant, nesanghofio ein cyfeillion 
goreu ac anwylaf? Neu hoffi y gwaelbetheu a 
fenthycciwyd ini^ ties anghofio ein meddianneu a'n 
tryforeu ein hunain ? >Neu flino cymmaint o her- 
\7ydd anghenion a thrallodion, nes anghofio ein 
tragywyddol lawenydd a'n gorphwysfa? Duw 'n* 
fynych a haera fod iddo hawl ynnom ni, ac am Jhyn- 
"y> y ^y^^ ^^y^ ^^^ wrthym ni, am mai pobl iddo 
ei hun ydym ni, wedi ein de>;vis ganddo allan o'r 
byd : pa ham ynteu, na haerwn ni.ein hawl ynddo 
ef, ac felly derchafu ein calbnneu i fynu \ am mai 
cfe yw ein Duw ni^ ac am mai ein cartrdF ni y w 'r 
nefoedd. Mae dynicn y byd fynychaf yn prifio ac 
yn cam 'n ormod eu heiddo eu hun. (J na ofalem 
ni am ein hetifeddiaeth ein hunain, a'i phrifio fwy 
fwy beunydd f » 

' 12. Yftyriwch 

(j) I Pedr i. 4. * (Ir) H«b. x, 34. (1) Col. i, 5, 



Pfi w. II. bywyd nefolatdi ar y idaeau - 231 

12. Yftyriwch unwaith ym mhellach^ nad oes dim 
4ta*d y nefoedd y tdl ini ofod ein ferch arm. Os nt 
chciff Duw ein ferchiadeu ni, pwy a'u ceifF? Os 
na ofdi am dy orphwysfa, am ba beth y gofali ? A 
gefaift di afael mewn rhy w Dduw arall ? neu ryw« 
beth a wna 'r tro 'n lie gorphwysfaf A gefaifl dt 
happufrwydd tragy wyddol ar y ddaear ? p'le mac 
c' ? O beth y gwnawd e' ? Pwy y w 'r dyn a'i 
chwiliodd ef allan ? Pwy a'i mwynbaodd er ddi« 
weddaf! P'le roedd ef yn byw? Beth oedd ei 
enw ef ? Neu ai tydi yw 'r cyntaf a gadd nefoedd 
ar y ddaear ? - Ow druenus ddyn ! na ymddiried 
i'th nefoedd, ac na ymfFroftia am dy elw, nes y 
pare 'th brofiad iti ymffroftio. Na aflonydda dy 
hun drwy geifio ar y ddaear y peth nid y w i'w gael, 
rhag iti ddyfgu dy brofiad drwy goUi-dy enaid, 'rhyn 
a allafit ddyfgu ar ammodeu haws, fef drwy ry- 
buddion Duw yn «i air, a'r miloedd o eneidieu a 
gollwyd o'th flaen. Pe cymmerai fatau di i fynu 
j ben mynydd profedigaeth, gan ddangos iti holl 
deymafoedd 7 byd a'u gogoniant, nid allai efe 
ddangos iti ddim y talai iti ^ddwl ani dano, a llai 
o lawer i'w ddewis o flaen dy orphwysfa. Yn wir 
mor belled ag y bo angen a dyledfwydd yn gofyn, 
rhaid ini fod yn foddlon i ofalu am y petheu ifod ; 
end pwy y w 'r hwn fydd yn aros o* fewn cwmpas y 
terfyneu hyn ? A bydded ein meddylieu a'n gofa- 
lon am y byd byth mor Ueied, ni a weiwn eu bod 
yn flin achwerw ini.^ Griftion^ gw^l wagedd yr 
holl betheu hyn, ac mor werthfawr yw 'r petheu 
uchod. Pe *r ai 'th feddylieu, fel y gwenynyn 
diwyd, dros yr holl fyd, o flodeu^ i flodeuyn, o 
greadur i greadur, ni ddygent ddim" m£l na meluf* 
rwydd adref, oddiwrth neb o honynt, ond mor 
belled ac y maent yn perthyn i dragywyddoldeb. 
Er fod pob gwirionedd Duw yn werthfawr, ac yn 
baeddu ei ymddiSyn, etto dylem ei aftudio 'n unig 

fcl 



N 



232 Tpwys 9 ddiiyni 6f^« Pik. i U 

ftlyraae *n perthyn i'n gorphwysfa.— Ni ddylai 
neb ymryfon ynghylch dull ac athrawiaetheu cre- 
fydd, ond yn utiig ;nor belled ac y mae perthyna& 
rhwngddynt a phetheu tragywyddoU— Ac ni (WylsS- 
neb ymdrechu ynghylch '^chofion gwlad ag eglwys 
ond mor belled ac y mae hyn yn gwafanaetha at 
achos yr efengyl, a theyrnas Criflr, a thragywyddo) 
dw eneidi^*— Ac hyd yn oed. ein boll draffenhion 
yn y byd, megb'^pryna a gwerthu^ bwyta acyfed^ 
adeUia^ a»phriddi, fivyrneb a rh^ela, ni thalyr 
faoll betheu hyn i'x criition feddwl on'd anfynydi 
am danjmt, on'd yn> unig mor belled ac y mae 
perthynas rhyngddynt a tbragywyddoldeb, ae nid 
fel y maent i foddio 'r cnawd* Weith]an> onid yw 
dy nrdwybod yn. d'we'yd^ nad oies dim ond y ne-« 
foedo,' aV ffi>rad iddi ag^ til i ti feddwrl am dano ^ 
Wtiihi^ny ddariienyMi a ydyw 'r yftyrjaetheik* 
hyn yn bwyfig» neu rbeidio ? A brofais i fod yn 
ddyledus^amat ofod dy . galoa ar be(heu^ ucbod, a»> 
na*ddo ? Osidywedi, na^ddo^ mae 'li ddiammeat 
geimyf dy fod yn d^we*yd yn erbyn dy gydiwybod y 
OS "wyt yn cyiaddef dy tod yn deall. mai dy ddyled^** 
fwydd yw, bydd/hyd yn oed iYtalbd hwnnw 'th 
gpndonnio,- aV cyfsiddefiad. yna atfydd yn hH i'tb 
erbyn, .o&ti o'th wiifodd ia<efgeubifi.y peth: wyt yti.- 
adddF ». fod y^n ddykdfiKryddi amatd Helpied yv^ 
Ar^^ydd di i yftyried.y petheu^a g^yvvai^ ac i 
wneuthur iawn ddefiiydd Ovhonynn A wyt tl jn^ 
fbddlonibyn? os yivnfti macimwynavhaioier'y/ 
gsvaaith wedi ei vmeuthiur ya' barod, Y^mae gen^^ 
nyf yn awr rai hyffbrddiaifeu amlwg i'^h^gymniortli' 
yP/y gvraith mawr hwn ; ond Och ! ofer^fon am^ 
danynt 0$ nadwyt yafoddionti'wihai^.- P^oddi 
byonag mi a'u^.gofi^dafjger dy fro0>. a-'r. Ai^wyddi 
a^hieddody ^giSsi i'r finraitb*^ 

PtE-N#* 



Pbk. 12. Hyjgirddiadeuifywj. i^<. 233 

P E N. XIU] 
HySbrddiadeu i fy w by wyd nefolaidd ar y ddaear* 

I. Rhaid gochefyd rhwyfireu i fywyd nefolaiddj megls ; 

I. iywmewn unrhyw Fechod gwybidol i Z^ meddu/i 
daearol j 3. cymdeithiort annuwiol \ 4. ymryfan yrig^ 
hylch crefydd\ ^5. yfprydbalcb ; b. yjpryd Jyrthlyd i, 
7. a gorphwys ym moddiongrds beb fyrCd at Gri/im 

II. T cynnorthwyon i fywyd nefidaidd ydynt gyfrym 
a hyn j f • gwybydd mat *r nefoeddyn unig fydd wir 
dry for a dedwyddwcb 3 2. ymdrecha i adnabod dy: 
hawliddi ; 3s tfc mor agosydywy ^t ymididdan yn 

fynych^ ac yn ddrfrifol am dam\ 5, ymegniaym mhob 
dyUdJwydd l dderchafu dy fercbiadeu *n nis atti i 
* 6. rr un diben gwna town ddefnydi bob peth a 
ddigwyadot tij ac awelycb yn y byd\ y. bydd yn 
ffnycb yn y gwaith- angylaidd $ glodfori j 8. byddid 
i*th enaid drwy ffydd gofio '« wajladol am anfeidr^t 
gariadDuw% (^Jfylwa *nfanol ar^ a meitbrin gyn-^ 
nyrfiadeu Tfpryd Duw i 10. ac bytb ^a efgiulufa^ 
ifalu *n gymmedrol am dy lecbyd corphoroU 

MAL ag yr wyt yn prifio diddanwch ymar*' 
Mre&iad nefolaidd, rhaid imi dy liarfio 
oddiwith Dduw, I oche}yd yn ofalus, rai rbwyfireu 
peryglus 5 acyna, — i gyflawni y cyfryw ddykdjivym 
ddeuTiC a'th helpio i fyw 'n nefolaidd. 

I. Y rhwyjireu iV gochelyd gyda phob gofal^ 
ydynt y rhai hyn^-^'byw mewn unrhyt^ bechod gwy^*. 
bodeJy^meddwi ddearoiy'^cymdeitbas^ yr annuwwl^ — 
ymryfon ynghykh crefydd^ '^yfpryd ucbel a halcb^ — • 
yfpryd ftvrtb a diog^^^ a gvrphu^s ar y ffhrdd^ heh" 
fyfCd at Grift. 

I. Byw mewn ttnrhyw bechod gwyb(tMfydd rwyftr 
tra mawr i j$narwcddiad nefohidd. Pa anthakh- a' 



234 : Hyfforddiadeuifyw PftN. iZm 

wna hwn yn.dy enaid ! O *r Uawenydd a ddi- 
nyftriwyd ganddo ! Gynnifer o rafyreu a farweidd- 
iodd f A chynnifer o ddyledfwyddeu a rwyftrodd ! 
Ddarllenydd^ a wyt ti 'n byw 'n erbyn Uais dy gyd- 
wybod ? A wyt ti o'th wirfodd yn efgeulufo dy- 
ledAvyddeu cyhoedd, tculuaidd, qeu ddirgel ? A 
wyt ti 'n gaethwas i'th chwanteu a'th fynhwyreu ? 
A wyt.ti 'n chwiliwr balch am dy barcli dy hun ? 
A wyt ti 'n ddyn poethlyd drwg ei natur, yn barod 
i danio wrth bob gair, ac i ddigio ar ychydig achos ? 
A wyt ti yn twyJlo eraill yn dy gwfmeriaeth, ac ya 
ymroi 1 fod yn gyfoethog, iawn neu gam? Os 
felJy mae arnat, mi feiddiaf dd'we'yd, bod dy enaid 
di a*r nefoedd yn bur ddieithr i'w gilydd. Ni ad y 
trawftieu hyn fydd yn dy lygaid iti cdrych i'r 
nefoedd \ maent yn gymmyleu duon rhyngot ti 
a'th Dduw, Os ceifi edrych ar dragy wyddoldcb, a 
chafglu comfFordd oddiwrth y bywyd a ddaw> dy 
bechod a ddaw 'n ebrwydd yn dy wyneb, gan 
dd'we'yd^ * nid yw 'r pethcu hyn yn perthyn uti. 

* Pa fodd y gelli di ymbleferu yn y nefoedd, ac 

* wyt yn cym'ryd cymmaint pleler yn chwanteu 'r 

* cnawd V Fel y bydd ihyn ddifFodd dy lawenydd^ 
a pheri blinder yn lie hyfrydwch iti, wrth gofio aai 
y^dydd a'r cyflwr a ddaw ! Fob pechod gwirfoddol 
a ddifFydd dy gyfTuion fel dwry tan/ E 'th wna 'a 
llwyr anhwylus, ac nior analluog i efgya mewn 
ipyfyrdodeu dwyfol, ag aderyn i ehedeg wedi tcrri. 
ei edyn. Mae pechod yn llwyr ddinerthu bywyd 
nefolaidd. O ddyn ! y fath fywyd 'r wyt ti 'n ei 
golii ? Pa blefereu V >A^yt ti 'n eu gwerthu beunydd 
am chwant afiau I Os dichon nef ac.ufiern ymgyf- 
^fod, a Duw ddyfod 1 garu pechod, yna y* gelli 
fyw yn dy bechod, a chael prawf o ogoniaiit^ 
meithrin dy chwanteu, a bod a'th ymarv^eddiadyn 
y nefoedd. Ond gwilia rhag Tth bechod dy rwyftro 
di i fyn'd i'r nefoedd fel y mae 'n rbwyftro dyjealon*. 

Gwilia 



Pc 5^. 1 2w' bywyd nefolaidd ar y ddaear. 235 

Gwilia 'n ddiwyd yn erbyn pechod, athaer weddia, 
' Arglwydd, na ^d imi fyrthio i brofedigaeth, eithr 
' gwared fi rhag drwg.' 

2. Meddwl daearol^ fydd rwyftr ac raid ei ochelyd 
yn fanol. Ni ddichon dy galon ymhyfrydu yn 
Nuw a mamm-Jti, yn y nefoedd a'r ddaear. Pan 
y mae 'r credadyn nefolaidd yn ymgyfTuro yn ei 
DduW) ac yn llawenhau yngobaith y gogoniant a 
ddaw ; nid hwyrach dy fod di yn ymbleferu yn dy 
Iwyddiant bydol, ac yn llawenhau yn y gobaith o 
Iwyddo yma. Pan y mae efe yn diddanu ei enaid 
drwy edrych ar Grift, a'r angylion, a'r faint, gyda 
pha fai y bydd byw byth ; yn lie hyn, *rwyt ti 'n 
diddanu dy hun drwy edrych ar dy gyfoeth, dy 
ddi a-th eiddo, dy dai a'th diroedd, wrth feddwl 
am ffafor bonedaigion, y plefer o yftad helaeth, a 
thryforu cyfoeth i'th blant, a derchafu dy hiliogaeth, 
Os galwodd Crift hwnnw yn ynfyd, a ddywedodd, 
** fy enaid, gorphwys, y mae gennyt ddigon dros 
" lawer o flynyddoedd ;" pa faint mwy felly wyt ti, 
fy *n d'we'yd yr un geirieu yn dy galon, Dywed 
itni, pa wahan fydd rhwng iaith yr ynfyd hwn a'th 
fcrchiadeu di? Cofia fod y cwbl yn fefyll rhyngddot 
ti a chwiliwr y calonneu. Diammeu, mor belled 
ag yr wyt ti yn ymbleferu, ac yn cymmeryd i fynu 
dy orphwysfa ar y ddaear, mor belled a hynny yr 
wyt ti 'n colli y mwynhad o Dduw. Dichon dy 
feddwl daearol gydfefyll a'th bioffes allanol, ac a'th 
ffurf o ddyledfwyddeu, on'd ni ddichon gydfefyll 
a'r ddyledfwydd nefolaidd hon. Ti a wyddoft dy 
hun, mor oerllyd ac anfynych yw 'th feddyheu ara^ 
y llawenydd uchod, er pan wyt mor awchlym am 
y byd, O ynfydrwydd melldigedig Uaweroedd a 
ymddangofant yn grefyddoi 1 xMacnt yn rhuthro i 
dorfeydd o negefeu' bydol, nes ynt yn feichiog o 
ofalon, ac yn Uwythog o flindereu, a'u heneidieu 
mor -anghymmwys i ymgyfeiilachu a Duw, ac yw 

^lyn 



236 Hyffhrddhdiu ify^ Phk. 13^ 

^yn i redeg a mynydd ar er gefn, ac mor analluog i 
e%yn mewn. myfyrdodeu dwyfol ag yw eu cyrpib.i 
neidio uwch yr haul! A phan goHoot y nefoedd- 
bm^ a allafent' gad ar y ddaear, maent yh cym- 
tnerya i fynu wSg refymmea i brofi eu bod ar yr 
iawn \ ond hyn yn wir nid allatit. Mi a gynghoraf 
i iigrifiion^ a brofaift bicfereu byiwyd ncfoJaidd, os 
mynni eu profi byth mwy, gwiUa rhagy Uyn dinyf* 
triol hwn o feddwl l^ydoi^ Os unwaith yr yairoi i 
fod^ yn gyfoethog, ^^ tt a fyrthi 1 brofedigaeth a 
** mag], a Ilawer o chwanteu ynfyd a niweidiol, y 
^ rhai fy yn boddi dynk>n i ddinyftr a choUedig-* 
•* a^th(a).'* Cadw'rhai'nynrhydd o'thamgyldb^ 
ftl gwiig efinwyth; fel:y gellych eUi. gadael beibia 
pan fo achos ; .on'd bydded Duw a.gogoniarA ya 
nefaf at Ay gaion* Cofia fyth^ '•' fod cyfcillach. y 
** bydyn clyniaeth i DduWjpwy byimag gan 
** hynny a eviyllyfio fod yn gyfeiB i*r hjA^ y maw 
*♦ yn elyn i Dduw (b).. O char neb y>byd nid ^w- 
**' cariad y TSd. ynddo efl[c)/' Dymarybuddion' 
ffyddlon, dedwydd y neb a^u hiawaddefnyddio. 

3i Gachel gymdeilhas yr annmuM. Ni fyDnwa 
dy berfwadio rbag mafnaeh angenrheidio], nea; 
^^neuthur iddyntunrhy^ gymmwynas,yaenwedig; 
iV heneidieu, tra fo gennyt ddim cyfleuftra na: 
gobaith : ac ni fynnwn iti eu cyfrif yn gwn a mocb^ 
er mwyn gadael beibio y ddyledfwydd o'u cerydda# 
na^u barnu felly chwaith, tra fo un gobaitli gwell 
am danynt : ai]ai o lawer yr wyf.yn fbddlon iddynt 
hwy fydd yn cyfenwi dynion yn gwn a moch cya 
erioed iddynt eu rhybuddio yn fiyddlon ac ynt gare-< 
dig, neu yfgatfydd, cyn eu hadnabod nac ymddi«> 
ddan a hwynt. Eithr ymgyfeiilacbu 'n ddiachos a 
dynion annuwioi, a eormod cyfeillach a chym* 
deithion anfuddiol, a ftnnwn i chwi ochelyd. Nidf 
yn unig y rhai halogedig cyboedd, megis tyngwyr, 

erlidwyr. 



I 



Pbm. 12. bywjfd ntfolaidd lary diaear. ' lyj 

erlklv7r, a meddwon a fydd yn gymdeithioti ni« 
weidiol ini, er yn wir y rhaid gochclyd v rhai'n yn 
bennaf; cithr, dynion mwynasdd . moefoli p (iarad 
gw^ anfuddiol, a allant ledratta Uawer o'n rtieddy. 
lieu oddiwrth y nefo^d. £in fyrtbni fydd mor 
fawr abod arnoin achos amy cymmorth mwyafa 
hyd. Mae carreg neu dywarchen inor dueddol r 
eigyn ac chedeg yn yr awyr, ac yw ein calonneu ni 
wrth natur i fyn'd tua'r nefocdd. Nid rhaid i 
chwi rwyftro 'r creigieu i ehedeg i fynu i'r awyr, 
gadewch Ivwynt yn llonydd ac ni choqant fyth. A 
diammeu. os na cheiff ein hyfbrydoedd ni ryw gym* 
morth rhyfeddol, nid ant byth tua'r nefosdd. O 
meddyliwch am hyn wrth adewis eich cyfeilJion ! 
Pan fo eich hyfprydoedd yn cael eu tynnu gan 
Yfpryd Crift tua'r nef, gwiliwch rhag i'r annuwio- 
lion eich tynnu i lawr tuac ufFem, A phan fo eich 
hyfprydoedd yn oerllyd a marwaiddyn bared, os ym» 
gyfcillcchwch a'r annuwiolion, hwy a'ch gwnant yn 
ivaeth etto* Pa les a gei di, fel criflion, wrth wrando 
am y farchnad, a'r tywydd, a'r newyddion fydd ar 

i^erdded ? dyqima yw ymddiddan pobi y byd. Pa 
aint fydd dy galon oi yn nes o efgyn at Dduw, 
wrth glywed bod hwn yn weinidog enwog^ ac arall 
yn griftion ardderchog, bod hon yn bregeth ragorol, 
a .hwnaccw yn Uyfr hynod j. neu gjywed dadleu 
rhyw byngcieu celyd ac snfuddiol? Etto hyn, 
gan mwyaf, yw 'r ymddiddan melufaf a gei glywed 
gan broffefwyr ffurfiol, oerllyd a marwaidd eu ca- 
lonneu. Nage ; pe bait yn newydd fod yn gwrefogi 
dy galon drwy fyfyrio ar y llawenydd bendigedig 
uchod, oni wnai 'r fath ymddiddan a hwn oeri dy 
ferchiadeu, a rhewi dy galon ar frys ? Mi appeliaf 
at fam a phrofiad unrhyw griftion a brofodd hyn, 
neu ac fydd yn fylyvi ar dymmer ei yfpryd, Ni 
ddichon dynion lefaru am un peth, a gofalu am 
beth arall, yn enwedig petheu mor groes cu na- 

turiaetheu. 



238 Hyffhrddiadeu tfitiJ "^%N. 12. 

turiaetheu. ChwJ, wyr ieuainge^ ac fydd fwyaf 
daroftyngedig i'r brofed'igacth hon, meddyliwch yn 
ddifrifol beth yr wyf yn oi dd'we'yd ; a cllwch chwi 
fod a'ch calonneu yn y nefoedd, ym mhlith eich 
cymdeithicn tryotfawr yn y dafam ? Neu wrth 
fich gwaith yn eich fiop?!U, ymmhlith dynion, 
iaith gyffredin pa rai yw, Swon, aflendid, ymadrodd 
flFol, a choeg ddigritwch ? Nagc, gadewch imi 
dd'we'yd i chwi, os ydych yii d^wis y fath gym- 
deivhion pan allech gael gwell^ ac yn cymmeryd 
n;.wy plefer ynVJdynt hwy rtag eraill, yr ydych njor 
belled oddiwrth ymarweddialSiefoIaidd, nad oes.i ' 
cliwi etto ddim bawl yn y nefoedd, ac nid ewch 
byth iddi yn y cyfiwr yr ydych ynddo 'n awr. Pc 
byddai eich tryfor yno, nid allai eich calen fod ar 
betheu mor groes iddi. Mewn gair, ein cymdci- 
thion fydd rhan o'n dedwyddwch yn y nefoedd, ac 
y jnae ein cymdeiihion nail! ai 'n gymmortb neu 
-n rhwyftr neillduol i fyned iddi. 
.. ' 4. i^wyliwch rhag ymryjjon ynghylch opimytieu ^ 
fhetheuMnfyhueddol crefydd. Maent hwy fynychaf y 
dieithraid niwyaf i fywyd nefolaidd, ^ fydd yu 
bared i ymdaeru ynghykh petheu amgyfchiadol 
crefydd* Yr hwn fydd a'i holl grefydd mewn 
opiniyneu a fydd fynychaf yn llefaru am danynt ac 
yn ymdrechu o'u plaid; ond yr hwn fydd a'i 
gref\dd yn gorwedd yngwybodaeth a charkid Duw 
- a Cnrirt, a lefara 'n dra hyfryd am yr amfer dcd-' 
wydd y bydd iddo eu mi^vynhau Criftion gwerth- 
fa\^r a rhagorol yw hwnnw a fedr iawn ddefn^ddio ' 
gv^•irioncddeu amlwg yr efengyl. Am l^nny mi a 
gynghorwn i ti fydd jn ymeflyn at fywyd nefolaidd, 
na bo iti wario gciinc d o'th feddylieu, a'th amfer, 
a'th fel, na'th ymcididdan ynghylch pyngcieu na 
pliertbyn on'd ychydig i'thfnafd.^ Eit^ir pan fo 
rhagrithv.jr yn yn;borthi ar blifg a chibeu, ym- 
bortha di.ar y llawenydd uchod. Mi ddymunwn 

eich 



Pen. 12. h^wyd nefolaidd ar y ddaear^ 239 

cich bod yn abl 1 ymddiffyn pob gwirionedd Duw, 
ac i'r dibcii hyn ddarllen ac aftudio; ond ettabyth, 
mynnwn ichwi aftudio 'n bennaf y gwirioneddeu 
pennaf, ac na bo i ddim droi eich meddylieu oddi* 
wrth dragywyddoldeb. Y gWirioneddeu ainlyccaf 
yn gyffredin, yw 'r rha? mwytf- pwyfig, a mwyaf 
buddiol i'r enaid fynychaf. Am hynny fel y mac 
'r yfgrythur yn erchi i chwi, " yr hwn fydd wan yn 
" y fFydd, derbyniwch attoch, nid i ymrafaelioh 
" rhcfymmeu (d). Eithr gochel ynfyd ac annyf- 
** gedig gweftiyneu, gan wybod eu bod yn magu 
" ymryfoneu. Ac ni ddylai gwas yr Arglwydd 
** ymryfon (e). Gochei gweftiyneu ffol, ac achcu, \ 
** a chynnenneu, ac ym^foneu ynghylch y-ddeddf j z\ 
" canys anfuddiol ydynt ac ofer (f), OJoes neb 
** yn dyfgu yn amgcnach, ac heb gyttuno a iachus 
** eirieu ein H arglwydd lefu Grift, act'r athrawiaeth 
" fydd ar ol duwioldeb, chwyddo y mae heb wy- 
" Bad dim, eithr ammhwyllo ynghylch cweftiyneu, 
" ac ymYyfon ynghylch geirieu, o'r rhai y mae 
** ejpfigen, ymryfon,; cabledd^u, drwg dybieu yn 
" dyfod, cyndyn ddadleu dynion llygredig eu 
** m^ddwl, heb fod y gwirionedd ganddynt, yn 
" tybied mai elw yw duwioldeb ; cika oddiwrth y 
^ cyfryw rai (g)." 

5. Cymmcr ofal vhzg yjpryd balch ac uchel. Y 
mae 'r fath gafineb rhwng y pcchod hwn a Duw, 
fel nad elli byth ddyfod a'th galon yn agos at Dduw, 
na difgwyl ar Dduw ddyfod yn agos at dy galon, 
tra fo 'r pechod hwn yn Ilwyddo ynddi.. Os bwri- 
odd hwn yr angylion allan o'r nefoedd, diammeu 
y ceidw *tt galon di o'r nefotdd. Os bwriodd ein 
rhieni cyntaf allan o j^^^r^^u^'x, gan wahanu rhwng 
yr Arglwydd a ni, a dwyn melldith ar yr holl grea- 
duriaid yma ifod } diammeu y bydd iddo gadw ein 

calonneu 

(d) Rhuf« xiv* i« (e) 2 Dim. iu ^13, 24* <f) Tit. iii. 9, 
(g) 2 Dial, y'u ^S* 



^4^ Hyffi^ddwiiuiffw P£Kr r2. 

calonneu ni allan o Baradwys^ a cbwan^u «m 
pelldra mdldigedig oddiwrth ein Duw. CyfeUlach 
a Duw a wna ddynion yn oftyngedig, a'r gofiyn- 
gciddrwydd hwn a chwanega ein cyfeillach a Duw. 
Pan fo dyn yn arfer lK)d lawer gyda Duw, gan 
fyfyrio ar ei briodoUaetheu gogoneddus, efe a fii- 
eiddia ei bun mewn Uwch a Uudw ; a'r hunan* 
ffieiddiad bwn yw 'r cymmwyfder gcMreu i gad 
nefhau at Dduw drachefn. Gan hynny> 'nol 
dydd o ddaroftyngiad i'r enaid, neu yn amfer adfyd, 
pan fo 'r enaid ifaf, y daw agofaf at D4uw, ac yr 
»rchwaetha fwyaf o'r bywyd fiy. Yr Ai^lwydd a 
ymblefera yq y *' truan a'r cjrftuddiedig oyfpryd, 
** ac fydd yn crynu wrth ei air ef (h) ;" a'r qrfryw 
enaid a ymblefera yn Nuw. A ph'Ie bo plefer o 
bob tu, yno y bydd y cyfarfod myi^ychaf, yr ym- 
ddiddan rhyddaf, y cyfeillach anwylaf, a'r-groefb 
carediccaf. Ond mor bdled y mae Duw oddiwrth « 
drigo yn yr enaid balch, ac na ddkhon ei oddef yn 
agos atto. " Y bakh a edwyn efe o hirbdl (ij j y 
" mae Dmw yn gwrthwynebu y beikhion, ac yn 
" rhoddi gras i'r rhai goftyngcdig (k)." Dynb^ch 
fydd uchel yn ei feddwl ei bun j ond yn wad yn» 
golvvg Duw: a'r hwn fydd wad yn ei plwg ei 
bun, fydd barchus yngfcyfrif 'r Arglwydd. Y 
balch fydd am fyn'd i fynu yn y byd, ond y goflyn- 
gedig am fyn'd i fynu mewn ian<Steiddrwydd. Y 
ddau feddwl ucbel hyn fydd groefaf oil i'w gilydd* 
Wde ynte^a wyt ti 'n ddyn gwertbfawr yn dy olwg 
dy bun ? A wyt ti yn ymbyfrydu wrth glywcd am 
dy barch gyda dynion, ac yn triftau wrtl> glywed eu 
bod yn dy ddibnlio ? A wyt ti 'n paru 'n bennaf y 
rhar a'th anrhydeddant ac yn diyflyru 'r fawl a 

. beidioy er eu bod yn^ ddynion da aduwiol? A 
iynnit i'th farn fod yn rhcp], a'th air yn gyfraith i 

. bawb o'th amgylch? A ydyw 'th ddigoraint yn 

•ennyn 

^ Eiay Ixvi. 2. {i; Salm cxxxyiii^ 6, (kj i Pedr ▼. 5, 



P£N« f 2« Ipvyd nrfokidd ar y dioior. 24X 

ennya os bydd Tth air a'th ewyllys gael eu CFoeii I 
A wyt ti 'n cyfrif goftyngeiddrwydd yn waelder, ac 
na wyddoft pa fodd i ymddaroftwng igyfaddeu 'th 
fat 'n oftyngedig pan drofeddych yn erbyn Duw 
neu ddyn ? A wyt ti 'n un ac a edrych yn ddieith* 
rol ar y tlawd duwiol, ac agos yn gy wilydd gen* 
nyt fod yn gydymmaith iddynt? Beth, onid dii 
di wafanaethu Duw mewn lie ifel, yn gyftal ac 
vdiel ? A fynnit ti fod Ilygaid pawb arnat ti, a'i 
dywed yn d'*we'yd, ^Jyma *fe?* A wyt ti mor 
ddidthr i dwyll a drwg dy galon I A wyt ti 'n 
barottacb i ymddiffyn dy ddiniweidrwydd, nag i 
£umu dy hun, a chmdde' 'th fai ? A elli di on'd 
pnn dioddef ceryda, erdy fod yn euogf Osyw 
'r arwyddion hyn yn wir ar dy galon, dyn baich 

3rt ti* Ac y mae gormod o uffem ynnot i gael . 
nabyddiaeth o'r nefoedd ; mae dy enaid yn rhy 
dcbyg i'r diafbl i ymgyfeillachu a Duw. Dyn\ 
balch a wna dduw o hono ei bun, gan ofod d , 
bun i fynu fel eilun ; pa fodd gan hynny y dichon 
fod ferchiadeu hwn ar Dduw i Pa fodd y dichon 
ei galon fod yn y nefoedd f Dichon ei gof a't 
d4yf^* lenwi ei enau ag ymadroddion goftyngedig 
a nefolaidd ; ond yn ei vfpryd ntd oes mwy o . 
oefoedd nag fydd oftyng^iddrwydd. Mi dd'wedais . 
fwy am hwn, o herwydd ei fod yn bechod tra 
pheryg^us, a chyflfredin mewn dynion moefol, ac 
ya nerthu y pecbod mawr o anghrediniaeth. O : 
griftUn ! os mynnit fyw *n waibdol ymmhrefen* 
noUeb dy Arglwydd, gorwedd yn y Uwch, ac 
oddiyno, efe a*th gyfyd i fynu« ^ Dyfg ganddo ef i 
^ fod yn addfwyn a goftyngedig o galon, a thi a 
** gei orphwyfdra i'th enaid (I).*' Ac onid e, bydd 
dy enaid ** fel y mOr yn dygyfor pan na alio fpdjjd^ . 
** Uonydd, yr hwn y mae ci ddyfrocdd yn bwrw^ 
^ allan dom a Uaid (m);" ac yn He V diddanwcb 
M * hyfryd' 

(1} MatUxi* 29* (xn) Efay Iviii 20* 



24» Hyfforddiadeu ijyw Pek« !!• 

hyfryd hwn yn Nuw, dy falchdcr a leinw dy enaid 
a thcrfyfg dibaid. Gan tnai 'rhwn a oftyngo ci 
hun fel plentyn bychafn, a fydd rhagllaw y mwyaf 
yn nheyma^ nefocdd (n), felly efe yw V mwyaf 
yma yn ei ra^rofiad oV dcymas. " Duw a l>ref- 
•* wylia gyda' 'r cyAtiddiedig a'r ifel o yfpryd, i fy w- 
•* bau y rJiai ifel : o yfpryd^ ac i fywhau calony 
** rhai cyftuddiedig (oj. Gan hynny, ymddaiMl 
^* tyngwch ger bfiwi yr ArglWydd, ac cfc a'ch 
" dyrchaft chwi (p). Pan oftyngcr hwynt, yna y 
^^ dywrii •di^ y mae gdruch^fiaetb, ac etc a acbub 
•• y goflyngedig d'olwg f q)/' 

6t fJprydJwT thfydd rwyjflr aralt ifiwyd nrfhlaidJ* 
Ac yr wyt oddifrif yn meddwl mal dyma ^ 
rbw^r mwyaf iddo, mewn dynion deallus Pcoa* 
byddai on-d ymarfer gorphorol, fymmudy gwefufeu, 
a phlygu V'glinieu, cammai dynion iV naoedd mor 
gyffredin ac yr Int i ymwded a chyfaiU, Ond 
neitlduo ein meddylieu a'n ferchiadeu oddiwrth y 
byd, a gofod ein holl rafufeu ar v;|aith yn eu Ueoedil 
priodol, a'u cadw ar gerdded d^s llwyddo V gwaiih 
yn ein dwylaw ; dyma, dyma 'r ^awfdra. Ddar^ 
ihnjdd^ y nefocdd fvdd uwch dy befi, ac a wyt ti 'n 
Jifgwyl dringo*rrbiw ferth hlon beb ymdrecir ac 
anhawrdia ? A elli di godi V galon ddaearol yna 
j'r nefoedd, a dwyn y meddwl fwrth yna at Dduw, 
tra 'rwyt yn gorwedd yn llonydd^' ac yn ^ymmeryd 
dy cftnwythdra ? Pc gorweddi lawr wth droed y 
brynn, ac edrych tu a'i goryn, a dymuno ein bod 
yno, a wnai V tro, yna cayin ddigon o drafeilwy^ 
bcunydd tua'r nefoedd. Ond rhaid ^^ treifio teymas 
" nrfocdd, a tbrcifwyr fy 'n ei cbippio hi (r).*' 
Ehaid ymdrcchu i gaeJ y Waen jffrwyth hyn, yn 
g^ftal ac i gael IJawn fcddiant, . Onid wyt ti yn 
icimlo byh, pc bff>\n i hcb dd'we'yd wrtbyt ?. A < 

rfgyn 

(tt) ratt.fvUi.4, (o) Efayivii. 15, (p) lagoiv, j©. 
(<J Jcb. xxii, a9« (r) Matt, xi, x». 



dal 

gWyl 

fibrd( 



Pe K. 1 2t byfvyd nefolaidd ar y ddaear^ ' 243 

efgyti dy galon i tynu heb ei chynnhyrfo ? Ti 
\sryddoft mai 'r nefoedd yw *th hoU obaith, na ddi- 
chon dim yn fyrr o honi roddi gorphwysft Iti, ac 
na ddichon calon na feddwl ond akfynych am y 
nefoedd, dynn^ ond ychydig gyflUr oddiyno ; ac 
onid wyt ti yn colli dy odfeydd, ac yn gorwedd 
ifody panddylait rodio uchoc^ abywgydaDuwf 
Onid wyt ti 'n canmol pkfereu bywyd n^olaidd^ ac 

Ei cyfrif hwyrit y criPnogion dedwyddaf, fy 'n 
felly, ac etto heb gcifio byw fel hyn dy hun I 
y dio^yn a ymeftyn ar ei wely, gan dd^we'yd, 
O na byddai hyn yn weithip ! Felly 'rwyt ti yn 
iiarad, ac yn ofera, ac yn d'we*ydj o nad allwn 
;ael fy ng^alon i*r nefoedd ! Cynnifer fy 'n 
larilen llyfreu, yn gwrando pregetbeu, gan ddif- 
Wyl clywcd aicri ryw jBTordd haws, neu ^arfoda 
_ brdd tcrrach i ^ael comffoVdd, nag y maent byth 
yn debyg o gael yn yr yfgtythur? uofynnant pa 
fodd y mae iddynt fyw yn nefolaidd, a phe gwhai 
gwrando am y fFordd y tro^ byddent hwy *n grift- 
nogiOn hefolaidd ; on'd dangofwn iddynt eu gwaith^ 
gan dd'We'yd vwtbynt, ^nad allant gaci y plefcreu 
:hyn ar ammodeii haws, ar hyn tront yn dpft oddi- 
wrthym, fel y trodd y gwr ieuangc yn yr efen^yl 
oddiwrth Grift. DdarUenydd^ os wyt ti yn cydna- 
bod fod y gwaith hwn yn angehrheidiol tuac at 
gael comjffbrdd, ymbfod oddifrif yn ei eylch ar frys, 
a hynny,. nid yn dy nerth dy hun, ond yn herth yr 
Arglwydd lefu. Os dy galon a dynn yn 61 cofia 
dy'fawr angen, a gwrando ar lais dy .Dduw, Na 
ad i'r fath dryforeu annhraethol orwedd o'th flaen, 
yn hytrach na thynnu dy law o*th fynwes 5 na 'th 
if^ii yn flinder gwadadol pan y gallai fod yn 
wKdd wafladol, ond yn unig o eifieu ymroi. Na 
eiftedd yn llpnydd yn drift dy yfpryd, mryf mae 'r 
fath ddiddanwch iV gael yng Nghrifty fel dyn ac 
ymbortb ar ei fwrdd, ond yn rhy ddiog i roddi ei 
M 2 law 



244 . Hyjffirddiadeu ifyto Pen. 12. 

law atto. Hyn mi a wn, Crift yw 'r fiynnon ; ond 
y fiynnon fydd ddofoi a rbaid i ti dynnu dyfroedd 

honi, cyn dy lonni. Ni roddai 'r Parthiaid 
fwyd i'w plant yn y boreU) nes canfod chwys ar eu 
hwynebeu wrth ryw waith. A gellwch weled mai 
felly *n gyffredin y gwna 'r Arglwydd a'i Want, ni 
ddyry iddynt ond ychydig o'i blefereu nes chwyfont 
yn eu ceifio. Barna, gan hynny, pa un oreu, by^ 
wyd nefolaidd, ai 'th efmwythder cnawdol, ac tel 
dvn doeth, dewis yn gyfatteboL Etto, gad imi 
cnwanegu er^annog^eth iti> nad rhaid iti gadw dy 
feddylieu ar waith yn fwy nag arferol, ond yn 
unig eu fefydlu ar wrthddrycheu gwell a mwy 
hawddgar. Treulja gynnifer o f<^ddylieu 'n ddifriU 

01 bob dydd ynghylcb rhagorol ogoniant y bywyd 
a ddaw, ac wyt yn eu treulio ynghylch achofion 
bydb}, ie ynghylch gwagedd a ffolineb, a'th galon 
a ^dd cyn bo hir yn y nefoedd, Yn fyrr, <^ macs 
•• y dyn diog fy a drain yn codi ar hyd-ddo oil. 
*" A deifyBad y diog a I^dd ei lawenydd ; a'r diog a 
^ ddywed, y mafc llcw mawr ar y ffbrdd, y mae 
•* llcw. yn yr heolydd. Fel y drws yn troi ar ei 
** golyn, felly y try *r diog yn ei wcly. Y diog a 
«« guddia ei la>^ yn ei fynwes \ blin ganddo ei hefhn 
•• at ei enau drachefn (f).'* Dewis yn hytrach rod 
lltb ymbortW air fera 'r bywyd, Beth yw hyn, 
ond bwrw ymaith ein cyflfur, a gwrthod rbinwedd 
y gfwerthfewr waed a'n pr^nodd ? Canys •* y neb 
^ a fyddo diog yn ei waith, fydd frawd i'r treul- 
** gar (t)." Cymmwyfa hyn at dy waith yiprydol, 
ac aftudia ei yftyr yn iawn. 

. 7. Gorphwys ym moddion gras ynfyrr Grift fydd 
heryglus iawn^ ac d*n ceidw rbag bywyd nefolaidd. 
Beth a dll ini aftudio petheu nefolaidd mewn modd 
yftoriaol, a Uefaru wrth ein gilydd am danynt ; nid 
yw hyn yn ddigon i'n gwneuthur yn nefolaidd. . 

Nid 
^lar. xxYi* 30> jr. xxi. 25. nxVu xj*— 25. (t} Diar. xviii» 9. 



Pen. 12. hywyd nefolaidd ar y ddae^r. 245 

Nid oes neb mewn cymmaint peryg^ o'r fagl hon a 
blaenoriaid mewn addoliad, yn enwedig pregethwyr 
yr cfengyl. O mor hawdd i'r cyfiryw rai gael eu 
twyllo ! Pan mai y rhan fwyaf o'u gwaith yw 
darllen ac aftudio am y nefoedd ; pregethu a 
gweddio a llefaru am y nefoedd ; onid yw hwn 
yn fjrwyd nefolaidd \ Och ! nid y w hyn oU ond 
moadion fy 'n cyfeirio atto: nid yw hyn ond caiglu 
' y Manna i eraill, ac nid ymborthi amo ein liunain. 
Megis agydichon yr hwn (y 'n eiftedd ganrc* 
dynnu mapieu cywir o wledydd na welodd erioed, 
ac na ymdeithiodd tuac attynt; felly y gellwch 
cbwt ddarlunio i eraill lawenydd y n£f, heb byth 
nefliau atto yn eich calonneu eich hunain. Dichon 
dyn dall, drwy ddyfgeidiaeth, ymddadleu ynghylch 
ttwieu ; felly y gellwch chwitbeu lefaru with eraill 
am y goleuni nefol, na thywynnodd erioed i'ch 
heneidieu eich hunain, a dwyn y tin hwnnw i 
galonneu eich pobl na wrefogodd erioed eich calon- 
neu chwi. Pa ymadroddion nefolaidd fydd ym 
mbrophwydoliaetheu Balaam^ etio heb ddim nef- 
oedd yn ci yfpryd. Nage, yr ydym dan brofedU 
gaeth mwy dichellgar na neb rhyw ddynion i*n 
denu oddiwrth fywyd nefolaidd. Mae aftudio a 
phregethu am y nefoedd yn debyccach i fywyd 
nefolaidd, nac y w meddwl a llefaru am y byd \ a'r 
debygoliaeth fydd fwyaf tueddol i'n twyllo. Hyn 
vw marw y farwolaeth druenufaf, fef newynu ein 
hunain, pan y mae bwyd ar ein byrddeu ; a marw 
o fyched, tra 'r ydym yn tynnu dwfr i eraill, gaa 
feddwl fod yn ddigon 1 ni fod ynghylch y gwaith 
hwn beunydd, er nad ydym byth yn yfed i lonni 
ein heneidieu ein hunain. 

II. 'N61 dangos iti 'h Hyn y rhwyftreu a'th attal 

y(i y gwaith, 'rwyf yn difgwyl yr ymroi i'w herbyn, 

gan eu hyftyried yn ddifrifol, ' a'u gochelyd yn 

ofalus, ac onid e bydd dy lafiir yn ofer. Rhaid 

M 3 imi 



246 ' Hy0irddtadeuijyw Pek* i«, 

ami dd'we'yd iti hefyd, fy mod yn difgwyl gennyt 
addo, fel yr wyt yn prifio didda^wch y rhagbfofi- 
adeu hyn o'r nefoedd^ y gwnd gydwybod o gyf. 
lawni y dyledfwyddeu canlynol ; nid eu darllen ya 
unig, eithr eu harfer yn waftadol, a ddwg y nef- 
oedd i lawr i'tli galon. Yn tavi^d^^'^GwybyJd 
mat V nefoedd yn unigfydd w'rr dryfor adedwyddwcb 
"^ymdrech i adnab$d dy bawl ynddi,\^ac mor aggs 
ydyw 5 — ymddiddan yn fynych ac yn ddifrlfol am 
dani^'^cais dderchafu dy ferchiadeu yn nes atti ym 
mhob dyledjkjoydd\'^?r dihen bwn^ town ddcfnyddia 
bob gmrthddrych a . digwyddiad \ — bydd fynych yn y 
gwaith angylaidd ofoli \ ^byddid dy enaid drwy ffyM 
yn Uawn f eddy lieu am anfeidrol gariad Duw i --- 
fylwa *n fanol ar^ a meitbrin gynhyrfiadeu TJpryd 
Duw'f'^ac nac ifgeuluja ofalu ^ngymmedrol am df 
iecbyd corphoroL 

J • Gwybydd mat V nefyn unigfydd wir dryfor a 

dedwyddwchy ac ymro i adnabod pa dryfor a ded^ 

"wyddwch yd3rw. ' Oni chredi na^ y daioni pennaf 

ydyw, ni roddi dy galon byth arni \ a rhaid i'r 

.grediniaeth hon foddi i dy galon a'th ferchiadeu.; 

canys os na bydd ond opiniwn, ni chailFond ychy« 

d|g efFaith. Os bydd i £^ unwaith feddwl ganfod 

o honi fWy gwerth yn y ffrwyth gwaharddedig, nag 

ynghariad a mwynhad o Dduw, pa ryfeddod os a 

ei chalon yn fwy ar 61 hwn na Daw. Os unwaith 

y barnwn fod plef^rcu 'r cnawd yn amgenach na 'r 

plefereu fydd ym mhr^fennoldeb Duw, ammhoill^I 

' i'n calonnieu tod yn y nefoedd. Megis mai aayrjf- 

bodaeth o wagedd y petheu ifod (y 'n pari i ddynictn 

cu prilio 'n ormod ; felly anwybodaeth o oruchaf- 

iaeth y plefereu uchod y w 'r aches fod dynion mgr 

ddibfis am danynt. Os%canfyddwch grug o tor, a 

- meddwl mai efydd ydynt, nid ydycfa yn prifio am 

danynt. Nid gwerth peth ynddo ei ,huQ, ond 

«dnabyd4iaeth o'i werdi, a bar ioi %\ ddymuno, 

0$ 



Re »r« X2» byv^fd mfohidd ar j; ddaear^ 247 

Oi ccnfydd dyn anwybodus lyfr a fo 'a cynnwys 
dirgelwch gwybodaeth a chelFyddydeu, ni ofoda efe 
fwy gwertb amo na liyfr cy(fredin> aaiana wyr beth 
fydd ynddo ; ond yr hwa a \vyr betb ^ydy w, a*i 
prilia 'n uchel, ac a'i darllen ya He bwyta. ag yfed 
» chyrgo. Megis ag y bu i'r luddewon ladd y 
Meffiahy pan oeddynt yadifgwyl acrt dano, ain na 
wyddent pwy ydoedd ^ felly y mae 'r byd ya 
gwaeddi 'n uchel am orpbwysfa, ac yn chwilio 'a 
ddyfal am. blefereu ,a dedwyddwcb, ond etto yn troi 
oddiwrth lefu G^ift, diammeu ped adwaenent ef ytt 
iawn, nad alleht ddibriiio y fath. idryibr drud a 
pharhaus* ' 

2. Tmro hefii i adnabod mat dy^ddedwyddwcb di 
yw *r nefoedd. Gallwn gyfaddef mai *r nfif yw 'r 
He goreu, er gwan-obeitluo« ahonoia g^el byth ei. 
^nwynhau; a gallwn ei dymuno a'i cheifio c& 
gwelwn debygrwydd am ei cbyrraeddi ond nid 
allwn byth lawenhau 'n orfoleddus o'i phlegid, 
nes y boini mewn rhyw fefur adnabod. ein bawl. 
iddi.. Pa gyiiur i ddya noeth ganfod gwifgoedd 
gwychion. craill ? Pa Ucfec i ddyn. heb annedd, na. 
lie i roddi ei ben i lawr, edrych ar dai coftfawr rhai. 
craill? Hyn oil yn hytrach a'i gwnai *n fwy 
poeml^ ac yn fwy teimladwy o'i drueni. Felly^ 
iddyn adnabod godidawgrwydd.y nef, heb wybod 
a geifF fyth ei fwynhau, dichoa hya beri iddo> 
chwennych a cheiuoj ond ni phir ond ychydig / 
lawenydd iddo« Pwy a ddyry ei galon ar feddian« 
neu un arall ? Pe ni byddai eich tai a'ch dodrefni 
each anifeiliaid a'ch plant yn. eiddp eich hunain, 

gmmerechlai fulw o honynt^ allai plefer ynddynt* 
grijiion ! na orphwys, g^ hynny, nes gwybod 
£bd yr orpbwysfa hon yn perthyn i ti : dere a'th 
galon ,at y maen prawf : gofod gymmwyfdereu 'r 
taint ar y naili law, a pbrotiad dy enaid ar yllall, a 
barna pa gyffelybiaeth fy rhyii^dynt. Y maor 
M. 4 gennyt 



d48 HyfiridiaJiu ifiw Pe^ 12. 

gennyt yr un bibl i farou dy hun wrtho 'nawr, ag 
y cei dy famu vntho yn y dydd mawr. Na chaiii<» 
gymmer y defgrifiad a rydd 'r yfgrythur o'r faint, 
fel na bo iti na rhyddhau na chondemnio dy hao 
drwy gamfynniad s canys fel y mae gobaith difail 
yn achos penhaf o ddamnedigaeth y rhan fwyaf a 
. ddynion ; felly ammheuon difail y w V achos 
tnwyaf o ddyryfni a gofid y faint. Am hynny, 
gofod dy fylfaen yn gadam i brofi dy hun, a dos 
ymmlaen yn yftyriol ac yn ddi^wadal yn y gwaith, 
ac na ddyro heibio, ncs y gellych dd"wc yd fod iti 
hawl yn yrorphwysfa hon, neu nad oes. O ! pe 
gwyddai dynion yn wir fod Duw yn did iddynt, a 
Chrift yn brynwr ac yn ben iddynt, ac mai 'r nef- 
oedd fydd eu cartret tragywyddol, p'le cant fyw 
yn ddedwydd fyth > p^fodd y gallent lai na Ham- 
mu o lawenydd wrtb gofio am hyn ym mlaen-' 
Haw? Pegallai 'r criftion edrych ar yr haul, y 
llocr a'r fer, a chyfrif y cwbl yn eiddo ef yng 
Nghrift, a d'we'yd, * dyma 'r bendithion a barot«> 

* todd fy Arglwydd i mi, a phetkeu annhraethol 

* mwy na rhai hyn j' pa oifoledd hyftydol a deimlai 
ci yfpryd ? 

Mor fawr y maent hwy yn pechu yn erbyn eu 
ccmfFordd, yn gyftal ac yn erbyn gris yr efengyl, 
ac fy 'n dadleu o blaid eu hanghroliniaeth, ac yn 
llettya meddylieu cyfyng am Dduw, a meddylieu 
camweddus am eu Prynwr ; ac yn gofod allan y 
cyfammod, fel ped fai o weithredoedd, acnido 
ras ; ac yn edrych ar Grift fel gelyn, yn hytrach 
nac lachawdwr; fel ped fai 'n foddlon iddynt farw 
yn eu hanghredihiaeth, gwedi iddo eu gwahodd 
mor fynych ac mor garedig, a dioddef o bono y 
gioefeu ae oeddynt hwy i'w dioddef* Pa ynfydion 
ydym ni T fy 'n drwg- dybio ein Harglwydd, pan y 
dylaem orfoleddu yn ei gariad. Fel pe galiai un<» 
rhyw ddyn ddewis Crift^ cyn i Grift ei ddewis dFs 

neu 



PfiKt 12. hywydnefilaiddiary ddaear* 24^ 

ncu fed rhyw-un yn fwy boddlon i fod yn dded- 
wydd) nag yw Crift iV wneuthuryf|ddedwydd, 
Ymaith a-t meddylieu drygionus, os^iy%cabIeddas» 
hyn ! Os erioed y groefawaift y fath Ffe^Ireu ya 
-dy fynwes, bwrw hwynt oddiwrthyt, a chytnmcr 
oral pa fodd y groefawch hwynt byth mwy. Duvr 
a Tgrifennodd enweu ei bobl yn y nefoedd, fel y 
byddwch chwi arfer o -fgrifennu eich enweu ar eich 
ciddO) ac a wnawn ni gynnyg eu dileu allan yno^ 
a'u hyfgrifennu ar ddrws uiFern ? Ond bendigedig 
fo Duw, ^^ y mae ei gadarn fail ef yn fiefyjl (u), a 
•* thrwy ei allu, cfe a*n ceidw trwy ffydd i iechyd* 
'." wriaeth (w).*' 

3, Ymro i adnabod mor agos yw dj orphwysfa. 
Y petheu a feddyliom fod ger Haw, a gaiff Iwy^ 
effeilh amom na 'r petheu yr edrychwn amynt fel 
o hir belL Pan fa bamedigaetheu neu dragareddeu 
ym mhell odifiwrthym)- llefarwn yn yfgafh am 
danynt ; ond pan ddelont yn agos attom, yr ydyoi 
yn crynu, neu ^n Uawen^u o'u plegid. Dyma 
pa'm 5f mae djrnion *yn meddwl mor ddideimlad 
am y nefoedd, am eu bod yn tybied ei bod yn rhy 
bell oddiwnhynt. Edrychant ami iel ugain, deg- 
ar-hugain, neu ddeugain o flynyddoedid i ddyfc^ 
ond pa faint gwell fyddai ini dderbyn barn angau 
ynnom ein hunain (x), ac edrych ardmgywyddolf^ 
deb fel wrth law ? Tra *rwyt fi ynmy^o ac yn 
Ygrifennu am dano, mae tragywyddoldeb yn agof. 
bau, ac mi a fyddaf yna ar fyrr ennyd. Tra 
'rwyt ti yn darllen hyn> pwy bynnag wyt^ mae 
amfer yn ehedeg ymaith^ a derfydd am dy einioes 
fel cbwedl. Pe credit yn wk y byddit marw y foru^* 
mor ddifrifol y meddylit am y nefoedd heno i Pah^ 
ddywedodd Samuel wrth Sauly ^^ y foru y byddf 
** gyda mi," hyn a'i t'rawodd rf at ^i galon. A 
phe dywedai Crift wrth enaid credadyn, y foru y 
Ms byddi 

(u) % Dim* U. i^» (w) X Pcdr i^ 5» (x) a Cor. u 9% 



byddi gyda.mi; byn a^jdyg^i ei jiffuryd of i'r def ym 
mlaenllaw. Gwna ond c^frif dy fod o hyd ya 
myned imewn i'r nefoedd^ a bydd byi> yn help 
mawr iti pfalu ach -dam yn fWy difri^* - 

4* LUfara *n fynych ac yn ddifrifol atfi djf dhxgfr 

tuyJdol prphwyjfa'i ynenw«4ig.a'r thai af^drant 

J^aru o'u calon, drwy fod P nat^r i^efol^Sdd eu 

hunain, Trueni fod crift'nog^Qii l^lb yn cy&iibrf 

heb lefam am eu cyfarfod ya y nefoedd) neu aii\ 

y ffordd yno, cyn ymadaeU Trueoi ett bod ya 

tretUio cycnm^iAt o , amfer mewn gw&g ijaradi ae 

ymbledio diles, heb air difrifol am y mfoedd yn 

cu plith. Meddyliwn y dylaem ym^arfod yn 

bwrpalol, iwiFefogi ein hyfprydbedid drwy ym- 

^diddan ai)ii eia^orpb^i^ilfa^ With ^yw«d crittlon 

^ti'l^oibd allan y cyflvrr d^wydd a g9gf»neddiiis 

hV^rnaw, mewa modd l^wiol a nerthol, ^lan o 

addewidion 'f /cf^N^I,. meddyUwi y. gyvitfti. byn im 

dd'we'yd, *^ onid oeddr<3iacalQamyaUa%i'yimoin^ 

^ tra ydbedd efe jn. agpryd. i oi 'r yfgrythMreu(y) ?** 

Os bu i Ffelix ci butt,, grya^ wfA glywe* aai ei 

janiy pa'ipa^ byddignftiqn %dfywi0 vntfaglyw*^ 

. cd darlunio 1^ dragywyddoti^nph^sTs^ ?. Mae *ti 

blefer gan y rhai diygionus. lefaTA ameu drygioni, 

a pba ham na bydd yn blefcr gan grift'nogioa le£mi 

qm Grift ) a^ etifeddiony nefciedd) lefani am eir 

hQtifeddiaetb ? > Dydai byn beri i'n.caloaa^ ad^. 

fywio, feljiirt* imb glywed y g^aiUidwri ocdd ya' 

galw an^ danQ;i/(?^^ ac wrdi'ganfod y cerbydteu 

oedd iV ddwyii ^t Jf^^h^ O aa faekn ya perchen 

ar ddoethin«b ac ytooad i drot flPrwd yinddiddan; 

•cyffredin dynion at y petheu dercbafediga |;wertli» 

f^wr hyn ! A phan ddedbreuo dynioiii lewa aoi; 

bethea ^nfuddieli Q na. fedrem roi gair i rnxmi 

am y nefoedd> gan dd'we'yd, fel Pidr am ci ym*' 

borm car|)ibo«d» ^^ aid feU]^ caiiysrni fwyteais i 

** eriocd 
(x) iocxait^ jftf 



^ erioed ddim cyfFredbi neu aflan !" O 'r U6s a 
alleoi ni'gael a g\vneuthliryn y ffbrdd hon ! Oni 
buafai er mwyn ein hattal rha^ ymddiddan diles, ni 
buafai i Grift dd'we'yd y rhaid ini " roddi cyfrif yrt 
** nydd y farn am bob gaii* fegur a ddywedom («).'^' 
Dywedwch ynte fel y Salmydd) pan fyddoch tnewnl'. 
cwmpeiniy ** glyned fy nhafod wrth daflod fy 
" ngenau-; oni chodaf Jerufalem goruwch fy Haw- 
•* enydd pennaf (a)," a chewch weled, mai ** pren 
•* y by wyd yw tafod iach (b) y 

5. Tmro ym mbob dyUdJivydd t dderchafw dy fer^ 
Aiadeu yn nes Pr nrfcedd^ Diben Duw yn ap- 
pwyn^io ei ordtnhadeu 6(dd, ea gofod fei grifieu i 
ni efgyn drwy Grift arhyd-ddynt yn «?in ferchiadeu. 
tua'n gorphwysfa. Arfcr hwynt i'r dibcn hyn> a, 
ffiammeu y Ilwyddi. Mor Hawen* a fu gennyt 
dderbyn llythyr oddiwrth gyfaiil anwyl, pan na. 
allit ei wekd ef wyneb^n wyneb? Ac onid allvm. 
ni gael cymihundeb aOhrift yn eL ordinhadeuj ep 
bod ein perfoneu etto mor bdled. oddiwrth. eu gii. 
lydd ? . Oni ddichon €in byAnydoedd lawtohaa 
innth ckJarllen yr addeWtdiotia gynnwys:ein fiartr 
a*n bawl i'r hefoedd? Gyda pha lawcnydd a^ 
goifoledd y. dylaem wrando ar Mis' dwyfo) gariad,, 
a chlywed am ein hyfiyd wHd^ ei^ nad ydym etto* 
mor ddedwydd achantod y He ? Dichon dynion. 
dros<tira>m6r, drwy lythjrrcu, gynnalmarfiandaethi 
helaeth ac ynhillfawr ; ac bni ddiehorC cri(Koa^, 
drwy iawn ddrfnyddio dvledfi^ddeU) ddwyn ym* 
if)la«n ti farfiAridaeth hyfryd a?r nefbedd ? Ty redi 
ymeo^ ymwad^Vth ffurfibldeb, defod, a chlod^ca. 
phenlinia i weddio yn gyhoedd neu ddirgei, mewn 
gobaitb p gael dy galon yn n£s at Dduw cvn €odi 
fyhtt. Pan agorych y bibl. neu ryw lyfr'araU, 
'gobeithia y- cyfarfyddi a. rhyw bwngc o wirionedd* 
dwyfbl i a Bendith yr Yfpryd gydag cf, ac a roddo. 
Mo . iti 



251 Hyfferd£adeu ifyi\; Pen. I2« 

iti lawnach profiad oV nefoedd. Pan dych i d^ 
Dduw, dywed, ' gobeithio y cy^sirfyddaf a rhy w- 
' beth oddiwrth Dduw, i dderchafu fy fercbiadeu 

* cyn dychwelyd. Gobeithio y daw *r Yfpryd 
^ Glan i'm cyfarfod, a melyfu fy nghalon a diddan-* 

* wch o'r nfif.' Gobeithio yr ymddengys Criftimi 

* yn y fFordd honno, a, thywynna o'm hamgylch a 
^ goleuni o'r nef ; bydded imi glywed y llais byw-» 

* iol hyfforddiadol hwn, yn. peri i*r Ucnn gwyiripa 

* oddiar fy llygaid, fel y canfyddwyf fwy a'r go- 
l.goniant hwnnw nag erioed. Gobeithio y bydd 

* I'r Arglwydd, cyn y dychwclwyf, ddwyn fy 

* ngfejaiom o fewn golwg i'nv gorphwysfa, a'i golbd 
^ ger bron prefennoldeb ei Did, fel y dychwelwyf, 

* yn debyg iV bugeiliaid, yn dychwelyd o'r wele- 
^ digaeth nefol, yn moliannu ac yn canmol Duw 

. ^ am yr holl betheu a wdais ac a glywais/ Pan 
welodd yr Indiaid gyntaf, y medrai 'r Saefon ym- 
ddiddan drwy lythyreu, meddyliafant e'u bod yn' 
cau rhjpv yfpryd i mewn ynddynt. Felly y dicbon 
y rhai fy ddieithreid i waith yr ^Yfpiyd ryfeddu, 
pan fb credinwyr yn cael cymmundeb a Duw 
xnewh dyledfwyddeu ; beth fydd yn yr yfgrythureu 
hyn, yn y bpcgeth accW) yny weddi boni ac fy 'n 
UeRWi eu calonneu mor llawn o lawenyddi, ac yn 
eu codi &I hyn gcnruwch iddynt eu hunain. Rhy- 
jfeddol waith Yfpryd ein Duw ni y w hwn ! A 
iiccr yw y caem fwy o gyfeillach Duw, pcd erfyn- 
xuetn yn daerach amp* Cofiwch ynte, weddio 'n 
wailaaol^ dros eich gweinidog, ariDduw roddi 
rhyw ddwyfol gonnadwri yn ei enau, a a&wo ard^«- 
waeth nefol ar eich yiprya* \ . 

6. lawn ddifnyddia M gurrthddrych a danmain^ i 
ddw^t^r g^vtb inaidamet orphwy$fafy *n ne/hau. 
Diben ^ob rha^uniaeth a phob creadur yw ein 
cyfeirio ni tua*n gorpbwys^. a'n cymmorth yn y 
fl^dd yno. Nibyddai ymddygiad tirionafDuw 

tuac 



Pstf* T2. bywyd nefolaiddar y ddaear. 253 

tuac attorn yma» banner mor felus ag y mae^ oni 
bai ci fod yn cyiFcirio at ryw felufdra mwy. Nid 
wyt yn derby n ond yr ernes yn unig, heb edrych 
ar y prif fwmm, pan wyt yri derbyn dy drugareddeu 
ac yn anghofio dy goron. O na bai crift'nogioa 
ddoeth yn y peth hyn ! Gdlwch agor eich bibleu, 
a dyfgu agor plyg»lyfr y creaduriaid a rhagluniaeth, 
a ddarllen yno hefyd am Dduw a gogoniant. GaII<* 
em with hyn gael profiad Uawnach o Grift a'r 
nefoedd ym mhob pryd o fwyd, nag mae V rhan 
fwyaf o ddynion yn ei gael yn y facrament. Os 
Uwyddi yn y byd, bydd fwy teimladwy o'th Iwy- 
ddiant a bery byth. Os byddi flinderus with 
weithio, meddwl yn felufach am dy dragywyddol 
orpliwysfiu Os cyfarfyddi a chroefeu a thrallodion, 
deifyf yn fwy di£nifol am gael diangc rhag triftwch 
a dioddefaint dros fyth. A ydyw 'th gorph yn 
^e] ei d4^bru ag ymborth a chwfg ? cofia am yr 
annh^letho^ermwythad gyda Chiilt. A wyt ti 
yn clywed rhyw newydd da f cofia pa newyddion 
hyfryd a fydd^wrth glywed utgom Duw, a Chrift 
yn canmol ei bobl. A ydyw -n hyfryd gennyt ti 
gymdeithas y faint ar y ddaear ? meddwl beth a 
^dd cymdeithas.y Uu perffaith yn y nefoedd, A 
ydyw Duw yn ymgyfeillachu a'th enaid ? cofia 'r 
amfer y cei dy dderchafu i'r eithaf, ac y bydd dy 
wmmundeb a'th lawenydd yn Ilawn. A w^t ti 'n 
cjywed'trwft cynddeiriog y rhai drygicmus^ a chyn* 
liwrf y byd \ meddwl am gydgordiad hyfryd y nef. 
A wyt ti 'n clywed tcrfyfg rhyfl^loedd ? cofia am 
y dydd y* byddi mewn perffaith heddwch, dgn 
^denydd tywyipg heddwch dros fyth. Felly mae 
pob cyflwr a pbob crq^dur yn gymmort)i i ni i fyw 
'n ni£)laidd> ped fai gquiym galonneu i'w def* 
nyddia 

7« Bydd bikitb ynygwaitb an^laidd ogk^Qru 
Po mwyaf nefolaidd fo'r fwydd, mwyaf nefolaidd 

ygwna 



a54- HfffwrMadeu tfyw Piw, ro* 

7 gwna hynr yr yfpryd. Clodfori Duw yw gwaith 
angylion. a feintieu yn y nefoedd, ac a fydd eia 
gwaith ninneu dros fyth. A phe byddem fwy- 
ynddo 'n awr, byddem debyccachi'r hma fyddwo^ 
yno* Megis ag v mae dymuniad, ffydd, a gobaith. 
cfyrrach partiaci na cl^ariad a llawenydd; felly 
pregethu a gweddio aV faoamenteu^ a'r hoU fbddioa 
fydd i gadarnhau a dangos eiiV' fiydd a'n gobaith, a., 
beidiant, pan fo Tn cariad a'n Uawenydd doni' 
allan yn oifoleddus, a pharhau fyth. rt* Y ddelw 
fwyaf bywiol o'r nefpedd a adwaen i ar y ddaear^ 
yw, pan fo pobl Ddpw, d^n ddwfa deimlad o 
arddcrchawgrwydd ac haelioni euX)uw, a*u calon^ 
Btu yn Jlawn cariad a Uawenydd^ ya cydgordio yn. 
€u calonneu a'u Uafar i. ganu ei glod yn Uonn a. 
pheraidd* Y ptefercu hyn, fd. tyfiiolaeth yr Yipryd, 
t ddangofant eu bod obduw^ ac a ddygant ynddynt 
arwyddion o*u genediga£th xiefel* 

Ychydig a'wyddom ni ygoUed a dderb3mniwn^. 
drwy gau allaa oHi gweddicu, glodydd ein Duw^ 
neu roi iddynt ond ychydig lie^ fel yr ym arferol a 
wneuthur,' fan fo'm hdai^h ddigon yn ein cyfadd«» 
fiadeu a'n herfynlon. DdatUe^fdd^ crfyniaf amat 
gofio^hyn, dyto fWy e 16 i fawl yn dy ddykdfwy* 
ddeu. £ydded gennyt fatterien Wfth law i feithriit 
sioliant'yn -gyftal ag'erljrRion a chyfkddefiadeu, Tr 
^"ben hwn aftudla odi^^i^v^gnvydd » dfiMmi 'r ^. 

gwydc^ i|ior fyiiy^h a'^tK angtioiiiiQA a^h ztssibi^ 
^ngdod.dy hun; meddwl afn y triigdilreddiu* a^ 
dderbynniaiA^ a'r rhai a ;iddawyd iti^mor fynych. 
H'r pechodeu a wnaethoft.* ^* Tr i^i, vni^wn gwe^ 
^ ddus yw ntawj, A'r hwn a abenho'fofiiui^ a. 
•* ogonedda Dduw« iSdolwch yr Arglwydd^canya 
^ ^ yw 'r Argtwydd: ccnwch IV^ enwi canya 
" hyfryd yw (c)« Offrymmwn abcrth moliittil'yit 
^ waiiadol i Dduw, yt hynyw ffrwyth gwett^ieu. 



PbNvIJU hywfi Mfdkidi or f iiaeau ^S^ 

« yn cyfFafa' i'W cmr eF(d);" ^ Oaid oedd gaa 

Ddafyda yipryd tra nefolakidi 'rhwn oedd gyni- 

jaoaint yn y gw^th ne6>laidd hvm ? Ac onid yvr 

dn odonneu ni, wetthieo^ yn derchafu with yn 

ikiig ddirllen caniadea a faltnea yr hen femtiea 

^nt F Pa faint mwy y byddai iddynt efgyh yti 

Uaweo, pe byddem gybrrwydd a mynych yn y 

evratth hwada hunainf O ytifydrwydd ieuengdUd^ 

ly 'n tpculia nerth eo corph a'u hyfpryd ar wdg 

blefereu a dxfvaiiteu Y cnawd, yn He ar bkferea. 

go^tichelaiwyddeu hyftyd y faint ! Ac O iFoIineb. 

pochadurus amryw oY feintieo, fy 'n trochi eU 

hyiprydoedd yn ¥^aftadoI metm triftwdi, ac yn 

tuenlia eu dyddieu dan gwyn&n ac ocheneidio^ ac 

felly yn anghymmwyfe eii cyiph a'u hentidieu i'r 

gwaith mehis a nefohidd hvm! Yn lie uno a. 

phohlDdawyn ei.foliami, y maent hwy yn am*- 

meu eu teilyngdod ac yn myfyrio ar eu tnieni ; ao 

lelly yn yfpeifia Dow o'i qgontant) a'u hunain 0- 

ddiddanwch. Ood y dinyftr mwyS^ i'n <;omiFordd 

yn y djiidiea hyn, wrth ganu mawl, yW) ein bo4 

yncymmeryd i fynu a'r don a'r gynghanedd^ ac 

yn goddef iYgaIon'£od yn iegiir, pan y dylai fodya 

bennaf yo y gwaitih^ acarfer y beroriaetk i fywkaa 

a llonni ei humn. 

8» Bydded ?th'eHaiddm^ jgjiU g^ '» wnjiad^t 
^manfoUrd garladlkm. Cafiad a dyriii gariad 
atto. Nid 085 onif yohyi£g mor ddibris nk oharaAf 
y iayd a'u caio bWynt. I^amnieu fo<t i^oeddylieit 
cakdion am Ddaw, a tbybied iod vtt wdt gaiiddc^ 
dn damniana'iihiKbub, ^farw(>la0ih>rn bywyd 
nefolaaddi 'Rydym wrtftv hya yn gofod y £hiVi 
bendigodig ar ^ffelybiaeth fatan. Pun fo i'n han« 
wybodaleth a'n hanghredkiiaeth dddflUnio Duw yn 
y modd mwyaf anfecthi yn tdi» meddwl, ynac 
"tydjroi yn^chwyn nad^itwn d gatK»> naeymKy^^ 

frydtt. 



2S6 Hyfforddiadiu ijyw Pen. t%. 

firjrdu ynddo* Och, ein bod fel hyn yn cabia 
EUiw, ac yn difFodd ein Uawoiydd ein hunain i Yr 
yfgrythur a gadamha ini mai " cariad yw Duw(e). 
** Nad ocs llidiawgfwydd ynddo (f). Nad ymhoffii 
" efc ym marwolaeth yf annuwiol, ond troi a*r 
** annuwiol oddiwrih ei flFordd a byw.(g)/* A 
Uawer mwy y tyfliotaethodd efe ei gariad tuac at ei 
rai etholedig, a'i lawn fwriad i'w hachub yn cflFcL- 
thiol. Onadallem feddwi.yn waflad am Dduw 
fel ein cyfaiU anwylaf ; fel un a'n car yn ddiffiiant ; 
ie yn fi^y nag y carwn ein hunain ; 'rhwn fydd a'i 
galon arnoixif i vrneuthur daioni imi, ac am hynny 
a barottodd ini drigfanneu tragywyddol gydag ef ei 
hun^ Fed edcydiem arno fel fayn, yna» y earem ef 
yn hawddl P'le pu»>m antwyfaf, yno y.bydd eiii 
meddylieu rbyddsif a meluiafi 'Rwyf yn ofhi bod 
y rban fwyat o grift!no^on yn meddwl ya uwch 
am gariad cyfeiU caredig> nag am gariad Duw ; pa 
ryfeddod yiite os.ynt yn caru eu cyfeilUon :yp fwy 
na Duw, yn hyderu ^mynt. yn fwy nag arrDduw, 
ac yn.weU.g^ddynt fyw gydaln^ntna-xhyda 
Duw? , / I : \ : 

9* Sylwa ^nfanal ar^ a .nuitbrin gpmlyrfiadeu 
Tfpryd Duw* '. Os byth yr efgynni uwch y ddaear, 
a bod yn gydnabyddus a'r bywyd nefolaidd hwn, 
Thaid i Yfjftyd Duw fod i ti fel y ccrbyd i EUas ; 
ie yn wir egwyddor fywiol ynnot, drwy ba tin y 
rhaid i ti fymmud ac efgyn^ O gaa hynny na 
tbrifla dy ann^einydd,.na dditfodd dy fywydi, na 
rwyma olwyni^n dy gerbydJ Ychydig ycb yn 
feddwl gymniaint y xoae bywyd eicli grafuleu; ac 
. bappufri^dd eicb eoeidi'eu yn fefyU ar eich hufudd« 
dod ewyllyfgar a chaloDinog i't Yfpryd. • Pan fo 'r 
Yfpiyd yn dy gymniell i weddib yn y dirgel ; neu 
wabardd iti dy drofeddeu gwybodbl i neu ddangot 
it! y ffbrdd y dylit rodio yioddi ^ ac os ti ni wrandewL 

arno> 
- 'e) ] UUk W. i6» (I) 'BSxf six? ii, 4. : {%) Ez«c, xxyUi. 1 1. 



PsK« f2, bywyiuifolaidd or y idoiar. 257 

amo, pa ryfeddod 08 yw 'th enaid a'r nefoedd ya 
ddieithr i'w gilydd ? Os na ddilyai 'r Yfpryd paA 
y maeam dy dywys at Grift a'th ddyledfv^rydd, pa 
fodd y tywy^ ef di i r nefoedd, a dwyn dy galoa i 
brefennoldeb Duw ? Pa gymmorth goruwch natu* 
riol, pa hyderus ddyfodfa, a geiff yr enaid fy 'n u- 
fuddtiau i'r Yfpryd yn wafladol, wrth hefhau at yr 
Hollalluog i A pha mor afrwydd, hurt a chywil* 
yddgar y ne(ha efe at Ddaw,1y 'n mynych ddiffodd 
cynnhyrfiadeu 'r Yfpryd ? DdarUenyad crift'nogol^ 
onid Wyt ti weithieu yn t^imlo tueddiad cryf i droi 
oddiwrth y byd, a nefhau at Dduw ? Faid a phallu, 
«ithr derbyn y cynnyg, a chwyd dy hwylieu tra fo 
'r awcl nefol hon yn parhau. Po mwyaf y ewrth* 
^¥ynebom yr Yfpryd^ dyfnaf fydd cin clwyfeu 5 a 
pho m^yaf yr ufuddhaom, cyflyipiniaf y rhedwn. 

10, Mi a gynghorwn iti ym mhellach, tuac at 
fyw *n nefolaidd, ofalu *n gymmedrol am.dy iecbyd 
c6rphoroh Dy gorph fydd was buddiol, os rhoddi 
iddo ei gyfran, a dim yn rhagor ; ond gormefwr 
gwangcus ydy w, os goddefi iddo gad ei afrefym- 
mol ddymuniadeu \ ac y mae fcl anifail ilefg os 
naccei iddo 'rhyn fydd angenrhcidiol at ei gynha- 
liaeth. Pan yftyriom mor fynych y mae dynion yn 
trofeddu ar y ddwy law, a lieied fy 'n trin eu cyrph 
yn iawn, nid allwn ryfeddu os ynt yn cael eu 
rhwyftro lawer i ymgyfeillachu a'r nefoedd. Mae 
'r riian fWyaf o ddynion yn gaethwcifioh i'w chwan^ 
teu, a braidd y gallant naccau dim i'r cnawd, ac 
am hynny a gymmerant o'u gwirfodd, eu dwyn 
ganddo at eu diiyrrwch, neu elw, neu w^ gym- 
deithion, pan ddylaent dderchafu eu meddylieu at 
Dduw a'r nefoedd. Fel 'rydych yn caru cich 
beneidieu, ^' na wnewch ragddarbod.-dros y cnawd 
** cr mwyn cyflawni ei chwantcu ef (h) j eithr 
(^ cofiwch^ mai marwolaeth yw fynniad y cnawd \ 

*' oblegid 



>S.8 J^atur mfrtjyfjrtoi. PiN. x^ 

^ obkgid fyitnikd y cnawd fvdd elynlaeth jrn erbva 
^ Duw; QSBtcf^ nid yw daaroftyngedig i ddeddf 

^ ** Duw; obl^id ni's gall ehwaith. A'r rh?ii fydd 
'^ ya y caawd^ ni aliant ryngu bodd Duw. Am 

^ ** oynny) fipodyr, dylcdwyr ydym^ hid i'r cnawd^ 
" i fy w yn 61 y cnawd ; canys os by w yr ydycli 
** yn 61 y cnawd, meirw fyddwch ; cithr os ydych 
^ yn tnarweiddlo gweithredoedd y corph trwy 'r 
** Yfpryd, byw fyddwch (i)/' Y mae rhai a rwyf- 
trant yn fawr eu Uawenydd nefo]^ drwy wadu i'r 
corph ei angenrheidieu, a.thrwy hynny ei anghym*> 
mwyfo i'w gwafanaethu : ped ni wnai rhai'n gam 
ond aV cocph yn unig, ni byddai fawr iatter, ctthr 
gwnant gam a'u henaid befyd; megys y gwna 'r 
^wn a yfpeilitt *t ty, ddrygu. V trigolion. Pan fb *x 
corph yn gllf, aV yfpryd yn. Ikfg, ibiq^ drwmluog 
y c0dwn yn ein medciylieu a'a Ifawcnydd tuaV 
aefoedd I 



P E N^ XIIl. 

N^^lur hefd^ fyfyrdod ; ynghyd aV He, yr amfcnv 
a'r dymmer gymtnwyfaf iddi. 

Xddyledfivydd o mfrl fyfyriod yn cael ei chymmiU ary, 

. darlUnydd, I. Tn cad W heglur/)^ drwy ddangos ; 

I. bodgdlluogddyrjmaidoUarwaithynddii z^yn 

frfydhg a. difrifol\ 3. acar dragywyddol arpbwy^a. 

li. Ty amfer cytnmwyfaf iddi, a ofodir allan^ fely 

Ik yn hmnodol j a* yn fynych \ 3* yn gafadda^ 

M dyddy yn enwedig an ddydd yr Arglwydd\ and 

'. JP fi^y $nwidigQLi pon wrefoger dn taUnneu gdn. 

iithm dwyfol ; nnt pan fom den g^dd^ neu. bro^ 

fedigaeth j. 



Pew, 13. Nutur nsfalfyfyrdod* . 259 

fuUgaetb ; neu pan welom angeu *n ag$s» • III. IT 
lie cymmwyfaf iddi yw^ y mwyaf£rgeL W» A'r 
dymmer gymmwyfaf idS ywj i. pan fi/tn nuddy'- 
lieu ryddaf oddiwrth y hyd^ Z. a mwyaf pryfur a 
difrifoL 

UNWAITH etto, erfyniaf amat, ddarOenyddy 
fel yr wvt yn gwneuthur cydwybod o'r hyn 
a well 'n ddyledfwydd, ac na feiddi wrthwynebu 'r 
Yfpryd yn wirfoddol s fel ag^ yr wyt yn prifio pic* 
fereu goruchel y faint, a mwynhad hyfryd yr enaid 
mewn ncfol fyfyrdod j ar i ti aftudiQ 'n ddiwyd, 4c 
ar frys, ^ chyflawni 'n ifFyddlon, yr hyfForddiadeu . 
caalynol. Ac os wrth hyn, ni bydd in gynnyddu 
ym mhob gras, na thyfu i faintioli mwy na chrift'- 
nogion yn gyffredin, ac na byddi 'n fwy gwafanaeth- 
gar yndy le, na mwy gwcrthfawr yngolwgpob dyn 
fynhwyrol, 09 na bydd i'th enaid gael mwy cym- 
mundeb aDuw, a'th fywyd yn llawnach o gom- 
ffordd, ac angeu yn Hai ofnadwyj ie meddaf, o& 
na bydd i nefol fyfyrdod beri hyn oil, yna bwrw 
ymaith yr hyfForddiadeu hyn, agwaedda i'm hcr-^ 
byn ibyth fel twylJwr. 

Y ddyledfwydd yr wyf yn ei chymmell arnat mor 
daer, ac yn myn d yrwan i ddangos iti pa fodd iV," 
chyflawni, yw, *goiod galluoedd yr enaid oil ya 

* ddifrifol ar waith i fyfyrio ar dy dragywydUol 

* orphwysfa ' 1 uac at ddangos natur y ddyled- 
fwydd hon yn fwy helaeth, irn gaf yma — fgiura ci 
natur — ac yna ddangos, \yrMmjer — # •//* -— a'r 
dytmnfr gymmwyfa} iddi. 

I. Gadiawchuniyn .gyntaf ^lufo natur y ddykd-^ 
fufydd hgn v yjlyr ted :a iiv^ys, fyfyrio ar betheuyjprydoU 
i'awb a addefaot et bod >yii ddlykdfwydil, end 
ychydig iawn fydd ynei hatfer. JLlaweroedd «ig % 
wnant gydw^ybod o xidylediwyddeu ei:aill, a efgeu* 
lufant hon yn hawdd« Maenc yn bUoo os coliant 

,. . bregctin^ 



26o hhhirnef^Jyfyrdttd. Pemt. ij, 

bregeth^ ympryd, nea weddi *n gyhoedd neu ddir- 
ed ; etto heb nino erioed am iddjrnt eigeulufo nefol 
^fyrdod yfgatfydd dros eu boil fywyd hyd y dydd 
heddyw, er bod hon yn ddyledfwydd a wna l€s i 
bob dyledfwydd arall, a thrwy ba un y mae 'r enaid 
yn troi gwirioneddeu dwyfol yn ymborth adiddan- 
wch iddo ei bun. Gorchymmynnodd Duw i 
JttflkiOj **'nac ymadawed Uyfr y ^raitb hon o'th 
^ enau, eitbr myfyria ynddo ddydd a nos, fel y 
^ ccdwych ar iwneuthur yn 61 yr hyn oil fydd 
**^ 'fgrifennedig ynddd (a)." Fel y mae traul y 
cyila yn troi ymborth yn waed a meithrimad^ i beri 
^erth ac iechyd; felly myfyrded^i dry y gwirioneddeu 
a ^^om ac a gofiom, yn ferch gwrefog ymtoad 
cryf^ a buchedd fandaidd* 

u Yn y myfyrdod hwn, mat ball bwertu V enaid 

'^ar wahb. Gwaith y rhai byw ac nid y rhai meirw 
ydyw. Ac o bob gwaith, hwn yw 'r mwyaf yf- 
prydol a dyrchafedig, ac am hynny nad ellir ei 
gyflawni gan galon ddaearol ac anianol. Mae 'n 
rhaid fod iddynt berthynas a'r nefoedd, cyn y 
gallont gad cyfciilach .anwyl yno. *Rwyf yn ed- 
rych amvnt fel. rhai ag fydd iddyot haw! yn yr 

'orphwysM, pan wyf yn eu cymmell i lawenhau 
wrth tyfyrio am dani. A chan dy gyfrif di yn 
gr'iftion^ 'rwyiF yn ?iwr yn gorchymmyn iti fod yn 
griftion diwyd. Gwaith i*r inaid yr wyf yn ei ofod 
ymagerdy fron,'ie gwaith i'r boll enaid, nid i'r 
deall yn imig, en'd i'r ewyllys, a'r ferchiadeu oil. 
Fel yn y corph, y cylla a Areulia 'r bwyd yn bared 
iV afu, yr afu a'i try 'n waed, yn barod i'r galon 
aV ymmennydd \ felly yn yr enaid, rhaid i'r deall 
dderbyn gwirioneddeu i fewn a'u parottoi i'r cwy- 
llys, a hwn i'r ferchiadeu. Y mae yng Nghrift a'r 
nefoedd amry wiol odidawgrwydd, am kynny Duw 
a-luniodd yn yr enaid amry wiol alluoedd i amgyff- 

red 
(a) Jolhuau %. 



P£M. 13. 3^afur nrfolfyjjfrdod. 261 

red y petbeu rhagorol hynny. Beth a dal'fai blodea 
peraidd i ni, heb allu arogli? Neo pa Ids a wnae« 
thai iaith a pberoriaetlr, heb gly w ? Neu pa feluf- 
dra a gawfem mewn bwyd a diod, heb arch^ethf. 
Feliy pa les a wnaethai hoU ogoniant y nefoedd i ni, 
neu pa blefer a gawfem oddiwrth holIberiFeithrwydd 
Duw ei bunaiv ped fuafem heb ferchiadeu cariad a 
Ilawenydd ? A pha nerth neu hyfrydwcli a elli dt 
gad wrth fyfyrio ar dragywyddoldeb heb ofod hoU 
ferchiadeu dy enaid at waith, drwy ba rai y gelH, 
deimlo hyfrydwch a nerth ? Camgymmeriad dy- 
nion yw meddwl nad yw myfyrdod ddim ond 
gwsuth i'r deall a'r c6f yn unig, am y dichon gelyn- 
ion yr Arglwydd fyfyrio felly ar y nefoedd. Megis 
ag y mae rhai gorchwylion yn gpfyn fymmud nid 
troed neu law yn unig, eithr yr holl gorph, feUy y 
mae nefol fyfyrdod yn gofod yrhol] enaid ar waith. 
Me^s ag y mae ferchiadeu pechaduriaid yn gyftal 
a'u deall wedi fyrthio oddiwrth Dduw ac yn glynu 
wrth y byd, felly y rhaid i*r ferchiadeu yn gyftal a'r 
deall gael eu dychwelyd at Dduw. Ac megis ag 
yr oedd yr holl enaid wedi ei lenwi a phechod o'r 
blaen, felly y rhaid iddo oil gael ei lenwi o Dduw 
'n awr. Gwel ddefgrifiad Dafydd o'r dyn ded* 
wydd, 'rhwn ** fydd a'i ewyllys ynzhyfraith yr Ar- 
^ glwydd, ac yn myfyrio yn ei gynraith ef ddydd a 
«*n6s(bV 

2. Y myfyrdod hwn {yiAJifydlog a dlfrifoU Megis 
ag y mae tair rhyw o weddi, fdly y mae tair rhyw 
o fyfyrdod. Un ]rn fefydlog ddydd a nos. I7n 
arall ar achofion neillduol. Ac un arall yn fyrr ac 
yn ^ych pan fom wrth dn gwaith. Ti a ddylit 
arfcr gweddi a myfyrdod yn y tair flFordd hon. Mi 
a fynnwn i ti wneuthur my^rdod yn ddyledfwydd 
feunyddiol yn gyftal a gweddio, a ddarllen y gair, 
a gada^ heibio bob gwaith arall mor Uwyr tra fo 'r 

ddyiedpi 
. (i) Salm i« %% 



2fe Natur fAfolfyfyrdoa. ■ Pen. x 3 , 

diyledfwydd hon mcwn Haw, ag y gv/naiwrih 
wcddioDuw, ' 

3« Y myfyrdod hwn fydd ar- dy dragywyddcl 
erph'mysfa. Ni fynnwn i ti adael beibio dy fjrfyr- 
dodcu erailL Ond yn ficcr gan mai *r neroedd 
fydJi uchaf mewn perflFeithrwydd, dylai fod yn 
vchaf yn ein myfyrdodcu hefyd. Y peth a'n gwna 
ddcdwyddaf wrth . ci fcddlannp, arydd y plcfcr 
mwyaf ini with fyfyrio arno. Myfyrdodcu craill 
yif^^ntmor aneirif a Ilinelleu *r bibl, neu greaduriaid 
yrhollfyd, neu droion rhagluniacth. . Ond hon 
fydd daith i fynydd Sietr\ o dcymafocdd j byd 
hwn, 1 deymas y faint ; o-r ddacar i*r nfif ^ o amfer 
i dragywyddoldeb ; dynima rbdio uwch haul, lloer^ 
a ftr yngandd Parades ein Duw. Dichon hyn 
ymddangos ymmhell ; end yr yfprydoedd ydynt 
gyfiym J pa un bynnag ai yn y. corph, ai allan o'r 
corph, ehcdant yn fuan iawn* Nid rfiaid i ti ofhu 
fel pobl y byd, y gyrr y myfyrdodeu hyn di.o'th 
guf. Y nefocdd ac nid ufFem yr wyf yn dy annog 
i rodio ynddi. Llawenydd ac rud triftwch yr wyf 
yn dy gyngh6ri i'w arfq*. Nid wyf yn dy gym- 
mell i edrych ar betheu falw, eitht ar hoff ogoniant 
y faint, ac ar annhraethol odidawgrwydd Duw 'r 
gogoniant ; a'r pclydreu a darddant o wyneb ei 
fab.- A fydd i ddyn ynfydu wrth' feddwJfam ei 
happufrwydd yn unig ? A" wallgofa y trueniis wrth 
feddwl am drugaredd f neu 'r carcbarwr wrth rag- 
ganfod gwaredigaeth, neu 'r tlawd wrth fcddwl fod^ 
gohid ac anrhydtdd ar fyrr iddo ? Meddyliwn yr 
ai dyn o'i got yn hytrach wrth feddwl am fyw 
mewn byd o wae, ac aros mewn tlodi a nychdod 
ymmhlitb cvnddarcdd y rhaL drygionire, nag wrth' 
feddwl am iyw gyda Chrift mewn gwynfyd, "Ond 
•* docthineb a g}iicwnhaw)d gan bawb o'i phlant 
*• (c}»" l^id CCS neb yn elynion i wjbodacth on*d 

yrhai 

(c) tuc vii. 3S» * • 



P«K. 13. ^aturnefilfyfyrd^d. 463 

y rhai ffi&l. Ni lefarodd neb crioed yn erbyn y 
iFordd hon on'd y rhai na w)rbuant crioed am dani 
ac na rodiafant ynddi* Yr wyf yh ofhu efgculufidra 
y rhai fy 'n ei chymmeradwyo yii fwy na gogan y 
rhai fy 'n ei gwrthwyncbi!. 

II. Ym mherthynas i'r amfer cymmwyfafVt n<?fol 
{yfyrdod hwn; gadewch I mi gynghori 'n unig, ar 
iido fod— yn benmdol — ynfynych^yn gyfaddas^ 

1. Dyro- iddi amfer pennodoh Amfer pennodol 
fydd ffir i,ddylcdrwydd i'w hymddiffyn rhag am* 
rywiol brofedigaetheu ac efgeu!u(jjra. Nid oes 
gan amryw dJodion ac eraill amfer ar eu dwylaw, 
fel y gallont roddi amfer pennodol i'r ddyledfwydd 
hon ; etto dylai rhai'n brynu amfer mor fynych ag 
ib poffibl, a rhoddi 'r awr a allont hebcor at y 
gwaith hwn ; ac yn enwedig dylaent arfer gweddio ' 
a myfyrio pan font wrth eo gorchwylion a'U negefeu 
bob dydd ac avyn Etto mi a gynghorwn i'r rhai , 
fydd a'u hamfer ar cu dwylaw eii hunain roddi odfa 
bennodol iV ddyledfwydd hon. Acyn wir.pe cai 
pdb gwaith amfer pennodol iddo> byddai *n haws 
i ni brynu amfer, a chyfkwni dyledfwyddeu *n 
weU. 

2. Arfer bi ^n fynych. Ond pa mor fynycb ni 
fedf af dd'we'yd, am fod amgylchiadeu dynion yn ' 
atnrywio. ^ Etto dengys 'r yfgryttiur y dylai fod yn 
fynych, pan y mac 'n Ion am " fytyrio ddydd a 
^ nos.** , Am hynny mi a gynghorwn i'r faV?l fydd 
ganddynt amfer cyfaddas, ei harfer unwaith bob 
d[yddp letaf : am fod mynych arfer nefol fyfyrdod 
o bwys neiilduoL ' 

I atial dieithrwch rbwng Duw a*th enaid. Myr 
nych gymdeithas a b^ gyfeillgarwch, a chyfcill* 
garwch a b^r i ferch a phlcfer gynnyddu, ac yns^ yr 
'•awji'yn hy i ymddiddan a Duw. Prif ddjben^y 
ddyledfwycld hon ywj ein dwyn i adnabyddiaeth a 
chyfeillach a Duw, acam hytiny, os na ddoi ond- 
' anfynych 



264 Ifatur nifd]jfyrd»d. • Pbn. Ij. 

anfynych iddi, byddi 'n ddieithr iddo o hyd. Paa 
fo dyn yn teimlo d angm o Dduw, ac.yn rhsud 
iddo fyn'd atto am jpymmorth mewn adfyd^ pa 
mor-gyflurusyw ini fyn'd y pryd hymw at Dduw 
a adwaenom? ' O ! medd y criftion nerolaidd, mi 

* a wn i b*lc *rwyf yn myned, ac at bwy. Mi a 
^ aethum y fFordd hon amryw wdthieu cyn hyn. 

* A'r uh Duw 'rwyf yn ymddiddan beunydcf, a 
^ rtiodiais beunydd yn y ffbrdd. Mae Diiw yn fy 

* adnabod i 'n'ddigon d^ a minneu 'n gwybod 
' ychydigam.danoyntcu/ O'r tu anil, pa ar- 
fwyd a diealondid a fydd i enaid, pan orf^dd amo 
ffoi at Dduw yo ei gyfyngder, wrth feddwl, ^ och ! 
^ ni ¥ni i b'le i iyn'd, ni bum i eribed ar y ffordd 

* o'r blaen* Nid oes gennyf i ddim cydnabyddiaeth 

* yn Uys y ncfoedd. NI adwaen i mo'r Duw 
^ hwnnw y rhaid imi ymddiddan. ag ef, ac yr vijf 
^ yn ofni na fyn efe fy adnabod 1/ Yn envedig 
paij ddelom i farw, a goifod ymddangos yn eb- 
rwydd ger bron Duw, a difgwyl myned i fewn i'w 
dragywyddol orphwysfa, yno 'r ymddengys y gwa* 
haniaeth vn dra amiwg i y pryd hynny, pa law* 
«nydd a fydd i feddwl, 'rwyf yn myn'd i'r Uc y 
< bu fy ymarweddiad ynddo beunydd ; i*r lie, o 

* ba un y derbynniais fynych brofiao o hyfirydwch $ 

* at y Duw hwnnw a gyrarfyddais mor fynych yn 

* fy myfyrdodeu. Bu fy ngbalon wrth y nefoedd 

* cyn n^, ac a brofodd yn fynych oT hyfryd 
^ blefereu ; ac os goleuodd fy llygaid, ae y Ikm-^ 

* nodd fy yfprydoedd yn y fath rod<^ with gael 

* ond prawt yn unig, pa beth a gif pan ymborthwvf 

* amo *n llawn ?* 0*r tu arall, pa anwyd fydclj 
fcddwl, ' 'rwyf yn goifod marw, a myn'd ni wn i 

* b'le, o^r lie a adwaen, i 1£ na feddaf na chyfeiUach 

* na chydnabyddjaeth !* Y roae 'n ddycbryn an- 
nhraethol i ddyn wrth farw, gael meddylieu didtbr 
am Dduw a'r nefoedd. Diammeu gennyf mai 

cigru- 



P£K»I3« Naturnefolfyfyrdoi. 2&5 

cfceulufdra o'r ddylcdfwydd hon, fy 'n peri i gyn- 
niter o dduwiolion wynebu angeu mor ofnus ac 
anghomfForddus, Am hynny cynghorwn i chwi 
ci harfcr yn fynych. Ac iritis y gwna mynych 
arfcr nefol fyfyrdod attal dieithnvcb rhwng dy 
taaSiA di a Duw, felly hcfyd, 

Hyn a wared rhag anfedrufiwydd yn y ddyledm 
Jwydd ei bun. Mor chwithig y mac dynion yn 
ymaflyd mewn gorchwyl nad ynt gynnefiii ag ef ? 
Und mynych aifer a wna 'th galon yn gyfarwydd 
yn y gwaith, ac a'i gwna *n wy efmwyth a hy- 
feyd. Y rhiw a barodd i ti duchan a chwythu y 
tro cyntsif 'r aethoft i fynu, a elli rcdcg i fynu 'a 
bawdd, 'nol mynych artcr hyn. 

Hyn a*th geidw hcfyd rhag colli V gwres a*r 
hywiogrwydd a dderbynniaiJI* Os ha fwyttei ond 
unwaith mewn d^uddydd neu dri, ti a goUi dy 
neith mor gynted ag yr wyt yn ei gael. Os doi 
mewn duwiol fyfyrdod yn agos at Grift, a gwre« 
fogi dy galon wrth dan ei gariad,.etto os na ddoi 
ond anfynych, dy oerfelgarwch gynt a ddychwel 
yn fuan; yn enwedig gan fod y gwaith mor yf- 
prydol, ac yn erbyn tuedd natur lygredig. Gwir 
yw y gwna cyd-gymmyfgu dyledfwyddeu craiU, 
yn enwedig dirgel tueddi^ hdpio ilawer tuac at 
gadw *r galon 'uwch y byd ; ctto myfyrdod y w 
bywyd y rhan fwyaf o ddyledfwyddeu, a golwg 
ar y nefoedd yw bywyd my^rdod. 

3« Dewis hefyd yr amfer mwyaf cyfaddas. Fob 
peth fydd brydweddol a rhagorol yn ei bryd. Di« 
chon gwaith allan o amfer fod yn ddifFrwyth, peri 
anhawfderea ynddo, a throi dyledfwydd yn bechod. 
Dichon yr un awr fod yn gyfaddas iti, ac yn 
anghyfaddas i minneu. Rhaid i wafanaeth^ddynion 
a gorchujylwyr achub yr odfa a allont hebcor haw- 
ddaf oddiwrth eu gorchwylion, neu wrth eu gwaith, 
ac wrth (iwmeia, a phan fon't ar ddeffro yn y 
N hos. 



a66 NnHir nefotfyfyrdodl ?m. 13. 

nos. Ond y fawl a allant ddewis yr amftr m 
fynnont oW dyddy a ddylaent fylwi pryd y bo cu 
hyfbn'doedd fwyaf bywiog a chymmhwyfaf at 
fyfyrdod, ac yroofbd ynghylch y gwaith y pryd 
hwnruv. O'm rhan^fy hun^ mi a gefais yn waftad^ 
Dciai ''r amfcr cyimi^wyfaf i mi yw *r hwyr; o 
fachlud-haul hyd d^yll nos, Yr wyf yn coffa 
hyn yn hytracn, am mai hyn oedd proiiad gwell 
a do€thach gwr, am ba un y dy wedir yn bendant, 
" Ifaac a aeth ailan i fyfyrio yn y maes, ym min 
" yr hwyr (d)." Dydd yr Jrglwydd fydd dra 
chyfaddas i*r gwaith hwn. Pa bryd y gallwn ni 
^n gymmhwyfach fyfyrio arein corphwysfa, nag 
ar ddydd gorphivysra, fy 'n gyfgod'o honi ? Dydd 
jrdyw a neilldimyd at fwyddeu yfprydoty a meddy- 
Hwn na ddylem byth efgeululo y ddyledfwydd 
hon fydd mor ddcrchafcdig yfprydol. Yn wir 
meddyliwn mai jdyma brif orchwyl fabbath 
crift'nogol, a mwyaf addas i ddiben Duw yn 
gorchymmya ei gadw 'ri fan£taidd. Pa amfer 
cymmwyfach i ymddiddan a'n Harglwydd, nag ar 
ddydd yr Arglwydd t Fa bryd mwy addas i eigyn i*r ' 
BCtoedd, nag ar y dydd y cyfododd Crift o'r b£dd 
mewn llawn fuddugoUaeth ar angeu ac uiFem ? 
Y dymmer gymmhwyfaf i wir eriftion yw, bod 
fel loan^ " yn yr yfpryd 'ar d^dd yr Arglw- 
" ydd {jty* A pha bcth addichon ddyfod a ni 
i'r Ilawenydd hwn yn yr yfpryd, ond craffii 'n 
yfprydol ar cin gogoniant iy 'n ago(hau ? Sylwch 
ar hyn, chwi ag fydd yn trculio dydd 'r Arglwydd 
mewn addoliad cyhoeddyn unig^ heb roddi dim am- 
fcr i ddirgcl addoliad ; yr ydych yn cfgeulufo 'r 
ddyledfwydd yfprydol hdn o fyfyrdpd, a thrwy hyn 
ynperi anfertbgolled i'ch eneidieu* Chwitheu hefyd 
ag fydd gennych amfer i ojera a gwag fiarad ar 
ddydd yr Arglwydd, ped fyddech gydnabyddus 

(d) Gent xxir. 63* (e) bad. i« xq. 



Pbw. 13. Nfitur mfolfyfyrdod* 267 

aV ddylcdfwydd hdn o fyfyrdod, ni byddei raid i 
chwi wrth un difyrrwch aralJ, mcddyliech y dydd 
hwyaf yn ddigon byrr, ac yn ddrwg gennych iV 
nos fyrrhau dch piefereu. GriJPnogiony rhowcli 
fWy o Je i'r nefoedd yn eich fabbatheu, p'le cewcli 
ar fyrr gadw fabbath dragywyddol. Arferwch eich 
iabbatheu fel grifieu i ogoniant, nes eloch i'r ifon 
uwchaf ac oddivno adref i dy eich Tad« Yn 
enwcdig, chwi dlodion, nad ellwch drwy 'r wyth- 
nos gacl yr amfer a ddymunech, edrychwch ar i 
chwi iawn ddefnyddio 'r dydd hwn ; fel mae'ch 
cyrph yn gorphwys oddiwrth l^furio, bydded i'ch 
hyfprydocdd chwilio am orphwyisfa yn Nuw. 

Heblaw ar bob djdd^ zc yn enwedi^zr iid^dJ yr 
Arglwyddy y mac ctto amfereu rmvy netUduol i arfer 
ncrol fyfyrdod. Yncnwedigi 

Pan wrefogo Dttw'dy galon yn dra Uawn a thdit 
o*r nefoedd. Gelli y pryd hynny ehedeg i fynu yn 
rhyddach. Ychydig o boen a ddyry 'th galoh ^r 
gerdded yn y^fath amfer a hwn; pan ar amfereu 
eraiU gdli ymdrechu i ychydig bwrpas. Sylwa ar 
aweloa yr Yfpryd, ac cfgyn i tynnu pan fo Yfpryd 
^Crift yn cynnhyrfii dy yfpryd di. " Heb Grift 
" nid allwn ni wncuthur dim ;'* gan hynny ym* 
drechwn ag ef pan fo ef yn ymdrechu ynnom ni ; 
a difgwyliwn beupydd yn ddyfal wrth ci byrth, a'r 
ffordd y rhodio« A phan gafFo efe dy galon, fel 
Pidr^ mewn carchar a chadwyneu, a dywedyd 
wrthyt, " cyfod yn fuan, a chanlyn fi ;'* edrych 
ar i ti godi yn ddiaros a'i ganlyn ef, a thi gei wel'd 
dy gadwyneu 'n fyrthio, a'r dryfeu oil yh agor, 
a byddi yn y nefoedd yn gynt nag yr wyt yn 
meddwl. 

Odfa lieillduol arall i'r ddyledfwydd hon, yw, 

panfyddych mewn cyflwr ddioddefaint^ trallod neu 

brofedigqetbm Pa bryd gymmwyfach i yfed gwin y 

nef, na phan fom ar lewygu \ neu i rodio tua'V 

N 2 nefoedd. 



768 . Natur nefolfyfyrdod. PtM. 13, 

•nefoedd, na phan na chafibm goinfFor<ld mewn un 
cwrr o'r ddaear ? Neu pa bryd y dylai cin myfyr- 
dodeu fod gymmaint uchod, a phan na chaffbm 
ddim on'd cyfludd yma ifod i P'le dylai colommen 
Noah fod, ond yn yr Arch, pan fo'r dyfroedd dros 
^yneb yr boll ddaear, ac na chaffb or^hwysfa i 
wadn ei throed ? Am beth y dylcm feddwl ond 
ty ein Tad, pan na feddom gymmaint a chibeu y 
byd i ymborthi arnynt ? Dibl6 fod Duw yn danfoa 
<iy gyfluddieu i'r diben hwn. Gwyn dy ^d, y gutr 
tlawdy OS ^yt yn gwneuthur y defhydd nwn o'th 
4!odi a'th drallodion a*th broredigaetheu. Y mae 
'n brvd myn'd i wlad yr addewid, pan drymhao ein 
beichieu yn yr Aiphtj a'n cyfyngdercu yn yr ania* 
Iwcti'. ' Ddarllenydd^ pc gwybyddit pa ddiddanwch 
a gait yn dy j^udd drwy cdrych yn graff ar 
ogoniant, byadai arnat lai o ofn y blindereu dini- 
weid hyn. 

*' Yn amlder fy meddylieu cythrybhis o'm 
"mewn, dy ddiddanwch di a lawenycha fy 
•* enaid (f ). Yr wyf yn cyfrif (medd Paul) nad 
" yw dioddefiadeu yr amfer prefennol hwn, yn 
" haeddu cu cyffelybu i'r gogoniant a ddad« 
'* guddir ini (g), O herwydd pa ham nid ydym 
*^ yn pallu ; eithr er llygru ein dyn oddiallan, er 
f ^ hynny y dyn oddimewn a adnewyddir o ddydd 
^ i ddydd. Canys ein byrr yfgafn gyAudd ni, fydd 
" yn odidog ragorol yn gweithrcdu tragywyddol 
" bwys gogoniant i ni \ tria na bom yn edrych ar 
, " y petheu a welir, ond ar y petheu ni welir, canys 
^^ y petheu a welir fy dros amfer, ond y petheu ni 
« welir fy dragyw)tddol (h)." 

Ac amfer arall tra neillduol i'r ddyledfwydd 
nefol hon, y w, panfo cennadcn Duw yn galw arnom 
i farWi ha bryd y dylem lonni ein heneidieu *n 
fynjchach drwy edrych ar fywyd arall, na phan 

welom 

'f) Salm xclv. Z9, (g) Rhuf, vlil* i8« (h) a Cox,1J0^^^^%y 



Pen- 13. Natur nefol fyfyrdod. 269 

welom fod y by wyd hwn ar ddarfod. Nld oes ar 
neb gymtnaint achos am lawenydd i'w cynnal, a 
dynion wrth farw ; a rhaid tynnu llawenydd y 
pryd hynny o'n llawenydd tragywyddol. Gan fod 
plefereu nefol felufaf pan na £6 dim daearol yn 
gymmyfg a hwynt 5 felly 'n fynych jilefereu credin- 
wyr wEth farw yw 'r rhai melufaf a gawfant erioed. 
Pa fendithion prophw^doliaethol oedd gan Ifaac a 
yacoh i*w plant wrth farw ? Gyda pha ganiadsu. 
nefol a bendithion dwyfdl y terfynodd Mifei ei 
einioes f A JPhaulj pan nefaodd amfer ei ymddat- 
todiad, pa gynghorion nefolaidd a roddodd efe 
i'r Philippiaidy i Dim^thi, ac henuriaid Ephefus ? 
Mor agos i'r nefoedd oedd han yn ynys Patmos, 
ychydig cyn ei drofglwyddo iddii A Stephen a 
ganfu 'r nef yn agored i'w dderbyn o ddwylo ei 
elynion. Mwya' nefolaidd yw 'r faint yn gyfF* 
rcdin pa agdfa' font at y nefoedd. Os wyt ti, 
diarllenyid^ yn canfod amfer dy ymddattodiad 
yn agofhau, O p'le dylai dy galon fod on'd gyda 
ChriS? MeddyKwn y dylait'ci ganfjd yn fetyll 
wrth dy ochr, a chwedi ymrwymo i fod yn dad^ 

irn bi:iod, yn feddyg ac yn gyfaill \ ti. Meddy- 
iwn y dylait, fel pe bai, ganfod yr angylion o'th 
ameylchi yn difgwyl i gyflawni eu fwydd ddi- 
weddaf i'th enaid; fef dy ddwyh fel Lazarus i 
f^wes Jbraham. Edrych ar dy boen a'th .glefyd 
fel y gwnaeth Jacah ar gerbydeu Jofepb^ a byw- 
haed dy yfpryd o'th fewn a dywed, * digon y w, 

* y mae'r lelu etro 'n fyw, ac am ei fod ef yn 

* fyw, minneu a fyddaf byw hefyd (i)/ A oes 
amat achos am y cyffuron mwyaf, wele, rai mwy 
nag a ddichon y byd eu rhoddi> dyma holl la- 
vfcnydd y nef, fef canfod Duw a Chrift, a phob 
peth a fwynha 'r bendigedigion yno^ y dan- 
teithion hyn a gynnygir i ti o law Chrilt, eityn 

N 3 law 

V (1) loan xiv« i9« . 



270 Natur nefolfyfyrdod. Pen, 13. 

law ffydd a dcrbyn hwynt o'r nefoedd drwy 'r 
addewidion, ac ymbortlu amynt, a llawenha, a 
bydd fyw fyth. Yr Arglwydd a ddywed wrthyt 
ti megis y dywcdodd wrth Eliasy •* cyfod.ji 
** bwyra, canys y mae i ti lawer o fforddw^ cr 
nad yw 'r ffordd yn faith, ctto yn ddii^jirglDl, am 
hynny ufuddha lais dy Dduw, cyfod ac ym* 
bortha ar fara 'r bywyd, ac yn nerth hwn, dos i 
fynydd yr Arglwydd, ac fcl Mofes^ bydd farw ar 
y mynydd p'lc 'rwyt yn nriyn'd, a dywed gyda 
Simeon^ " yr awr hon Arglwydd y gollyngi dy 
** was mewn tangncfedd, canys llygaid fy flFydd 
** a welfant dy iechydwriaeth (k)." 

III. Ymmhcrthynas Vr lie cymmwyfaf i ncfol 
fyfyrdod, amiwg yw, mai g^reu po dirgelaf fyddo. 
Mae ar ein hyfprydoedd ni achos am bob cym* 
Riorth, a rhyddid oddiwrth bob rhwyffa-eu yn y 
gwaith hwn. Os arch Crift i ni fyned i'r dirgel 
i weddio (1), dylem fyn'd i'r dirgel i fyfyrio hefyd. 
iVlor fynych yr ai Crift ri hun i ryw fynydd^ 
neu anialwch, neu ryw le dirgel arall ? Am h]mtiy 
tuac at fyfyrio 'n dclwfn ac yn ddifrifol, tr6 oddi- 
wrth bob cwmpeini, hyd yn oed duwiolioa oi 
hunain, fel y bo iti dros ennyd fwynhau cym* 
deithas dy Arglwydd. Os na ddichon yr y^ol* 
haig aftudio yn y dyrfa, 'rhwn ni yraarfcr on'd 
ei guf a'i ddyfats yn unig ; llai o lawer y dylait 
ti fod yn y dyrfa, 'rhwn wyt i arfer hoU alluoedd 
dy enaid, ac ar wrthddrych gymmaint goruwcii 
'natur. Nid ym yn darllen i Oduw ymddangos 
ond anfynych drwyddo ei hun na thrwy ri angy-, 
lion i neb o'i brophwydi neu faint, yn y dyrta, 
ond yn fynych pan oeddynt wrthynt eu hunain« 
— Ond dewis drofot dy hun, pa le a gyttuna 
oreu a'th yfpryd dij pa un ai o fewn drws neu . 
alian* Efampl Ijaa^ yn myned allan i'r maes, 

"rwy'n 

(k) Luc ii. »9, 3o» (1} Matt. vi. ^. 



Fms. ij. Natur nefolfffyrd^. 271 

'rwy'n meddwl, a gyttuna oreu aV rhan fwyaf. 
Ein Hai^glwydd a ai mor fynych i ardd ddii^, 
ag y gwyddai Judas^ pan ddaeth i*w fradychu^ 
P%Jg3cl gafael ynddo : ettoer iddo gymmeryd 
d ddifgyblion gydag ef yno, eito efe a dynnodd 
oddiMefthynt i addoli'n fwy dirgel(in) : ac yno 
y myfyriodd arci chwerw^angau-a'i ddioddetaint 
tit^ aeth ei enaid yn drift iawn, ac yna y tywall- 
todd ci enaid mewn gwcddi,(n). Wcle, 'rocdd 
Crift yn arfer gadacl pawb a myned ci hun i \i 
4lirgel r fyfyrio a gweddio, felly y rhaid i ninneu 
hefyd : ei fyfyrdodeu a gyrrhaeddent ymmhell- 
ach na'i feddylieu, 'roeddynt yn efFeithio ac yn 
trywanu ei galon a'i enaid, ac felly y rhaid i'n 
rhai ninneu wneutbur. Ond yn unig fod dir- 
fav^r wahan rhwng y petheu yr oedd efe, ac yr 
ym ni yn myfyrio arnynt. 'Roedd Crift yn my- 
lyrio ar y dioddefaint a haeddodd ein pechodeu 
nS, nes aeth digofaint ei Did drwy ei holl enaid 
cf : ond yr ym ni i fyfyrio ar y gogoniant a bvyr- 
caftbdd efe 1 ni, nes bywhao ein hy{biydoedd ac 
y Uanwo ein heneidieu o gariad y Tad, a lla- 
wenydd yr Yfpryd Glin. 
IV. ifr wyf yn y He nefaf i'th gynehori di 



ynghylch parottoad dy galon Yr nefol fy^dodeu 
hyn. Y mae Uwyddiant y gwaith yn pwyfo 
llawer arhwyl yr enaid* Pan nad qedd ynghalpn 
dyn ddim i driftau 'r Yfpryd, yr ydoedd y pryd 
hynny yn annedd hyftyd i'w chreawdwr. Ac 
nid aeth Duw allan oddiyno nes i ddyn ei am- 
mherchi a'i ddigio, Nid oefdd dim oerder na 
phelldra rhyngddynt, hyd nes aeth y galon yn 
bechadurus, ac yn garchardy rhy ffiaidd i Dduw 
ymhyfrydu ynddo. A phe bai 'r enaid wedi ei 
adfer i'w ddiniweidrwydd gynt, Duw a gyfan- 
neddei yn ewyllyfgar ynddo etto ; it ac mor 
belled ag y mae wcdi ci adnewyddu gan yr Yfpryd, 
N 4 a'i 

(m) loan xvii. a, j* Luc xxii. 41. (n) Marc xiv# 35, 



272 Naftur nefolfyfyrdod. Pbk, i^- 

d'i buto oddiwrth ei aikndid, a'j addumo a delw 
Di|w^ yr Arglwydd a*i haddef yn eiddo iddo ; 
a Chriit a ytnddengys iddo; a'r Yipryd a drig 
ynddo fel ei deml. Mor belled ag y mae 'r galon 
gwedi ei chymmwyfo i ymddiddan a Duw, mor 
belJcd a hynny yn gyffredin y mae yn ei fwyn- 
hau. Gan hynny, ^ cadw dy galon yn dra 
** diefgeulus, canys allan o honi y mae^bywyd 
" yn dyfod (o)." Yn^wy neillduol ; 

1 . Myn dy gabn mor rhydd ac afo poffibLo^i^ 
wrtb y byd^ Gad heibio *n Uwyf feddwl am dy. 
negefeu, dy flindereu a'th fwynMd, a phob peth 
a TQ am gael He yn dy enaid. Dere ag ef mor 
iFv^g ag a fo pombi, fel ag y byddo yn gym« 
.mvryfach Vvr lenwi a Duw. Nid elli gyflawni 
y ddyledfwydd hon yn anad lin ddyledfwydd a 
dam o'th galon. Pan elych ifynydd y myfyrdodtu^ 
byddi fel y cybydd with y cnig aur, *rhwn, pan 
oedd yn cael cennad i gymmeryd y faint a fynnai, 
a alarodd am ilad allai gludo mwy : felly tithea 
4 eJIi gael cymmaint'o'Dduw a gogoniant^ ag 
. a alio dy galon gul gynnwys. Yna y dywedi, 
« O nad allai 'r deall a'r ferchiadeu hyn gynnwys 

* mwy ! Fy anghymmwyfder i *n fwy na dim 

* arall fy'n peri nad y w 'r lie hwn yn nefoedd 

* imi- ^ Diau fod yr Arglwydd yn y He hwn, 
•* ac ni's gwyddwn i. Y mynydd hwn fy*n Uawn 
" o gerbydcu tanllyd," ond bod fy llyg^d i yn 

* dywyJI htb allu eu canfod. O 'r rath eiriea 

* o gariad fydd gan Grift i lefarii, a'r fath ry- 
^feddodeu o gariad i'w dangos, ond am nad 

* ailaf fi ei dcrtjyn etto ! Y nefoedd fy'n barod 
« i mi, ond fy mod i yn ammharod i'r nefoedd.* 
Weithian, ddarUenydd^ gan weled bod dy fwyn* 
had o Dduw, yn gorphwys llawer ar gymmhwyf- 
der a threfo dy galon, yn y myfyrdodeu hyn, cais 

cf 
(o) Piar. v9. a> 



PsK, 13. Natur nefilfyfirJod. 473 

ef yma, os byth, a'th hoH enaid* , Dywed wrth 
dy holl feddylieu a'th negereu bydol, fel Crifl 
wrth ci ddifj^blion, **cifteddwch ymma, tra 'r 
elwyf a gweddio accw." Neu fel Abraham wrth 
ei langciau, pan aeth i offiymtnu Ifaac^ ^^ arhofwch 
^ chwi ymtna, a mi a lif accw i addoli, ac a 
^ ddychwelaf attoch," Megis ag y gwthiodd 'r 
oflFeiriaid Uzziah y brenin allati o'r cyflegr, p'le 
y rhyfygodd arogl-daithUi pan welfant iddo 
fynea/ yn wahan-glwyfus ; felly gwthia ditheu 
allaQ o deml dy g^on, y meddylieu aflan hynny 
ac y mae Duw yn eu gwaha^dd. ' 

2* Edrych ar i ti gynameryd y gwaith hwa 
mewn Haw gyda V parch mwyafyn dy galon a*tb 
feddwU Nid oes dim cellwair mewn pethea 
landaidd) "Duw a fanaeiddir yn y rhai a iiefant 
atto (p)." Y dyledfwyddeu yfprydol a derchaf. 
•dig hyn fydd fwyaf buddiol i'r enaid, os iawn 
arfcrir hwynt ; ond mwyaf peryglus wrth ei cam- 
arfer. Ymdrech gan hynny i gcifio y meddylieu 
dyfnaf am brefennoldeb Duw, a'i fawredd aneirif» 
Os na faidd Ejier y frenhines nefliau, nes i'r 
brenin eftyn y deyrnwialen, meddwl, gan hynny, 
gyda pha barch y dylit ti ne(hau atto ef> 'rhwn 
a wnaeth y bydoedd a gair ei enau, ac fy'n cynnal 

Lddaear fel ar gledr ei law, *rhwn fyn cadw *r 
ul, y Jloer a*r ikx yn eu cyichoedd, a'r hwn 
fy'n gofod terfyneu i*r mor tymmheftlog. Yr 
wyt yn myned i ymddiddan ag et, ger bron 'r hwn 
y cryn y ddaear ac y dychryna cythreuliaid, a cher 
bron gorfedd pa un y gor^dd arnat ti a'r holl fyd. 
ar fyrr fefyll, a derby n bara dMgywyddol. O 
meddwl, * mi a g4f y pryd hynny feddylieu uchel 
• am ei fawrhydi. ' r y yfprydocdd marweldd yno 
^ a ddefFront) ac ammharch ty meddwl a dderfydd 
^ am.dano, ^ph'am na bydd i deimlad o'i fawr- 
Ns *cdd. 

(1) Uf. X, 3* 



a74. J^^jaturnefolfyfyrdod.' Pen. i3» 

^ cdd <y nefFroi 'n awr, a dychryn d cnw Icnw 

fy cnaid?* Ymdrech befyd i amgyfFred main . 

y gwaith a gymmeri mewn Uaw, a theimla 'a 

ddwfn inpr bwyfig a rhagorol ydyw. Pc byddit 

yn ymbil am dy fyviyd ger bron gorfedd barnwr 

daearo], mor ddifrifol fyddit, etto ni byddai hynny 

oh*d bychan at hyn. Pc byddit ynghylch y fath 

V^aith ag oedd gan Ddafyd with ymladd a GoUiahj 

ar ba un yr oedd Uwyddiant. teyrnas yn i^fyli^ 

nid oedd hynny ond mcgis dim at byn.' M^ldwl^ 

beth pe bait yn myned i'r fath ymdrcch ag y bu 

.Jacob ynddi, .neu i gaitfdd y fath olwg ag a 

^ gafodd y difgyblion ar y mynvdd, mor ddifrifol, 

mor barchus y byddai i ti neinau ac edrych ! Pe 

byddai on'd i angel o'r nefqedd bwyntio dy gy- 

farfod yn y lie a'r amfer y byddtc yn myfym^ ' 

£yda pha arfwyd y'th Icnwid ?. Yftyria ynte^ gyda 

pha yfpryd y dylait ymgyfarfod a'r Argiwydd, 

a chyda pha ddifrifwch a braw y dylit ymddiddan 

ag ef beunydd I Yflyria hefyd, ganlyniad ded« 

wydd y gwaith, os llwydda, bydd iti yn dder* 

bynjad i brefennoldeb Duw, ac yn ddechreuad 

e'th dragywyd|[Iol ogpniant ar y ddaear; ac yn 

foddion i ben iti fyw goruwch dynion yn gyff- 

redin, a'th ofod yn yr yftafell neflat at yr angylion 

eu hunain, fel y bo i ti fyw a marw 'n orfol^dus. 

Gan fod y gwobrwy mor fawr, dyla^dy barottoad 

fod yn gyfattebolf Nid pes neb ar y ddaear yn 

byw y rath fywyd o lawenydd a dedwyddwch, a'r 

rhai ly'n ymarfer ar myfyrdodeu nefol hyn. Nid 

yw llawenydd p^wb eraill, on'd fel chwariaeth 

plant, neu chwertbiniad 'r ynfyd, neu freuddwyd 

y daf am iechydi 'Rhwn fy'n ymdrm a'r ntf* 

oedd yw 'r unig ynnillwr, ^r hwn a elgeiilisfo 

hyn yw 'r unig goUwr. Mor ddifrifol, gan hynn^ 

y dylid gwneuthur y gwaith hwn I - 

'p E N. 



Pen. 14, y defrpfdd a wna ^c. 27*5 



PEN, XIV* ^ 

Y defnydd a wna nefol fyfyrdod o yftyriaeth, y 
ferchiadeu, hunan^yniddiddan a gweddi. 

JT darttenydd yn cael ei wahawdd i ofod ynghylch^ 
mefd fyfyrdod. Dangofir iddoy I. pa effaitb dwfn 
a wna yftyriaeth ar ei galon^ dan amryw benneu 
neHldwL Tna II. dangofir fel mae V ferchiadeu 
yn cynnorthwyo nefol fyfyrdod \yn enwedig^ i. 
cariadj 2. dymuniad^ 3. gobaithj . 4. calondid^ 5, . 
a Uawenydd. IIL Dangofir ynfyrrfel mae bunan^ 
ymddiddm a gweddi yn dyrchafu nefol-fyfyrdod. 

* I^T O L gofod dy galon mewn hwyJ, deuwn 
X\ wcithian at y mufic ei hunan. 'N61 cael 
blys, dcrc 'n awr at y wledd, ac ymhyfryda dy 
cnaid fel ag a m&r a brafder. Y nefoedd, a 
Chrifl^ a thra^wyddol bwys gogoniant fy o'th 
flaen. Na ddibrifia 'r gwahoddiad hwn, ac xia 
wna clgufodion; pwy bynnag wyt, cyfoethog 
ncu dlawd, mewn elufen-dy neu yfpytty, yn y 
prif ffyrdd a'r caeau, - gorcnymmynnwyd i mi 
eich cymmell chwi i ddyfod i mewn, a gwynn 
iyA y neb x fwyttao fara yn nhcymas Dduw ! 
Y mae 'r manna 'n gorwedd o amgylch eich 
pebyll, cwch allan, cclglwch ef, dygwch ef adre% 
ac ymborthwch arno. 1 uac at hyn, nid rhaid 
imi ond dangos 1 chwi, pa fodd i arfer eiqh— • 
. Tfiyriaetb'"fer£hiadeu — hunan*ymddiddan — 2igweddi\ 
I, IQlyriaetb yw V offeryn mawr i ddwyn ym-- 
mlaen y gwaith nefolaidahwn» Rhaid i ni yfiyried 
o'n bodd, ac nid o'n banfodd, fel y gwna yn- 
fydion a damnedigion, ^' pan drefno Duw eu 
pecbodeu ger bron ea llygaid(a) ;" gorfydd arnynt 

(t) Sakni 1. ft If ^a* 



7.7b Tdifiijddaxvna Pek* 14. 

hwy yftyried arddcrchawgrwydd Crift, *rhwn a 
ddiyftyrafant, a'r tragywyddbl wynfyid a gollafant 
drvyy ynfydrwydd. Mawr yw gallu yftyriaeth 
t gynnhyrfu 'r fetchiadeui a^gwafgu pcthcu at 
y galon, megis yr ymddengys drwy 'r p^theu 
canlynal. 

I, TJiyriaefb^ fd pe bat, a egyr y drws rhwftg 
y pen aW galon. Y deaUtwriaeth, 'nol derbya 
gwirioneddcu a*u tryfora yn y cof, yftyriacth 

' a'i dwg oddiyno i'r fcfchiadeu. Pa mor ragdrol 
a fyddai dyfgeidiaeth a gwybadaeth, pe caent 

* ryddid i fyn'd o'r pen i'r galpn, a pheri i*r 
ferchiadcu gydrcdeg a'r deall? Efe 'n gyffredin 
yw *r *fgolhaig goreu, fy ganddo y deall mwyaf 
cyflym, cryf, a helaeth ; ond cfe yw -r criftion 
goreu, fy ganddo y meddylieu ^fiiaf a cha« 
rediccafam lefu Grift, achanddo y fforddfwyaf 
agorcd, nid o'i gluft i'w ymmennydd, eithr 
oddiyno i*w galon. Er mai gwaith. yr Yfpryd 
Glan vnTjennaf yw hyo, ctto rhaid i ni ddiigwyl ' 
wrtho'drwy fyfyrio. 

a. tjlyriaeth a diengys i*r ferclnadeu y pHheu 
hynnyfydd o*r pwys mwyaf. Ni ddichon y gwith- 
-ddrych mwyaf prydferth roddi plefer p'le ni 
chanfyddire^ na'r nev^dd goreu beri Jlawenyddy 
i'r hwn na chlywo am dano ; elthr yftyriaeth 
a ddwg i'r amlwg y pethcu ocddynt ddirgel) ac a 
ddaw a hwynt i lygad a chluft yr enaid. Qnid 
yw Crift a gogoniant yn wrthddrycheu hoff iawA> 
pe canfyddem hwynt yn eglur, a meddwl am^ 
danynf mewn rhyw fefur yn ^attebol iV gwerth? 
Yftyriateth a'u hamlyga hwynt ini: dyma ddrych 
y credadyn, drwy ba un y cenfydd o'r ddaear 
I'r nefoedd. 

3. iytyriaeth hefyd a ddwg j pe^eu mwyaf 
fwyfigy yn y modd mwyaf fffOtbhl^ Yftyriaetfr a 
yrarcfymma 'jr petb a ciudon dyn ci hunan. Pan 



. PlM, 14. nefolfyfyrdod yftyriaeth^ ^c. 277 

fp 'r credad^n am dderchafyd ei galon at ncfol 
fyfyrdod, gynnifcr o refymmeu fy'n barod i'w 
- gyimorthwyo, fef pob peth oddiwrth Dduw.a 
" Chrift, a'r hoU briodoliaetheu dwyfol, oddiwrth 
eiti cyflwr gynt, ac yn brefennol, oddiwrth 
addewidion a gorchymmynion Duw, oddiwrth 
ddioddefaint a mwynhad amferol, oddiwrth nef 
ag it^ern ! ie, mae pob peth yn cynnyg ein helpio 
i efgyn mewn nrfol fyfyrdod, ac yftyr^aeth y w 'r 
llaw i dynnu cymmorth oddiwrthynt i'r enaid. 
Mor gadam.aganfFaeledig yw rhefymmeu Duw? 
A pl^ beth yw yftyriaeth, ond darllen drofodd^ 
ac ail adrodd ei refymmeu ef, i'n calonneu ? Megis 
yr oedd gan y mab afradlon amryw refymmeu 
cryfion i ddadleu ag ef ei hun» pa ham y dylai 
ddychwelyd i dy ei d^d; felly y mae gennym 
nlnneu, i ymddadleu a'n ferchiadeu i'w perfwadio 
i fyned i ch'igfanneu tragywyddol ein Tad. 

4. l^yriaeth a dderehafa refwm iV awdurdod a 
berthyn iddo* Y mae'n helpio i'w waredu o^i 
gaethiwed i'r fynwyreu, gan ei ofod drachefn ar 
crfedd yr enaid. Pan fo rhefwm yn cyfgu, mac *r 
fynwyreu yn Uywodraethu. Ond pan fo i yjfty- 
riaeth ddefiroi rhefwm, y mae 'n codi fel Samfon^ 
^c yn ymroi i dorri rhwymeu trythyllwch, ac i 
twrw i lawr dwyll y cnawd. Pa nerth a ddlchon 
y llew ddangos pan fo^n cyfgu ? Beth y w breniri^ 
wedi ei ddiorfeddu, fwy na dyn arall ? Beth yw 
rhefwm pan fp'n gaeth-was i'r cnawd, ond y 
peth mwyaf direfwm yn y byd? Y dynion mwyaf 
anyftjo'ial y w y rhai mwyaf anianoU Peth hawdd 
a ai^redin iawn yw pechu ynerbyn gwybodaeth; 
ond nid mor hawdd y dichon dynion weithredi 
yngwrthwyneb i yftyriaeth ddofn^ ddtfrifol a phar- 
hau6. Am hyiiny, defFro ac yftyria fel y bo i'th 
i?efwmgael ei ddychwelyd -gan Yfpryd Duw i'w 
iawn ]& : caays chefwxa yfgrydol, ac nid fynwyreu 

cnawdol. 



^278 Yiefnyddawna Pew. 14* 

cnawdol, neu dyb ddynol a ddichon farnu petheu 
nefol. Ac yftyriacth yfprydol a bar i ti ganfod y 
fath werth yngwrthddrychieu ffydd, ac y bo |^ 
betheu aipferol ifyiied yn ddiwenh yn dy olwg. 

5. Yftyriaeth a wna refiun yn gryf a diwyd* 
Yr ocdd oV Maen fel pwll llonydd o ddwfr, ond 
yn avrr fel ffi^vd nerthol yn gyrru 'r cwbl o'i blaen. 
O 'r blaen, fel ccrrig yn y nant, ond yn awr fel 
y gan"eg honno yn ffon dafi Dafydd, yn taro 
Goliath ein hanghrediniaeth ni yn ci dalcen. Mc^s 
y mae 'r annuvviol yn parhuu'n annuwiol, drwy 
ballu rhoddi eu rhefwm ar waith, ac yn gwrthod 
credu ; felly y mae duwiolion yn anghyffurus, am 
eu bod yn gadacl i fFydd a rhefwm gyfgu 'n ^ 
llonydd, yn He eu cynhyrfu, a'u rhoddi ar gerdded 
yn y gwaith hwn o fyfjrood. Pa ofneu, triftwch, 
a Uawenydd y mae hyd yn oed dn breuddwydion 
yn eu cyffroi ynnom ? Pa faint mwy cffeith a wnai 
dwfn a difrifol fyfyrdod amom ? 

6. Yftyriaeth a wna ini barhau yn j gwaith 
rhefymmol h%vn. Myfyrdod addal refwma flfydd 
at eu gwaith, gan chwythu y tStwies cynneuo 'n 
fflamm. Er na wna rhedeg ychydig gamreu 
wrefo^ dyn, etto cerdded dros awr a'i cynnefla; 
felly, er na wna meddylicu gwibiog difymmwtk 
dderchafu ein ferchiadeu^ i wrfes yfpiydol, ctta 
myfyrdod a ddidion gadw. cicumeddylieu ar.waith . 
nes cynneffo ein calonneu— felly, chwi welwch 
y fath dueddiad cryf fy mewn yftyriaeth i bcri i'r 
cnaid efeyn yn uchcl mewn nefol fyfyrdod. • 

IL Gadewch ini 'n neflaf weied fd mae 'r 
gwaith nefol hwn ya cad ei ddyrchafu gan y 
ferchiadsu pah fo^nt ar waith. A'r unig wir 
ffordd i roddi *r ferchiadeu ar waith yn iawn, yw, 
rhoddi fi^dd ar waith i gredu 'r addewidion a 
roddodd Duw ini am dvagywyddol orpbwysfa 'r 
faint^ ac am ein bawl ni yn yr oxphwysfa a'r 

addewidioa: 



Pew. 14* nefolfyfyrdodoyjlyriaetk^l^c. 2J() 

addcwidion hyn. Pe Uwyr gredcm ni oddifrif fod 
y fath ogoniant, ac y bydd i ni ar fyrr ddyddieu 
€1 gianfod a'n llygaid, O pa fcrchiadeu a gynnhyr-' ' 
fai hyn ynnom ni ! Pa amgyfFrediadeu fynn am 

Jbywyd hwnnw a barai hyn ! Pa gariad, pa 
iraeth a godai hyn o'n mewn ! O fel y rhoddai 
hyn bob fcrch ar waith ! Fcl y byddai ini lammu 
o Jawenydd, wrth yr olwg leiaf o'n hawl i 
ogoniant ! Byth na ddifgwyl i gariad a llawcnydd 
gyfodi tra fo ffydd, (*rhon fydd i^rwain y fFordd) 
yngorphwysyn llonydd. G^hynny, dyro ffydd 
beunydd ar waith, a gofod ger ei bron radlonrwydd 
a ficcrwydd yr addcwidion, a gwel fcl mac Duw'a 
cymmell pawb i ymaflyd ynddyntj ewdl mor 
llawn o rSs a chariad yw Crift, a chynnifer arwydd 
o'i gariad a roddodd cf ini, ac raor ffyddJon yw 
efc yn ei gyfammod; a gwel yr arwyddion oT 
gariad a blannodd efe o'n mewn. Dyro hyn oil 
at eu gilydd, a meddwl, pa un a ydynt yn tyfti- 
olaethu am cwyllys da cin Harglwydd ym mher* 
thynas i'n hiechydwriaeth ni, a pha un a aJlwn yn 
gymmwys hacru y petheu hyn yn wyneb cin 
hanghrediniaeth— .Felly, pan afaelo flfydd fel hyn 
yn addcwidion Duw ym mhcrthynas i'n happuf- 
rwydd bythol, yna bydded i'n myfyrdodcu ddyr- 
chafu ein fcrchiadeu, yn -enwedig— car/W«-^« 
.muttiad^'gobaitb^^c^ljaidtd'^a Uawenydd. 

!• Cariad yw 'r Terch cyntaf a gyfyd mewn 
ncfol fyfyrdod. Edrych drwy ffydd ar odidaw. 
grwydd dy ncfol orphwysfa, ac yna dy gariad a 
ennyn h ferch at y gwynfyd a fydd mewn byd 
arall. Gid i'th ffydd ymaflyd yn dy galon, a 
dangos iddi adeiiiad gogoneddus ty dy D^ ac 
anrhydedd ci dcyrnas, a'r drigfan dragywyddol y 
m^e Crift yn ei pbarottoi i ti yno. Gid i'th 
flfydd dywys dy galon i brefennoldeb Duw, ac 
mor agos atto ag a fo poiilblj|& dywcd wrthi 
•^ : ^ « Wdc, 



A 



285 Y difnydd a wna P£K. 14* 

* Wele^ yr Hen ddibcnydd,. Jehofah 'r Ai^Iwydd, 
' a elwir YDWYF : dyma efe, 'r hwn a wnaeth 
y bydoedd a'i air, if 'n cynnal y ddaear, fy'iF 
llywodraethu 'r teyrnafoedd, fy'n trefhu pob 
digwyddiad^ fy'n daroftwng ei elynion, fy'n ce- 
ryddu tonneu chwyddedig y mor, fy'n rheoli 'r 
gwyntoedd, ac yn peri i'r haul redeg ei yrfa, 
a'r f(£r adnabod eu cylchoedd : dyma efe, 'r 
hwn a'th ^rodd di' er tragy^^yddoldcb, a'th ^ 
luniodd yn y groth, a roddodd iti 'r enaid hwn, * 
a'th ddygodd i'rgKkuni, a'thofododd vm mhlith 
yr uchaf o'i greaourjaid daearol, 3*111 gynpyf-. 
gaeddodd a deall a donieu, 'rhwn fy'n cynrtal 
dy fywyd, a phob cdmflFbrdd a feddi, ac fy'n* 
gwneuthur rhagoriaeth rhyngddot ti a'rgwaelSf 
a'r truenufaf ar y ddaear* - O, dyma un fydd 
deilwng o'tlj gariad ! . Yma y dylit dywallt allan 
dy enaid mewn cariad ! Yma ammhoflibl id 
gana gormod! Dyma 'r Arglwydd a'th fen- 
dithiodd di a'i drugareddeu { Dyma efe, 'r hwn 
y mae angylion a feintieu 'n ei ioli, a llu 'r nef* 
oedd yn ei fawnrgu iyth !' Parha fei hyn i 
fyfyrio ar glod dy Dduw^ a lulled dy galon ar ei 
odidawgrwydd, nes bo i dan (an£bidd cariad 
ennyn yn dy fynwes« 

Os txa theimii dy gariad etto 'n Uofgi, dwg dy 
galon ymmlaen, a dangos idjli fab y Duw byw, 
'r hwn a elwir ei enw " Rliyfeddol, Cynghorwr, 
** y Duw cadarn, TsUl fragywyddoldeb, Tywyfog 
^ tangnefedd ;" dangos iddi frenin y faint ar 
orfedd ei ogoniant, ^ y cyntaf a'r diweddaf ; yr 
<^ hwiyfydd a'r hwn oedd a'r hwn fydd i ddyfod % 
** yr hwn a fa farw, ac fydd fyw, byw ydyw yn 
<^ oes oefoedd ; 'r hwn a wnaeth dy gymiAbd di 
<^ drwy waed ei groes," ac a barottbdd i ti drig6in. 
o dangnefedd gyd ag ef ei hun ; .y tangnefyddwr 
mawr y w efe wrth ei iwydd s teymas tangnefedd 



Pew, 14, nefolfyfyrdod yfiyriacth^ l£c. 28 1 

yw ei deymas cf; ei efengyl iydd newyddion'o 
heddwch) a'i lais i ti 'n awr fydd his o hedd wch : 
do-e 'n agos a fylla amo. Ai nid wyt yn clywed 
ei lais ? £fe, *r hwn a archodd i Domas ddyfod yn 
agos^ i weled 61 yr hoelion, a rhoddi ei fys yn ei 
glwyifeu j efe fy'n galw arnat ti ; ^ dere'n agos, 
' a gwSl yr Arglwydd dy iachawdwr, ac na fydd 

• angrhcdadyn on*d credadycv, tangncfedd i ti, 

* nac ofna, myfi ydyw.* Sylla'n graff amo. Ai 
nid wyt yn ei adnabdd cf ? Efe ^^w, a'th ddygodd 
di i fynu o bwll uHern, a ddfl^;Tiin6dd farn dy 
gondemniad, a ddioddefodd y felidith a haeddaill 
diy a adferodd y bendithion a fForffettiaifl di, ac 9 
bwrcaflbdd yr oruchafiaeth a gei di etifeddi fyth« . 
Ai nid wyfti etto yn ei adnabod cf ? Ei ddjvylaw, 
a'i ben, a'i yfllyfeu a'i galon a archollwyd, fcl y 
gallit ti, yn waftad, wrth y nodeu hyn ei adnabod 
ef. Ai nid wyt ti *n cofio r arafer " y cafodd cf 
•* di yn gorwedd yn dy waed, ac a dofturiodd 
*' wrthyt, a rwymodd dy archollion, a'th ddygodd 
" adre, ac a ddywedodd wrthyt, bydd fyw." A 
anghofiaift di er pan archollodd efjijei Kun i iachau 
dy archollion di, ac y gwaedodd ef i rwyftro i'th 
waed di redeg ? Os na adwaenoft cf wrth ei wyneb, 
ei lais, a'i ddwylaw, gelli ei adnabod ef wrth ei ^ 
gaton ; efe biau 'r galon dyner accw a dofliiria 
wrth eneidieu j ni ddichon neb arall berchen arni j 
cariad a thofturi fydd ^nddi 'n llawn : dyma efe, 
*r hwn a ddewifodd dy fywyd di o flaen ei fywyd 
ei hun ; fy'n dadleu a'i waed ger bron ei D^d, ac 
yn eirjol yn ddibaid drofot ti. Oni buafai iddo 
ef ddi^jdef, gymmaint fuafai raid i ti ddioddef i 
Nid <Md ond cam rhyngddot ti ag ufFern, pan 
neidiofld ef ymmlaen i dderbyn y ddyrnod. Onid 
oes ycna danwydd ddigo'n i gaclw cariad byth ar 
din ? Onid yw 'th galon yn meddalu wrth edrych 
amo, ac mor. ilawn, net ydyw, fel Jofeph^ ya 

chwilio 



282 Tdefnyddawna Pem. i4» 

cbwilia am le i wylo ? Neu onid y w dagreu dy 
gariad yn gwlychu 'r Uinelleu hyn ? Dos ycnoilaeii 
ynte, canys maefydd cariad ydynt helaeth) dy 
waith yn dragywydd fydd edrych a charu ; ac nid 
rhaid fod arnat eifieu petbeu i fyfyrio arnynt yn 
brefennol. 

Mor fynych y cafodd dy Arglwydd di fel Hagavy 
yn eiftedd, ac yn wylo, gan reddwl fod dy enaid 
yn Dwyr goUedig, ac efe a agorodd i ti ffynnoh o 
ddiddanwch, ac ^agorodd hefyd dy lygaid i'w 
chanfod ? Mor 9^^^ Y ^^^odd ef di, yn llwfrhau 
fel Elia$^ yn deifyf am gael marw allan o'th adfyd, 
ond efe a ddygodd^ gyiTur iti, heb ci ddi(gwyl, 
ac a'ch ddanfonodd ynghylch ei waith ef yn llonn 
a chalonnog drachefnf Mor fynycb y cafodd 
ef di, fel gwas y prophwyd^ y n Uefam allai^ ^ och I 
beth a wnawn, canys Uu a'n hamgyiehodd^ ac 
efe a agorodd dy lygaid i weled tod mwy o'tb 
blaid nag i'th erbyn.** Mcmt fynych y cafodd cf 
di, fel jonab^ yn rwgnacblyd, ac yn blino ar djr 
einioes ; ac efe ddy wedbda yn dirion yothyt ti, 
** ai da yw 'r^^^aith ymddigio o honot'* wrlhyf 
fi> a grwgnaJn i*m herbyn?. Mor fynych y 
gofododd ef di i wilio a gweddiQ, i edifarbau a 
chredu^ a phan ddycliwelodd, y cafodd ef di yn 
cjfgu, ac etto a guddiodd dy efgeulufdra a4nantell 
ei gariad, gan ddadleu^n dirion drofot ti, ^^ fod 
yr yfpryd yn barod, ond.y cnawd yn wann ?" A 
all dy galon fod yn oerllyd wrth feddwl am byn ? 
A ddichon hi gynnwys ei bun wrtb gofio am ei 
dofluri annherfynedig hwn ? DdarlUnydd^ dangos 
fel hyn, i'th ^Jon dd^ioni CriQ; dadleu, fel hyn, 
a'th galon rewUyd, nes, fei Dafyddy y^^allcch 
dd'we'yd, " gwrefogodd fy ngbaioa o*in'*mcwn ; 
" tra *r oeddwn yn myfyrio, ennynnodd tin." 
Os na chynnhyrfa hyn dy gariad^ myfyria ym 
mhellach ar ardderchawgrwydd a phrydfertbwch 

perfond 



Pem. 14^ nefolfyfyrdQdoyJiyYiaeth^^c* 283 

perfonol Ciift, ar ei holl drugareddeu neillduol i tr 
dy huh, ar ei holl berthynafeu agos ac anwyl i ti, 
a*r dedwyddwch a gei ya ei brefennoldeb yn dra^ 
gywydd. Gwafg y pctheu hyn adre at dy gilon ; 
ymddwy^^tuac atti, fel Crift tuac at Bedr^ paa 
ofynodd iddo dair gwaith, "a wyt ti yn fy nghara 
i ?" nes iddo driftau ac atteb, '^Argli%(fd, ti 2 
wyddoft fy mod i yn dy garu di:" felly blina 3 
chywi}yddia dy galon allan o'i fyrthni, nes y 
gallych dd*we'yd mewn gwirion^dd, * mi a wn y 

* gwyr fy Arglwydd fy mod i yri ei garu ef.' 

2. Y ferch neffaf i'w arfer mewn nefol fyfyrdod 
yw dytnuniad. Y pcth a ddymunir yw daioni na 
chyrhaedd wyd etto. Os bydd cariad yn wrefog, 
ni bydd dymuniad yn oer, Meddwl ynnot''dy ^ 
hun, * bcrti a welais i ? O annhraethol ogoniant h %. 

* C) ddyrchafedig brydferthwch ! O ddedwydd 

* eneidieu a*i mwynha -r awr hoto ! maent hwy 'n 
*.canfod fil o wcithieu 'n amlyccach, y pctheu a - 

* ganfum i Mr bell, a thrwy gymmhyleu tywyll 

* \y rhyngddwyf a hwynt. Pa wahaniaeth fy rnwng 

* ty nghyflwr i a hwynt I *Rwyf fi *n och'neidio, 

* a hwytheu 'n gorfolcddu. ^Rwyf fi 'n dlgio, 

* a hwythcu'n boddio'Duw. 'Rwyf fi 'n wrth- 

* ddrych o dofturi fcl Jtb neu Laznrut^ on'd y 

* maenc hwy 'n bcrflfaith ac yn ddifeius. *Rwyf 
^ fi 'n cael fy nyryfu yma ynghariad y byd, p<m y 

* maent hwy wedi eu llyngcu i fynu ynghariad 

* Duw. Maent^ hwy 'n rhydd oddiwrth fy 

* ngofidon a'm hofneu i ; nld ynt hwy yn wylo 

* yn y dirgel, nac yn nychu mewn triftwch ; y 

' * dagreu hyn a fychwyd oddiwrth eu Uygaid' 
' hwynt., O ddedwydd eneidieu, dedwydd fil o 

* weithieu! Och! fodyn rhaid i mi brefwylio 
^ mewn cnawd pechad rus, pan y mae fy mrodyr 

* a'm cymdeithion yn prefwylio gyda Duw ! Mor 

* belled o gyrracdd' a golwg o'u mwynhad gor- 

* uchel 



2S4 Tiefnfdd a wna Pbn. 14* 

uchel hwynt yr wyf fi 'n byw yma ? Pa fcddy- 
lieu gwael ac cgwan fy gennyf am Dduvi^? Fa 
ferchiadeu perliyd tuac atto ? Lcied fydd gennyf 
fi o'r bywyd, y cariad a'r llawenydd y maent 
bwy 'n byw ynddynt beunydd ? Mor fuan mae'r 
ychydig hyn yn ymadae], ac yn fy ngadael i 
mewn.tywyllwch dudew ? 'Nawr a phry4 arall, 
mae gwrechionen yn difgyn ar fy nghalon, a thra 
'r wyf fi *n fyllu ami, hi a ddiflanna, neu *n 
hytrach, fy ngbalon oer a'i diffodd. Ond y 
maent hwy a'u goleuni yn ei oleuni ef, ac yn 
yfed yn waftadol o fFynnon Ikwenydd ei ban. 
'Ry'm ni yma yn blino eiii gilydd a chynnben-« 
neu, tra maent hwy o un galon a llefcrydd ya 
feinio beunydd Haleluiah 'r nefocdd mewn 
perffaith gydfaih. O 'r fath wledd a welodd fy 
fFydd, a pha newyn fydd etto yn fy enaid f 
O ddedwydd eneidieu ! Nid allat, ni feiddiaf 
gynfigennu wrth eich dedwyddwch ; 'rwyf yn 
hytrach yii llawenhau yn eich llwyddiant, ac yn 
dda gennyf feddwl am y dydd y'm (i^rbyanir 
i'ch cyfeillach. Mi . chwennychwn, nid eich 
fymmud chwi o*ch He, ond bod mor ddedwydd , 
a bod gyda chwi. Fa'm y rhaid i mi aros, ac 
wylo, a difgwyl ? Mae fy Arglwydd wedi myn'd 
ymaith; wedi ymadael a'r ddaear, a myned i 
fewn i*w ogoniant ; mae fy mrodyr wedi myned; 
mae fy ngkyfeillion ynoj fy nghartrc, fy ngo- 
baith, a fy nghwbl fydd yno. Tra 'r wyf mor 
belled oddiwrth fy Nuw, na ryfedda beth fy 'n 
fy mlino, pan 'r wyf yn galaru. Os gwna Micab 
ffol alaru am ei ddelw ; pa faiilt mwy y bydd i 
fy enaid i hiraethu am y Duw bywr Pc ni 
byddai gennyf obaith am ei fvmihau, myfi a 
awn i ymguddio yn yr anialwch, i orwead ac 
udo mewn rhy w ddifteithwch pell, ac i dreulio 
fy nyddieu yno mewn trift alaionad. . Ond gan 

.*fod 



Pin. 14* mfolfyfirdod yj/naith^ f^c. 285 

* fod i mi addewid am orphwysfa yn yr hyfryd 

* wiad, ac y byddaf yno cyn bo hir,. myfi a garaf 
' ac a hiraethaf, mi edrychaf ac a ddymunaf, a'm 

* hyfpryd a ofyn, Pa hyd, Arglwydd ! Pa hyd y 

* goddefi i'r enaid hwn fychedu a griddfan, heb 

* agor i'r hwn fy 'n difgwyl ac yn hiraethu am 
' fod ^gyda thi !' Fel hyn, ddarllenydd anwyl, 
byddea i'th feddylieu ddyrchafu nes bo i ti 

Jefain fcl Dafydd^ "O na roddid i mi i yfed a 
** ffynnhonncu iechydwriaeth !" ac nes gallych 
dd'wc'yd gydac ef, " hiraethais, O Arglwydd, am 
" dy -iechydwriaeth di (b)/* A thra nad allych 
fyned at Grift, danfon atto fel y gwnaeth ei fam 
a'i frodyr, ac efe a'th arddelw di, canys efe a 
ddyweid, **fy mam i, a*m brbdyr i yw y rhai 
•• hyri, fy'n gwrando gair Duw ac yn ei wneu» 
" thur (c)/' 

3. berch arall i'w arfer mewn ncfol fyfyrdod yw, 
gobaith. Hwn fy'n cynn^l yr enaid dan ddiodd- 
efiadeu, yn ei galonnogi i'r anhawfdereu mwyaf, yn 
ei gadarnhau yn wyneb y profedigaetheu mwyaf 
tanJlyd, ac yn ei fywhau mewn dyledfwyddeu* 
Gobaith ffydd'fy 'n rhoddi boll rodeu 'r enaid ar 
waith. Pwy a gredai neu a ymdrechai am y ne« 
foedd, oni bai am y gobaith fy ganddo o'i mwyn* 
hau i Pwy a weddiai oni bai am y gobaich fy gan« 
ddo o Iwyddo gyda Duw? Os bydd marw eich 
gobaith, mae eich dyledfwyddeu 'n marw, eich 
ymdrech yn marw, eich IJawenydd yn marw, a'ch 
enaid yn marw* Ac os nad yw. eich gobaith ar 
waith, eithr yn cyfgu, y mae 'n neffa' i farw» Gaa , 
hynny, ddarllenydd anwylj pan wyt yn dyrchafu dy 
ferchiadeu i'r nefoedd, nac anghofia ddyrchafu dy 
obaith* Meddwl fel hyn, ac ymrefymma fel hyn 
a'th galon dy hun ; ^ pa ham oa wnaf i obeithio 'n 

* gryf ac yn gomfforddus, pan y mae fy enaid yn 

* Haw 
. (b) Saiin cxix* 174. (c) Luc viiU ao, ait 



3t86 Y defnydd a wntL Pen. 14. 

Haw lachawdwr mor dofturiol, a phan y mac 
teyrnas ar law Duw tnor haelionus ? A ddkn* 
gofodd cf erioed y tuecdiad lleiaf i'm dinyftrio^ 
neu ballu daioni i mi ? Oni thyngodd yr Arg- 
Iwydd, " nid ymhcffaf ym marwolaeth yr annu- 
wiol, ond troi o hpno oddiwrth ei ffbrdd a byw?" 
Oni thyftiolaetha ei hoJl ymddygiad cf yr un 
peth ? Oni rybuddiodd cf fi o*r» pcrygl, cyn i 
mi erioed ei ofni, am y oiynnai i mi ddiangc 
rbagddo \ Oni pharodd i mi feddwl am fy ned« 
wyddwch, pan yr oeddwn i 'n ddifeddwl am dano^ 
am y mynnai i mi ei fwynhau ? Mor fyaych y 
tynnodd cf fi atto ei bun: ac at Grift, pan yr 
oeddwn i 'n tynnu 'n 61 ? Mor fynych y bu ei 
Yfpryd yn erfyn ar fy yforyd i? A wnaethai 
efe hyn oil, ped fuafai roddlon i mi farw ? ' 
Oni obeithiwn i ped fyddai ond i ddyn oneft 
addo i mi ryw beth a allai roddi ? Ac ai ni 
obeithiaf pan y mac gennyf gyfammod a Uw 
Duw ? Gwir yw, y gogoniant fydd allan o olwg ; 
ni welfom ettotno drigfanneu 'r faint ; etto, onid 
yw addewidion Duw yn liccrach na'n golwg ni? 
Nid drwy olwg " ond drwy obaith i'n hachubir, 
a'r gobaith a wclir, nid yw obaith, o bicgid y 
=' peth y mac un yn ci weled, i ba beth y mac ctto 
•* yn ci obcithio \ Ond os ydym ni yn gobeithio 
jr hyn nid ym yn ci wcled, yr ydym trwy ammy- 
nedd yn difg\syl am dano (d)." Bu 'n g'wilydd 
gennyt fy ngobaith mewn braich o gnawd, ond 
gobaith yn addewid Duw, ni cbywilyddia (e), 
Yn fy nioddefiadeu mwyaf, mi a ddywedaf, ** yr 
Argiwydd yw fy rhan i, am hynny y gobeiihiaf 
ynddo; daionus )W 'r Argiwydd i'r^rhai a 
ddifgwyliant wrtho, ac i'r enaid a'i ceifio« Da 
yw gobeithio a difgwyl yn ddiAaw am iecbyd- 
vsriacth yr Arglwydd \ obK'gid nid yn dragy- 

" wydd 
, d^ Rhof. viii. Ji!,'25. (cj Calam. Ui, 34—26, 31, 3a. 



PSK. 14* fiBfolfyfyrdodo^iflyriatth^lSe* 287 

*' wydd y gwrthyd yr Arglwydd: ond er iddo 
** gyftuddio, etto efe a doSuria, yn 61 amider ct 
•* drugarcddeu (f)." Er nychu a marw o honwyf, 
ttto myfi a obeithiaf ; " canys y cyfiawn a 
•* obeithia pan fyddo yn marw (g)." Er y rhaid 
*lmi orwedd i lawr mewn ilwch a thywyllwch; 
" ctto yno, fy nghnawd a orphwys mewn go- 
** baith(h)," A phan na bo gan fy nghnawd 

* ddim i lawenychu ynddp ; **etto myfi a gadwaf 
" orfoledd fy ngobaith yn ficcr hyd y diwedd (i) ; 
*' cany$ gobaith y cyfiawn iydd llawenydd (k)/' 

* Yn wir pe byddwn i fy hunan i foddloni cyfi- 

* awnder dwyfol, yna ni byddai dim gobaith ; 
" on'd Crift a ddygodd obaith gwcU i mewn ; 
" trwy yr hwn yr ydym yn nelau at Dduw(l)." 

* Neu pc.byddwn i wneuthur a chreadur egwan, 

* ni byddai on'd ychydig obaith j canys pa fodd 

* y gallai efe gyfodi 'r corph hwn o'r liwch, a'm 

* dyrchafu i goruwch yr haul ? Ond bsth yw 

* byn i'r hollalluog nerth, 'r hwn a wnaeth 

* hefoedd a daear o ddim ? Onr ddichon y gallu 

* a gododd Grift o feirw, fy nghodi i ? A'r hwn 

* a ogoneddodd y pen, ogoncddu 'r aelodeu he- 
' fyd ? "Diammcu y bydd i Dduw trwy waed ei 
"" gymmod ollwng ci garcharorion o*r pydew heb 
•* ddwfr ynddo, am hynny, mi a droaf i'r am- 
** ddiffynfa gadarn fel carcharwr gobeithiol (ni)." 

4. Serch arall i'w arfer mewn nefol fytyrdod 
yw calondid. 'N61 dyrchafu dy gariad, dy ddy- 
muniad a'th obaith, dos ymmiaen, a meddwl 
ynnot dy hun fel hyn 5 * A brefwylia Duw 'n wir 
' gyda dynion f Ac a oes y fath ogoniant o fewn 

* cyrracdd gobaith ? Pa ham ynte na ymafaelaf i 

• ynddo ? P'le mac ymdrcch caionnog fy yfpryd ? 

c Pa 

(f ) Salm xvi. 9* (g) Dja% xiv. 31. (h) Sam xvi. 9, 
. (iy Heb, iii. 6. (k) Diar. x. 28. (1) Hcb. viU 19* 
(ni) Zech«ix» ix, X2« 



^ii X'defnyidawna p£N. I4. 

* Pa bam na wrcgyfef Iwyncu fy meddwl (n)-? Pa 
' ham na ymofodaf i ar fy ngelynion ar bob 

* Haw, a thorri 'n wrol drwy bob rhwyftreu ? 

* Beth a geifF fy attal na'm brawychu ? A ydyw 

* Duw o'm tu neu i'm herbyn yn y gwaiih i A 
« gymmer Crift fy mhlaid i, ai peidio ? " Os yw 

* Duw a Chrift trofof, pwy a all fod i'm her- 

* byn(o) ?" Er fod llawerocdd o betbeu i'm 

* rhwyftro yn fy ngyrfa i'r nefoedd, etto, mae 

* Duw p'm plaid, am hynny, mi a Iwyddaf. Nid 

* wyf yn cyrameryd v gwaith mewn Haw yii fy 

* nerth fy jiun, eithr yn ncrth Crift fy Arglwydd ; 
** ac onid allaf i bob peth drwy Grift, yr hwn fydd 
** yn fy herthu i (p) ?" A drodd ef ei gcfn erioed 

* ar unrhyw clyn ? Yn wir, fc ofodwyd amo 'n 

* fynych, ond ni orchfygwyd cf erioed. Pa ham 

* ynte y mae fy nghnawd i yn dychrynu rhag 

* aphawfdereu *r gwaith ? A oes dim yn rhy galed 

* i Hollalluogrwydd ? Oni ddichon Pedr rodio *n 

* hy ar y mor, wrth archiad Crift ^? Ac os dechreu 

* ete fuddo, onid gwendid ei fFydd ef, ac nid gwcn- 

* did Crift yw 'r achos o hynny ? Oni Iwyr 

* haeddw'n i fy nrhoi i uflfern, os dichon bygy- 

* thion marwolicn fy nanfon yno ? Oni haeddwn 
^ yn dda fy nghau allan o'r nefoedd, os cymmeraf 
' fy nychrynu cddiwrtbi gan ddirmyg tafodeu ? 
' Beth pe byddai dad, neu fam, neu wr, neu 

* wra^g, neu fy nghyfeill anwylaf yn'y byd, (os 

* gcllir ei galw hwynt yn gyfeilhon fy am fy 
^ nhynnu i 1 ddamnedigaeth) oni ddylwn ymwadu 

* a phawb a fynnai fy nghadw i oddiwrth Grift ? 
^ A wna *eu cyfeillach hwynt fy nghynnal i dan 
^ ddigofaint Luw, neu gyiluro iy enaid i ym 

* mhoeneu tragywyddol ? A gaf i blygu i ddy- 

* muniadeu dynion, a chaledi ty hun yn eibyn yr 

* Arglwydd ? Pcd erf) nient arnaf ar cu glinieu, 

^ « ni 

(n} 1 Bedr i. 13. (o) Rbiif, yUi, 31. (p) PhU. iv# ij. 



^ ni fetddiaf aroa i fylwi araynt, mi gauaf. fy 
^ nghluftiea yn erbyn eu lleifieu \ bydded iddynt 

* fWgwth nea wenhietthio ; bydded iddynt dtyn 
^ allan dafodeu neu gleddyfeu i'm herbjrn ; 'r wyf 

* yn ymroi yn na:th Crift^ i dorri drwyddynt^ ac 
^ edrych amynt fel llwch : pe ceifient fy hudo a 
^ goruchafiaeth, a chynnyg i mi deymafoedd y 

* byd, nichymmeraffwyfulwohonyntnathomnfi 

* y ddaear, O wynfydedig orphwysfa I O gyflwr 

* gogoneddus ! Fwv a'th werthai di am freuddwy- 
^ dion a cbyfgodeu ? Pwy a gymmerai ei hiido neu 

* ei ddychrynu oddiwrthytf Pwy na wnai ym- 
^ drechu, ac ymladd, a gwilio^ a rhedeg, a hynny 
^ a'i hoJl neith, byd yr anadl ddiweddaf, tuac at 

* gad y gwynfyd fry? Yn ficcr ni pfiaid neb ond 
^* y rhai ni'th adwaenant, ac ni chredant am dy 

* ogoniantfc* 

5. Y ferch olaf i'vr aifer mewn nefol fyfyrdod, 
yw, Uawm^dd. Mae cariad, dymuniad, gobaith a 
chalondid, oil yn tueddu i ddyrchafu Ilawenydd. 
Mae hwn mor ddymunol i bob dyn with natur, ac 
mor Uwyr angenrh'eidiol i^n dedwyddwch, ac nad 
oes dedwyddwch hebddo. Ac oni wyddoft ti mac 
anifeilaidd a darfodedig yw boll ble&mr 'r cnawd, 
ac mai o'r vM yn unig y daw gwir a pharhaus 
lawenydd ? 

DdarUenyddy os gwnaethoft (li 'n 61 y rheoleu 
Dchod, yr wyt yn awr o fewn golwg i'th orphwysfa | 




; yn ymroi i ymdrechu 'n wrol i fyned i 
a oes yma ddim gwaith i lawenydd yn hyn oil i 
Oes y mae : yr ydym yn llawenhau am bx)b daioni 
fydd yn ein meddiant* Nid hwyrach y dywedi, 
Och ! nid wyf i etto mewn meadiant o'm gor- 
phwy£fa. Beth er hynny, a ydyw ddim, gael 
O gwcitliredt 



igo T iefttfdd a wna Pek. 14. 

gweithred dan law Dduw amdani? A ydyw ei 
addewidion anffaeledig ddim fail i lawenydd? A' 
ydyvr ddim byw beuiiydd mewn difgwyliad o fyned 
i inewn i'r deymas ? Onid yw fy mod yn ficcr o 
gael fy ngogoneddu^ rhasUaw, yn ddigon o fail- 
i annbraethol lawenyddr Onid yw 'n hyfryd i' 
etifedd y deyroas fcddwl, beth a twynha ar fyrr, 
er nad oes etto lienunor waban rhyngddo a gw^ i 
Onid oes gennym orchymmyn ac efampl i ^ or- 
foleddu dan obaith gogoniant Duw (q) f " 

Weitbian, ddarUenydd^ cymmer dy galon un- 
waitb etto, a dwg hi i goryn y myt^fod ucbaf^ ^ a 
"f dangos iddi deyrnas Crift a'i gogoniant, a dywed 
«* wrthi, byn oil a rydd dy Arglwydd iti, yr hwn- 
^ wyt yn credo ynddo, ac yn ei addoli. Rhyngodd 
<* bodd i*th Dad roddiiti y deymas hon (r).'* 

* A well di 'r gogoniant rhyfeddol bwn fydd uwch 
< dy ben J Hyn oil fy etiCeddiaeth i ti. Y goron 

* hon fydd i ti, y plefereu hyn fydd i ti, y gvm-^ 

* deillias hon, y He hyfryd hwn, a'r cwbl fydd i ti 
^ am dy fod di yn eiddo Crift a Cbrift yn eiddo 
« titheu ; pan i'th unwyd ag ef, hyn oil a gefaift 

* gydag ef.' Felly, cymmer dy galon 1. wUui yr 
iidaewid\ dangos iddi y brynnieu hyfryd, a'r dyff« 
rynnoedd ffrwy thlon \ dangos iddi y fyppieu grawn*. 
win a gefglaift, fel y gwypo mai gwlad fendiged% 
ydyw, yn Uiftirio o betheu gwell n'a Uaeth a meL 
Dos i fewn drwy byrth y ddinas faiUtaidd\ rhodia 
drwy heolydd Caerfalem newydd 1 ^ amgykha 
^ £ion, a cherdd o'i hamgykn hi ; rhtf ei tliy-^ 
*< rau hi \ yftyria ei rhagfuriau ; edrych ar ei pha« 
" lafau, fel y myncgych i'th enaid (s), Onid yw 
^ gogoniant Duw ganddi ? ac onid y w d goleu h| 
** yn debyg i fatn o'r gwerihtawrocca^ megis maeu 
" jafpis, yn loyw fel grifial I Gwel ddeuddeg fyl- 
<^ faen ei murieu, ac ynddynt enweu deuddeg - 

'** apoflol. 
(q; Rhttf. V. 2. ^r) Luc xU. 34. (tj Salm xlvlii. 12, 13* 



Fkn. 14. Hifolfyfyrdod 9 yjfyriaitb^ bfc. 291 

^< apoftol yr Oen. Ac adeiliad ei muriau hi fydd 
^* o faen jafpis : a'r ddmas fydd o aur pur, yn 
«« debyg i wydr gloyw ; a*i feiliau wcdi ci harddu 
« a. phob rhyw faen gwcrth&wr. A'r dcuddeg 
** porth, deuddeg perl ydynt ; a phob un o'r pyrtn 
* ** fydd o un perl ; a heolydd y ddinas fydd o aur 
** pur, fel gwydr gloyw. A theml nid oes ynddi 1 
*^ canys yr Arglwydd Dduw hollalluog, aV Oen, 
** yw ei theml hi. Nid rhaid idJi wrth 'r haul, 
^ na V Ueuad i oleuo vnddi ; canys gogoniant 
** Duw fy *n ei golcuo hi, a'i golcuni hi ydyw yr 
** Oen J a chenhedlo^d y rhai cadwedig a rodiant 
" yn ci goleuni hi. Y gcirieu hyn fy fFyddlon a 
«' chywir : ac Arglwydd Dduw y prophwydi fan£l- 
^ aiad a ddanfonodd ei angylion a'i Fab 1 ddangos 
** i'w wafanaethwyr y pethcu fy raid* iddynt" fod 
« ar frys (t).'* Dywed yn awr am hjn oil, * dyma 
^ dy orphwysfa di, O ^ enaid ! a tliyma 'r lie y ' 
* cei gartrcfu 'n dragywydd/ " Llawenyched 
^ meibion Sion, ac ymhyfryded merched Jeru-^ 
" falem ; canys mawr yw 'r .Ai^lwydd, a thra 
*' moliannusj^n ninas cin Duw ni, yn ei fynydd 
" fanftaidd. Teewch bro, llawenydd yr holl ddaear 
" yw mynydd Sion. Duw yn ei phalafau a ad- 
«* waenir yn amddiffynfii (u), 

Dos etto ymlaen. Yr enaid fy 'n czm Crift, a 
efgyn yn fynych, ac a red yn gynnefin drwy heolydd 
Caerfalem newydd, gan ymweled a'r patriarchiaid 
a'r prophwydi, ^ chyfarch 'r apoAolion^ ^ chan 
ryfcddu wrth lu y merthyron : felly ty wys di dy 
galon, fel o heol i heol ; dwg hi i balas y Brenin 
mawr, arwain hi, fel pe bai, o yftafell i yftafell. 
Dywed wrthi, * yma y caf brefwylio j yma y caf 

* fy w ; yma y c^ foJiannu, yma y caf garu, ac y caf 

* ty ngliaru* Mi a gif ar i^rr fod yp un o'r cur ne- 
\ fulaidd hyn, a deal! eu pereidd-gan yn welL Mi 

O 2 ' a gaf 

(t. Dad. xxi. ix— a;^. xxii. 6. (u) Salni xlvii'u u, 1—3, 



292 Tdrfnydd a v)n» Pek. i^ 

^ a gaf 1£ ym mhlith y Uu bendigaid hwn, a cbyd- 

* gordio fy llafar a'u peroriadth. Fy nagreu y pryd 

* bynnya fychir ymaith; a'm griddfan a dry *n 
*orfoledd5 cif gyfncwid fy mwth o glai am j 
^ palas hwn ; Vm carchar-fiattieui am y gwifgoedd 
^ difglair hyn ; c^ roddi heibio -y cnawd gwad 
^ hwn, a chaf wifgo corph yfprydol, a dUglair fel 

* "yr haul 5 ^*^ oblcgid y pethau cyntaf a aeth hci- 
*' bio (w). Gogoneddus betheu a ddywedir am 
« danat ti, O ddinas Dduw (x) !** Pan edrych- 

* /wyf ar y lie gogoneddus hwn, pa dommen neu 

* garchardy yw 'r ddaear i*m tyb i ? O *r fath 
« wahaniaeth fydd rbwng dyil cgwan, yn gofidio> 
«*yn ochain,;yn marw,jn pydru yn,y4)edd, ac 
<'un o'r fe'mtieu difglair a sorfoleddus hyn I Yma 

* y cif yfed o ** afonydd dy hyfiydwch,; ffrydieu 
^ pa un a lawenhant ddinas Duw (y).** A geiff 

* Ifracl dan gaethiwcd 7 ddeddf, ^^^waianaethu yr 

* Arglwydd ei Duw mewn Uawenydd, ac mcwn 
«* hyfrydw<;h ^caion am amldcr pob dim {z) V* Pa 

' *' faint liiwy y bydd i mi ci wafanaethu ef mewn 

* Uawenydd ac mewn hyfrydwchcalon am amlder 

* ci pgoniant ?" A-gymmerodd y faint euhyfpeilio 

* am y petheu Jocdd ganddynt yn llawen (a) ?'• 
^ Ac oni chymmeraf iiyn llawen fy nigolledi mor 

* llwyr o'm hollgoUedion I A oedd hi yn ddydd o 

* uchel-wyl i*r *' luddewon pan gawfant lonydd 
<» gan eu gelynion, am ei droi o driftwch i law- 
(( enydd, ac o alar yn ddydd daionus (b) ?*^ Pa 

< fath ddydd ynte, a fydd hwnhw i'm henaid i, vm 

* mha un y caf orphwysfa a chyfnewidiad anfeidrol 

* mwy f ran welodd y doethion y fcren oedd ynl 
« tywys at Grift, <^ hwy a lawenhiiant a Uawenydd 
^ mawr dros ben (c) :" ond myfi a gaf ar fyrr ei 

< wcled ef yr hwn yw V " feren forau eglur ^d^.** 

*Os 

(w) Dad. xxL 4, (x) Salm'lxxxvii. 3* (y) Satm xxxvi. S« * 
xivi. 4* (8} Deut* xxviiu 47. (a) Heb. x. 34* 

'k>j £it« ix. 3** ^c>Matt«ii« XX. (d) Ptd. xxiu i6» 



P2ir« I4« nefol fyfirdod jjiyriaeth^ ^c. ' 293 

^ Os y difgyblion a aethant ymmaich odd! with y 

* b&ld gyd a llawenydd mawr, pan na wnaethynt 

* ond clywcd gyfodi o'u Harglwyddo fcirw (e) ; 

* beth a fydd fy llawenydd i, pan welwyf ef yn 

* teyrnafu yng ogoniant, a minneu wedi is ner- 

* chafu i gyjnmundeb anwyl. ag ef ? i pryd 

* Kynny 'n wir, y c4f ** oggniant yn lie galar, gwi(g 
^ moliant yn lie yfptyd cyftuddiedig ; a Sion a 
« fydd yn ardderchawgrwydd tragywyddol, ac 
« yn llawenydd i'r hoU gcnhcdiaetheu (f )/' Pa 
ham ynte na chodaf fi o'r Uwch, a gadael heibio fy 
x^hwynfan) i ymborthi ar blefereu 'r gogoniant a 
wehf yn dyfoa ? Pa ham na hai fy mywyd yn 
llawenydd gwaftadol, ac archwaeth y nef hyd ar 
fy yl'pryd"? 

Gadewch i mi fylwi yma, nad yw *n Uwyr an- 
genrhcidiol arfer 'r hoU ferchiadeu hyn af yr un- 
waith, nac yn gymmwvs yn y drefh uchod \ eithr 
rhoddwch hwynt oil i tynu i Vfpryd Duw, i ga6l 
cu dyrchafa ganddoj ef yn y drefn a'r mddd a 
wdo cfe 'n oreu — Buddio^ i ti hefyd, arfer y 
gtafufeu hyn — caftneb at bechody yr hwn fy ain 
gadw "th cnaid rhagy llawenydd anfaiwol hwn — 
dtqpial ofky rhag camarfer dy drugaroddea — duwiol 
^ywHydd^ am ei camarfcr — ^i^?*'^^ edifeirwch^^ 
hnnafi'^glbnedd'^ eiddigedd dros dygabn — a thojm 
turio wrth y rhai fydd mewn perygl o galli \ llaw- 
enydd anfu-wol hwn. 

in. Yr ydym i fylwi fd y mae nrfol fyfyrdod 
yn cael ei ddycchafa gan bunan-^rnddiddaa^ g 
gwedcti» 

I* Wrth bunart^ymddiddan^ neu ddadleu V peth 
a thl dy hun, mac'n rhaid i ti wrth fyfyrio gynn- 
Ityifu dy gak>n dy hun« Ymblodia oddifrif a hi^ 
yn yr taith f wyaf effeithiol a chynnhyrfiol, a thaer 
gymmtH hi . a'r rhefymmeu mwyaf nerthol * a 

O 3 phwysfawr^ . 

. * (e) Matt. xxviH. 7, 8, (f ) E&y Ixi. 3* fac. X5. 



294 Td^yddawM . p£N. 14. 

phwysfawr. Nid yw hyn ond peth a arferodd 
pobl dduwiol yr Arglwydd ym mhob oes. * Fcl 
hyn Dafyddi "pa ham, fy enaid, i*th ddaroft- 
'* yngir? a pha ham y terfyfgi ynnof ? ymddirieil 
•* yn Nuw i canys molianna? ef etto, fcf icchyd- 
" wriaeth fy wyneb, a*m Duw (g). Ac eilwaith, 
" Fy enaid, bendithia 'r Arglwydd, a chwbl fydd 
** ynnof, ei enw fanSaidd ef. Fy enaid, ben- 
*' ditliia *r Arglwydd, ac nac anghofia ei boll 
" ddoniau ef, &c.(h)," Yr hunan-ymddiddan 
hwn yw pregethu o ddyn iddo ei hun : canys fel 
y mae pob t^d neu feiftr da yii brcgethwr da i*w 
deulu ei hun; felly pob criftion duwiol fydd 
bregethwr diwyd \yt enaid ei hun. Am hynny 
, yr un drefh ag a ddylai gweinidog gymmeryd wrth 
bregethu i craill, a ddylai pob criftion amcanu wrth 
ymbledio a'i hun. Sulwa ar falter a modd y 
pregethwr fy'n effeithio 'r galon fwyaf, a bydded 
efe yn battrwn i ti i'w ddilyn j a'r un ffordd a 
gymmer ef wrth galonneu ei bobi, cymmer di 
wrth dy galon dy hun. Gwna hyn yn dy nefol 
fyfyrdodi eglura i ti dy hun y pcthcu *r wyt yn 
myfyrio arnynt; cadamha dy £fydd ynddync 
drwy 'r yfgrythur; ac yna cyn^mhwyfa hwynt 
attat dy hun, 'nol ei natur hwynt, a'th achos 
ditheu* Kid oes le i ti dd'we'yd yn erbyn hyn, 
drwy deimlo dy weudid dy hun. Oni orchym- 
myn yr Arglwydd i ti " ddyfgu 'r yfgrythurcu I'th 
** blant, a chrybwyll am danynt pan emeddych yn 
^ dy dy, a pban gerddych ar y ffordd, a phan 
•* orweddycb i lawr, a phaa gyfodych i fynu (ij f ** 
Ac OS geili lefaru am bethau dwvfol wrth eraill, 
pa hash nad elli wrth dy g^on dy nun hc^d I 

2. Nefol fyfyrdod a gynnorthwyir he^d drwf 
lifaru wrth Dduw m$wngwiddi\ \n gyfial a thrwy 
ymbledio a tii ein ^unain. GeUir yn gymmwyi 

gynunyfgu 

(g) Salin zlii. Mu (b) Silm ciii. i*>{. (i)J)eiit«. wu 70 



Tms. 14, nifotfyfyrdpd yjlyriaetby ifc. 295 

gymmyrgu gweddieu byrrion ^ myfyrdod, fel rhan 
t*t ddyledfwydd. Mor fynych y cawn ni Ddafydd 
yn yr un falin weithieu yn pledio a*i enaid ci hun, 
ac weithieu a Duw? Yr Apoftol a arch i ni 
** lefani wrthym ein hunain mewir falmau, a 
•• hymnau, ac odlau yfprydol (k) ;*' a diammeu 
y gallwn lefaru wrth Dduw ynddynt hrfyd. Hyn 
a geidw 'r enaid yn deimladwy o'r prefennoldeb 
dwyfol, ac wrth hyn byddwn debyg iawn o gael 
mwy o bono. Gan mai Duw yw gwrthddiych 
uchaf ein meddylieu, felly y mae M\\i amo, Uetaru 
wrtho, a dadleu ag ef, yn derchafu 'r enaid ac yn 
cynnhyrfu 'r ferchiadeu yn fwy nag un rhan arall 
o fyfyrdod. Er i ni aros yn oerllyd tra fom yn 
dsuUeu 'r peth a ni ein hunain ; etto pan gyfeihom 
ein hymadrodd at Dduw, dichon hyn ein uro a 
braw parchus ; ac fe ddichon y bydd i fs^nfteidd- 
rwydd a mawrhydi 'r hwn yr ym yn llefaru wrtho, 
beri i'r matter a*r gieirieu drywanu 'n ddyfnach. 
Yr ydym yn darllen i Ifaac fyned allan i'r maes i 
fyfyrio^ neu weddio, (y gair grocg a arwyddocca 'r 
ddau.) Felly y dybem ninneu gymmyfgu hunan- 
ymddiddan a gweddi yn- ein myfyrdodeu ; gan 
lefaru weithieu wrthym ein hunain,, ac Weithieu 
wrth Dduw; ac mi teddyiiwn mai dyma 'r ffbn 
uchaf a allwh ei dringoyn y gwaith nefplaidd hwn. 
Ac nid oes i ni feddwi y gwna 'r tio i ni 'n gyilal 
arfer gweddi 'n unig, a gadael heibio fyfyrdod ; 
canys y mae y naill fel yllall yn ddyledfwydd 
neillduol, a rhaid arfer y ddwy. Mae arnom 
achos am y naill fel y Hall, am hynny bydd yn 
golled i ni efgeulufo un o honynt. Heblaw iiyn, 
wrth eu cydeordio, bvddant fel miific, yn fwy 
peraidd, gan rod y naill yn peri bywyd yn y llalU 
A dylaem lefaru wxthym ein hunain mewn myf- 
. yrdod, cyn llefaru wrth Dduw mewn gweddi, O 
O 4 cifieu 



9^6 ' NrfdlfifyrJodyncniltywrnrtb Psit. 15. 

cifieu canlyny rheol drefnus hon, y mae dynioa 
yn Uefaru vrrth t>daW gyda Uawer Uai o barch a 
chariadjiag yllefarent wrt^ angel, ped ymddang- 
4>^tiddynt5 neuwrth farnwr, p« llefarent wrth6 
am cu bywyd, ^cfaru with Dduw 'r nefoedd 
snewn gwcddi fydd ddyledfwydd fwy pwyfig nag y 
mae 'r rhan fwyaf yn.cl meddwl. 



. P E ^N. XV.; 

Ncfol fyfyrdod yn cael cymmorth drwy wrthv 
ddrycbicu fynwyr, a diogeiwch rhag bradwriaeth 
talon. 

€i^ fhai etfthaixfdd cadw tmilad lymiol hetheu nefdly 
im byhnf^ L rttfd fijfirdndn nit gad cynnborthviy 
4rwytarthidryehunjjnvuyr\ i. »k gwnawn orCd 
"^fnnu Ubfg$lk'i^fyurido^iu/rii) betbeufinhxoyniti 
1. a chymmhaYU gxumhddy^chneu 0fHayr a gwrth^ 
^drycbi^ jfyMi afkryio efiil^l 9 byn a roddir. 

■ II. Nefil fyjyrd^ a ddkhan htfyd g^iel disg^ 
iMfch rbkg brsdimtteih y g^hny drv^ ^riedy 
1i mr anhmxMgttn y gaUmfyh'd ynghylcb y ddy» 
tidfyiydi burly H. eif^Mrdod^ndiiy 3, dcbrwydrdtd 
iddhur'thiy 4. a rbMi^dm^dd arnt yn rby fyr^ 
9wya. - 

YRh^ affiha^fef nefdl ^fyrdod yw cadnT 
teimlad bywiolo bctheu hefol arein calcnncu* 

Y inte 'n haVvs meddwl yn unig am y ncfocdd drwy 

V dydd, na bod yn fywiol a ferchog yn y meddylieu 
hynny dros chwarter awr. Ffydd fydd aminher- 
ftaith, ac yn tnyn'd yn ^rbyn byd o wrthwyhebwfc - 
^u, ac yn barod i lefghau ac encilio, oddieitbr ei 

chynnhyrfa 



P2N. 15* druy wrtbddrycbieu finwyr^ lSe% 297 

chynnbyrfo o hyd drv^ nerth j nef. Chwantea 
V iyobwyreu ydyataerthol ac anianol, ac yt> parhau 
tra parhao natur ; sun nad ym wedi ein hadnew- 
yddu ond mewn rban ; ac y mac (rwrthddrycbieu 
'r fynhwyreu wrtb law, ond gwrthddrychieu flFydd 
ydynt bell : rhaid myn'd mar belled a'r nefoedd 
ana ein llawesiydd. Llawenbau yn petheu na 
werfom erioed, nac adnahod y dyn a*u gwelodd, . 
a hya ar add^i4 noeth yn y Bibl ; nid yw hyn 
mor bawdd a llawanhau yn y petheu V ym yn eu 
canfod ac yn eu meddiannu* Doethineb yfprydof ' 
ynteu yw dyfod a'l* fyahwyrea i wafanaethu fFydd : . 
maent arferol o ryfela 'n erbyn eu gilydd, da yw 
OS gallwn eu heddychu, a gwneuthur y fynhwyreu 
yn offerynneu i'n derchafu at Dduw, yn He bod < 
mor fyn^ch yn foddion i'n tynnu oddiwrtho. Pa 
ham y rhoddodd Duw i ni na 'n fynhwyreu na 'u « 
gwrthddrychieu cySredinol, os nad ynt i wafanae- 
thu i'w toliant ct ? Pa ham y mae 'r Yfpryd glan 
yn darlunio gogoniant JerufaUm newydd mewn 
ymadroddion hyfrydol i'r. cnawd I A ydyw hyn 
f ei y bo i ni feddwl wneuthur y nefoedd o aur a 
pherl ? neu fod'y Qiint a'r angylion yn.bwytta ac 
yn yfed I Nage ; eithr er ein helpi6 i ddirnad am 
danynt fel y.galJom yma, ac i arfer petheu gwekdig- 
y greadigaeth hon' fel drych, ym mha un y canf- 
fyddwn gyfgodeu ammhemaith o betheu anweledig 
y nef, tan na ddelom i'w canfod yn berflFalth ac yn 
ddigyfrwng. — Ac heblaw dangos fel y.dichon nrfol- 
.fifyrd$dgael ei helpio drwy wrthddrychieu fynwyr-^ 
y bennod hon a ddengys hefydy fFprddi'w^u;^- 
rid rbag caUn grwydredig. . 

I. Tu ac.at irufol JyfyrM^^d cyanorthwy 

drwy wrthddrychie^fynwyr^ gadcwch imi gynghori i 

chwi — dynnu tebygoUaeib fywiol betheu fynhwyrolj 

a cbymharu gwribddryfbieu. fymiyr a gwrtbddrycbieu . 

ffydi. 

Zhgjtttrf^ tuac at gynnbyrfu dy ferchiaden 
""5 mewn 



298 . Nefol fyfyrdod yn catl cymmortb t*Eir. 15. 

fticwn ncfol fyfyrdod, tjnn y debygoUaeth gryfaf 
fydd hojjibl ^ddswrib bitbeu fynbwyroL Meddwl am 
y diddanwch a*r Uawenydd uchod mor eofh ag y 
liefara *r yferythur am danynt. Dwg i lawr dy 
amgyffrediadeu i gyrraedd fynwyr. Mae cariad a 
Ipwenydd yn cael eu dyrchani drwy gydnabyddiaeth 
gyfeillgar. Pan gynny^om fcddwl am Dduw a 
gogoniant, heb y dull y mae *t yfgrythur yn eu 
gpfod aUan, yr ydym yn colli ein nunam^ hcfb 
gennym ddim i f<[»ydlu ein meddylieu amo; yr 
ydym yn eu gofod mor bell oddiwrthym, nes yw 
ein meddylieu yn ddieithr, a ninneu yn barod i 
ddywe'yd, y peth fy goruwch i ni, nid yw ddim i ni« 
Ni wna amgyfTred am Dduw a gogoniant yn unig 
fel goruwch i'n deall, ennyn end ychydie gariad^ 
neu goruwch ein cariad, beri end ychydig law- 
enydd. Gaxi hynny na roddwch Grift ym mhelt- 
ach oddiwrthych nag y rhoddodd efe d hun, irhag 
i'r natur ddwyfol fod etto yn anh;^yrch« Meddyli- 
wch zm Grift fd yn ein natur o^oneddus ni. ^ Me- 
ddyliwch am y faint yngogoniant, fel dynion a 
berffeithiwyd. Meddwl dy fod yn cydymdaith a 
han i gymmeryd golwg ar Gaerfalem newydd, ac 
yn edrych ar y gorfeddft^ngcieu, y mawiiiydi, y 
JJu nefol, a'r goleuni diiglair a welodd efe. Cyfrif 
dy fod yn cydymdeithio ag ef iV deymas nefol, ac 
iti weled yr holl faint yn eu gwifgoedd gwynnion^ 
a plialmwydd yn eu dwylaw \, ac iti gly wed caniadeu 
Mofti^ aV Oen* Fed fuafit ti yn canfod ac yn 
clywed y pctheu hyn yn wir, ym' mha fewr law^ 
enydd a gorfoledd y buafit ? A pho mwya' difri* 
fol y rhoddech v tneddylieu hyn attat' dy hun, 
mwyaf y bydd i'th fyfyrdodeu ^yrchafu dy galon. 
Paid, fel y Papiftiaid^ a thynnu ilunieu o honynt^ 
Cithr tynn y llunieu mwya bywiol o honynt 
ar* dy /eddwl. ar fydd boffibl, drwy fyfyrb ar* yr 
hanes yfgrythurpl o honyn^ nes gailech ddV 
* «ve'yd, Mi dybygwn y g^claf (freoiydd/.o ogo^ 

^niantl 



p£Nt 15* drwy wrtbddrycbiiufymuyrj i^c. 299 

niant ! Mi dybygwn y dywaf y floddeft o law- 
enydd a - mawl, a'm bod yti fefyll gydag 
Abraham a Dafydd^ Pidr a Phaul ac eneidieu 
gorfoleddus^ eraill! Mi dybygwn fy mod yn 
gwerd Mab Duw yn ymddangos ar y cymin«* 
hyku, a'r byd yn fefyll p;er bron ei fra wdle i dder* 
byn cu bam, a'i glywed yn d*we*yd, deuwch 
chwi fendigedtgion fyNh&d; a'u canfod hwy« 
theu yn myned i mewn dan orfoleddu i lawenydd 
eu Harglwydd ! Fy mreuddwydion eu hunaia 
weithieu am y petheu hyn a wnant efiaith dwfa 
amaf, ac oni ddylei 'r tybieu cymmwys hyn fy 
effeithio 'n fwy o lawer ? Beth pe gwcl'fwn gyda 
Pbaul y petheu annhraethadwy hynny P Neu 
gyda Stepbany buafai imi weled y nti 'n a^ored| 
a Chriil yn. eiftedd. ar ddehealaw Dduw f Di* 
ammeu bod yr un olwg hon yn ddigon am d 
gafod o gerrig* Beth pe g!i¥er[W.n i, fel y gwe^ 
lodd Micaiahy yr Arglwydd yn eifteddar eiorfedd* 
faingc a hoU lu 'r nefoecld ya fefyll ar el ddeheu* 
law ac ar ei afwy ? Y fath betheu a hyn a^ welodd 
y boblhyn i Dduw, a mlnneu ar fyrr a gaf wele& 
llawer mwy nag a welfant hwy erioed, nes ea 
gollwng yijL rhydd o'r corph fel y ctf finneu** 
Felly chwi a wdwch fel y dyrchefyr ein^ ferchia- - 
deu yn y gwaith nefolaidd hwn 03 gwnawn dyiinu 
tybygoliactheu cryfion a chynnefin oddiwrth fyn* 
wvreu ein cyrph, ymmherthynas i Aid o wynfyd* 
cdigrwyd) fel y bu i'r Yfpryd mewn iaith oftyng. 
edig lefaru am dano. 

fh aik Y fFordd arall ac y dichon ein fynhwy- 
feu ddyrchafu y gwaith nefolaidd hwn y w, drwy 
gymmbaru gwrtbddrycbieu fymvyr a gwrthddrycbieu 
j^dd. Megis fd hyn. 

I. Chwi ellwch ymrefymmu 'ngryf a*ch calon- 
neu eich hunain am y Uawenydd uchod, oddiwrth 
blifsr^H llygridig dynm anianoU Meddyliwch ya^ 
O. 6 nodi 



3db Nefolfiifyrdodjn cael cymmorfb . PftK. 15« 

och etch huhaih ; * a ydy w 'h fath bkfer i bediadu^ 

* wnculhur drygicni ? Ac oni bydd yn blcreras yii 

* wir fyw gydsi Duw ? A ocs i'r itieddw^n y j&th 
i hyfiydwch yn ei gwppanieu, ria wnaomeo dain- 

* ncdigaeth ben iddo eu gadael ? A ydyw 'n well 

* gSin y putteiniwr golH ei barch, yftld. a'i iechy- 

* dwriaeth, na'i bklereu anifeilaidd ? Os dichoh y 

* ffbrdd i ufFem roddi y fath blefer, bcth yntcyw 
•' plcfcrcu 'r faint yn y nefbedd ? Os ocs i*r c^rbydd 

* y fath blcfcr yn ei gyfoeth, aV trahaus niewA 

* fwyddeu uchel a thitleu ahrhy4eddus ; beth ynte 

* a gieifF y faint mewn tryforeu tragynvyddoli ac 

* anrhydedd nefol, p*le i*n gofodir goruwch tywy- 

* fogaethcu ac awdurdodeu, ac y gwnair ni yn 

* wraig ogoneddus Crift ? Mor awyddus y bydd i*r 

* trythyll, ddilyn eu plcfereu >o foreu i hwyr, neu 
^ eiitedd with eu cardieu a*u difieu ndfweithiea 

* a dyddieu ynghyd ? O, 'r hyfiydwch a gawh 

* pan ddelom Vn gorphwysfa wrth ganfod wyneb 
^ y Duw byw, ac wrth ganu uchel glodydd 

* i DduW a*r Ocn !*— Cymroharwch hcfyd y 
plefcreu uchod, a phlejereu cyfreithlon a chymm^ 
bedrol y fynhwyreu. Mcddwl ynnot dy hun, * mor 

* felus bwyd i*m ha^chwaeth pan fwyf new- 

* ynog ; yn enwedig ds bydd, fel y dywekl Ifaac^ 

* y cfivpN ag a garaf ? Pa hyfrydwch ynteu a geiff 
^ fy enaid with ymborthi ar Grii^ y bara bywiol, ac 

* wrth fwytta gydag ef ar *i fwrdd yn ei deymas ? 

* A oedd faig ofwyd tnor felus i Efiiu yn ci newyn, 

* ag y prynai efe hi mor ddrud ag am ei enedigaeth* 

* fraint ? Mof uchel vnteu y dylawn i \^q y 
*■ bwyd hwn na dder^dd byth f Mor felus yw 

* diod mewn fyched poethlym, agosjn annhraetooly 

* yn ddigon i beri i wrolder Samfon adfywio ? O 
< inor hyfryd fydd i'm henud i yfed o ffynnon y 
« dyffoedd bywiol hynny, o'r rhai pwy byilnag a 

* yfo, mfychcda mwyl Mor hyfryd yw arogfeu 

* peraidd i> arogUad, nnl bergriaeth4'r gluft, neu 



Pem* 15. drwf wrthddrychuufyi^wjr^ i^c^ j^j 

* ol^hardd iV Uygad! Pa berarogl ynte a rydd 
« yr tfnnalftt drud a dywelldir ar ben ein Hiacti* 

* awdwr, ag a geifF ci dywallt ar ben yr holl faintj 

* -ac a teifiw 'r holl nefoedd o b£r-arogIeu ? Mor 

* hyfryd yw pcroriaeth y llu nefol ! Mor hawddgar 

* a fydd y gwir brydferthwch fydd uchod ! Mor 

* ogoneddus yr adeiliad, nid o waith Haw, y t^ y 

* prefwylia Duw ci hun ynddo^ y rhodfeydd a'r 

* olwg hardd yn ninas Duw, a'r baradwys nefol P 
2, Cymmharwch befyd y plefereu uchod, aV 

rbai a g€mn mewn gwybodaeth naturioL Mae 
*rhain ym mtiell goruwch plefereu *r fynwyreu, ond 
pa faint mwy yw plefereu 'r nefoedd ? * Meddwl 

* ynte, a ddichon fod y philofophydd Archimedes 

* yn cym*ryd y fath bleler yn nirgelwch celfyddy— 

* dcu fel nad all bygythion angeu ci drbi oddiwr- 

* thynt, ond a fydd marw ynghanol €\ fyfyrdodeu ^ 

* Oni ddylwn 1 fod yn llawer mwy awyddus i 

* blefereu gogoniant, a marw a'r myfyrdodeu hyn 

* yn fywiol ar fy enaid ; yn- enwedig gan y byddi) 
< I'm ma»volaeth i ber^eithio fy mhlefereu, a rhai. 

* Jrchimedei farw gydag ef ? Pa blcf^ rhagorol 

* fydd wrth chwiHo i betheu cuddiedig natur a chad 
^ allan ddirgelwch crefFteu a chelfyddyden .; yn- 

* enwedig os cawn.ryw bcth newydd yn un o. 

* honynt ? Pa blefereu uchel ynte fydd yn yr ad- 
^ nabyddiaeth o Dduw a Chrift ? Os yw golwg ar 

* ddyfgeidiaeth ddynol • mor brydferth a gwneuthur! 

* i blefereu cnaWol ymddangos^yn wael ac anifci- 

* laidds mor brydferth ynte yw wyneb Duw? 

* Pan gaffom afael ar ryw lyfr rhagorol, mor 
^ awyddus y darllenwn ef ddydd a nos, nes yn. 
^ agps anghofio bwytta ac yfed a chyfgu ? Pa 

* blefereu ynte fy ar ddeheulaw Duw, p'Je cawn, 

* mewn moment adnabod pob peth a ellir ei ad-» 
*. nabod 1* — Cymmharwch hefyd y plefereu uchodji 
^ fblef4riu momtdib 41 ferehiadfunati$ri9l^. Y fath 

btefcr 



2pl Nifotfyfyrihi yn cadiymmrtB PlK. 15; 

Mefer a gadd llawcr o baganiaid fobr yn rheoleu ac 
ymarfer o ddyledfwyddeu moefol, ag y cyfrifent 
linwedd yn ddigon o wobr ei hunan. Meddwl ynte$ 
' pa odidawgrwydd a fydd yn ein perffetthrwydd 
nefo!^ ac ym mberffeUbrwgdd digmdig Duw, a 
'gavm ni weled ? Mor felus ini aifer cari:^ naturiol^ 
pa un byiinag ai at blant, rhieni, priodi neu anwyl 
. gyfdllion ? A ddy wed Dafydd am Jonatbanj dy 
gariad fydd ryfeddol, yn rbagori ar gariad gwra* 
gedd ? A lynodd enaid Jonathan wrtb Ddafydd? 
A oedd gan Grift ei bun un difgybl anwylach na'r 
Ueill iddo, ag a fyddei arfer o orphwys ar ei fyn- 
wes ? Os y w 'c plefereu o gyfieillach anwyl mor 
fawr, pa blefer agawn ni yaghyfelUacb y GQru« 
cbaf, ac wrthymgyfeillacbu a lefu Grift, ac yng«- 
bariad anwylaf y faint? Yn ficor bydd bon yn 
gyfcillach mwy anwyl, a*r rbai*n yn gyfeillion. 
mwy bawddgar a dymunol, nag a welodd yr baul 
erioed ; a bydd eln ierchiadeu ni at ein 1'^ a'n 
HiacbawdwTy ac yn ehw^dig eu feccbiadeu bwy 
attorn ni, y fath na welfom yma. erioed. Os gallai 
un angel ddinyftpo llu, nbaid fod ferchiadeu yTpry- 
doedd yn gyfattebol yn gryfacb, a bydd inlgaru 
fil 9 weitbieu yn wrefoccacb yno nagygallwnr 
ymab Fel y mac boll briodoliaetbeu a gweitb. 
redoedd Duw goruwcb pob deall, felly y mae ei. 
gariad ; efe a'n dbr ni yn anfeidrol goruwcb ein. 
cariad perffeitbiaf ni atto ef. Betb ynte a fydd 
yn ein cariad bwn at ein gilydd V 
3. Cymmbarwcb arddercbawgrwydd y nefoeidd 
hefyd, a gwaith gogoneddus y greadigaethy a wil ein 
Uygaid yn awr. Pa ddoetbineb, gallu, a daioni ti* 
ddangofir ynddynt ? Fel y mae mawrhydi y creaw- 
dwr yn difgleiho yn adtUiad y byd ? ^* Mawr yw 
*«^ci wcitbredoedd, a wclir gan bawb a ymfayfrydi 
« ant ynddynt." Pa gywreinrwydd dwyfol wrth. 
lunio cyrpb dynion ac anifeiliaid ^ Pa odidawgrwr * 
ydd. ym mbob planhigyn ? Pa hafddwch mcwn 

blodeu ? 



PBK. 15. drwy wrtbddrychietijynwyr^ &V. 303- 

blodeu ? Pa amrywiaeth a buddioldeb mewn llyfieu^. 
fFrwytheu a mwynydd ? Pa ryfeddodcu fy 'n y 
ddaear a'l thrigolion ; y mor o ddyfroedd, ei der« 
fyfg a'i faintioli; cylchyniad dibaid h^ a gaus^ 
hydrcf a gwanwyn ? Meddwl ynte, * os yw 'r 

* petheu hyn, nad ynt ond gweifion i ddyn pecha- 

* durus, mor llawn o werth dirgelaidd, beth yw 'r 

* lie hwnnw y mac Duw ci hum yn prefwylio ynddo 

* ac a barrottowyd i'r rhai cyfiawn a bcrfFcithiwyd 

* gyda Chrift ? Pa harddwch fydd yn y Ueiaf oV 

* {6r draw? 'Pa gorph mawr a difglair yw 'r 
*. lloer accw, a phob un oV planedeu ? Pa ogoniant 

* annyalladwy fy 'n yr haul ? Etto nid yw hyn i 
^ gyd on'd dim at ogoniant y nefoedd. Yr haul 

* accw a droir heibio fel peth diddefnydd. Nid! 

* yw hwnaccw on*d tywyllwch at ddifglcirdeb ty fy 
^ NhM. Byddaf fy hunan mor ogoneddus z*Y 

* had accw. Nid yw *r4ioll ddaear hon ond troed- 

* faingc fy Nhad. Nid y w *r daran yma ddim at 

* ei lais ofnadwy ef. Nid y w ,'r gwyntoedd hya 
^ ddim at anadl ei enau, Os yw danfon gwlaw^ 

* a phcri i'r haul godi ar y cyfiawn ac ar yr ang- 
^ hyfiawn, yn beth mor rhyfeddol, pa faint mwy 
^ rhyfeddoi a gogoneddus a fydd yr haul hwnnw, na 

* Icwyrcha ar neb ond ar feint ac angylion?'— 
Cymmharwcb y mwynbad uchody, a rbyfeddadeu rbag^ 
luniaiib yn yr eglwys a^r hyd. Oni byddJu 'n olwg 
ryfcddol, wdcd y mor yn fefyM fel mfir ar y Haw 
ddeheu a'r afwy, a'r fych-dir yn ymddangos yn y 
canol) a phlantlfrael yn myn'dtry wodd yn ddiangol, 
a Pharaoh a'i lu yn boddi ? Nea weled dSg pll V 
Aipht ? Neu 'r gfaig yn torn allan yn fFrydieu ? 
neu wlawio manna a fofl-ieir o'r nefoedd? neu 'r 
ddaear yn ymagor ac yn llyngcu ^t drygionus ? 
Ond nyni a gawn weled petheu llawer mwy na'r 
rhai'ns nid yn unig golwg fwy rhyfeddoi, on'd 
triwy hyfrydol : ni bydd yno waed a digofaint yn 
gymmyfgedig s ac ni bydd i ni lefain fel gwyr 

Bfthjhcmtfii 



304 Nifolfijyrdodpiiailtymmorth pEfi4 15. 

Bethjhemejb ; •* pwy a ddichdn fcfyll yii wynd> f^ 
^^ Arglwydd Dduw fandeidd hwn V* Mor fynn 
gweled yr haul yn fefyll yn Uonydd yn y ffudafen ; 
neu ddeial Jha% yn myned yn 61 ddeg o laddeu ? 
Ond nyni a gawn weled pryd na bo un haul ; 
neu 'n* hytrach, ^veled haul anfeidrol mwy difglair 
dros fyth. Pa fywyda ddylaem ni fyw, pecaem law 
neu degwch yn 61 ein gweddieu ; neu ^1 tftn o\ 
nefoedd i ddiny(brio ein gelynion^ fel y cafodd 
Elias ; neu gyfodi 'r meirw, tel Eltfem ; neu drwy 
vvyrthieu iachau clefydeu, a Uefaru pob iaith, fel yr 
apoftolion ? OclHl|pid yw 'r petheu hyn ond dim 
at y rhyfeddodeu a gawn ni wekd a mwynhau gyda 
Duw ; a'r rhai'n oil yn rhyfeddodeu o gariad a 
daioni. Ni a gawn ein hunain dderbyn trug^ure«* 
ddeu mwy rhyfeddol na'r rhai'n oil. Jonah n, 
gyfodwyd heb ei gladdu on'd dros dri diwmod ym 
mol y pyfgodyn ; ond nyni a gyfodir *n61 pydru 
drcs lawer o flynyddoedd a myn'd yn Uwch, a*r 
llwch hwn a ddyrchefir i ogoniant fel yr haul, aV 
gogoniant hwn a bery byth. Yn ficcr, 05 gwnaiWR 
fylwi ond ar ragluniaetheu cyfiredin ; megis rhediad 
yr hauli llanw a thrai 'rmorj fefyllfa 'r ddaear^ 
a'i bod yn Cael ei dyfrhau a gwlaw, fel gardd \ w 
bod byd drygionus a therfyfglyd yn cael ei gadw, 
mewntrefnj ynghyd agamryw betheu eraill; y 
maent oil yn rhyfeddoL On'd beth yw *x petheu 
hyn at Sion Duw, a.golwg ar y dwyrol fawrhydi^ 
a threfn y llu nefol ?— Chwanegwch atbyn, y rbag^ 
luniaetbeu nelllduol ajwynhaeift. di dy bun drwy dy 
fiwydy a chymmhanfr rbafn aW irugareddeu a gei 
di uchod. Edrych dros drugareddeu dy ieueng^tid 
a chanol oedran, dy hawddfyd,, a'tb adfyd, dy. 
hoU freintieu a'th waredigaetheu ; onid ynt yn . 
rhagorol ac aneiri^ yn gyfoethpg a hoff iawn I 
Mor felus oedd i ti pan oedd Duw yn egluro dy. 
ammheuaeth, yn gwafgaru dy ofneu^ yn rhwyftro 
;ioghyfleufdereii y bualaldy (»eall dy hun yn dy 

arwain. 



Pen. 15. dfwy Ufrthddrychieujynwyr^ lie* 305 

arwain iddyht ; yn efinwytho dy ddolur, yn iachau 
dy glefyddu ; gan dy godt i fynu ftl o angeu a*f 
bedd ? Meddwl ynte, ' a ydyw 'r pctheii hyn oil 

* mor fclus a gwerthfawr, na buafai fy trtywyd 

* hcbddynt on'd tnieni gwaftadol ? A fu i'vt 
^ ragluniaeth ar y ddaear fy nyrchafu mor uctel, 

* a'i dirionwch fy ngwneuthur i mor fawr ? Mof 
^ felus ynte a fydd ei brefennoldeb gogoneddus i 

* Mor uchcl y bydd i'w gariad tragywyddol fy 

* nyrchafu ? A pha mor fawr y'm gwiieir i tncwrt 

* cymmundeb a*i fawrcdd ef ? O5 oes y fath drui 

* gareddeuynfy rahercrindoda*mftailwnacth, beth 

* a gif yn ty nghartrc a'm buddugoliaeth ? Os y v^ 

* Duw yn cyfrannu cymmaint i mi tra 'rwyf yrt 

* becliadur j beth a ddyry cfc pan fyddwyf yrt 

* bcfrffakh &nt ? Os ccrars gymmaint yti y fath 
< bdfdi'a oddiVvrtho ; beth a g^f yn ei brefennoU 
* -dfeb digyfrwng, p'le 'r auliolif byth ger bron ei 
«.orfcdd?' 

4. Gfmmhara y lUnvinydd uchod^ tfV diddaAwch H 
f^ctift mewnordinhadeu. Qni bu y hiU\ ti fel ffynnotl 
agoredi yn llifeirio o ddiddanwch ddydd a nob \ 
Pa addeMridron cymmwys a ddaeth i'th feddw] ; 
nes gallit ddywc'yd fel Dafyddy ** oni buafai i'th 
** g^fraith fy nghyflu!ro, buafwn marw yn fjr 
"' adfyd," meddwl ynte, * os yw ei air tfior llawn 
^ e gyfliiron, pa ffynnonnea yn dylifo drofodd a 

* gawn yA Nuw ei hunan ? Os yw ei lythyreu moir 
« ddtddanus, pa beth a fydd gogoniant ei brefdn- 

* noldeb ef ? Os y w 'r addcwid mor felus, beth a 

* fydd y cyilawniad ? Os yw llythyr cymmun ein 
^ Harglwydd, ^'n fiartr ninneu am y deyrnas, moi* 

* gyffiiroi, beth a fydd ein mwynhad o'r deymafe 
*sei hunan ?*— Meddwl ymmheljach, * pa blefereCi 

* a.ge&is i ym mbregethiady gair ? Pan eifteddai^ 
\ dw bregethwr nefolaidd, a chwilieL 'r galon, fei 
^ y gwrefogodd fy nghalono'm mewn ? mi dybygwri 

* imi 



3o6 Nifaijyfyrdod'yn coitcymmorth PiM. rS* 

i mi ddmlo fy hun yn agos yh y nefoedd, Mor 
fynych yr aethwn i'r gynlleidfa a'm hyfpryd yn 
flinderus, ac a ddychwelais yn llawen? Mor 
fynych yr aethuin yn aaimheius, a Duw a'm 
danfonodd adre' wedi fy mherfwadio o'i gariad 
yng Nghrift? Pa gyiTuron a gefais i roi calon 
ynnwyf ym mhob.cyfyngder? Os yw wyneb 
Mofes yn difgleirio mor ogoneddus, pa ogoniant 
fydd yn wyneb Duw ? os yw traed y rhai fy'n 
cyhoeddi tangnefedd, ac yn dwyn newyddion dd 
o iechydwriaeth, mor hyfryd; pa mor hyfryd 
yw wyneb tywyfog tangnefcdd ? Os yw *r try/or 
hwn mor wcithfewr mewn Ueftri pridd ; beth 
y w *r fath dryibr wedi ei dryfori yn y nefoedd i 
Gwynn fyd y llygaid a welant y petheu a welir 
yno, a'r clufticu a glywant y petheu a glywir 
yno. Yno y elf gly wed EUasy Efay^ Jeremwhy 
loan^ Pidr^ Paul \ nid yn pregethu i wrthddy- 
wedwyr, mewn carchareu, erlidigaeth a dirmyg, 
eithr yn gdrfoleddu ym moliant yr hwn a*u 
dyrchafodd hwyi^t i anrhydedd a gogoniant/— 
Meddwl hefyd, *pa lawenydd yw cael dyfodfa 
a derbyniad mQVfti gweddii y gallaf i 'n waftad 
fyn'd at Dduw, ag agor fy achos, a datguddio 
meddwl fy enaid iddo^ fel i'm cyfaill anwylaf; 
on'd bydd yn llawenydd mwy annhraetholi pan 
dderbynniwyf bob bendithion heb eu gofyn, a'oi 
holl angenrheidieu a'm trueni wedi ei fymmud^ 
a phan y byddo Duw ei hun yn rhan ag etifedd- 
iaeth i'm henaid.'— Ond zmjivpperyr Jrghoydd^ 
pa fraiat y w cael . eiAedd wrth ei fwrdd^ a chael 
felio ei gyfammod i mi yno ? on'd yr hoU fywyd 
a'r cywr yno fydd i'm ficcrhau o'r cyffiircm a 
ddaw. O 'r gy^ahaniaeth rhwng fwppcr ddiwe- 
ddaf Crift ar y ddaear a fwpper priodas yr Oen yn 
y dydd mawr ! Yno^ gogoneddus nef y nefoedd 
fydd ei yftafdi ef ^, a holi lu 'r angylioa a'r faint 

* yn 



PsN. 15* drwy wrthddrychieu fymtfyr^ fcTf. 307 

« yn gweini iddo ; ni ddaw un Judasy na neb yn 

* ammharod yno; ond credinwyr goftyngcdig a 
< gant ciftedd gydag ef, a'u gwlcdd a fydd caru 
« naill y Hall, a Uawenhau/— Ym mherthynas i 
gymmundeb y faint^ meddwl ynnot dy hun, 'mar 
'• hyfryd yw byw gyda chrift'nogion deallus a 

* nefolaidd ? Dafydd a ddy wed am y cyfry w mai 

* ci hoU gyflur oeddynt. O pa gymdeithas ddi- 

* ddaa ynte a gaf i uchod ? Pe buafwu gyda Job 

* ar y dommen, pa ddrych rhyfedd o amyncdd ? 

* a pha beth a fydd ei weled ef yngogoniant ? Mor 

* hyfryd fuafai clywed Paul a Silas yn canu yn y 

* cyffion ? pa faint mwy eu clywed yn canu clod- 
« ydd yn y nefoedd ? Pa beroriaeth a wnai Dafydd 
« ar ei delyn ? ond pa faint mwy hyfryd clywed 
« y peraidd ganiadydd hwnnw ymmhlith y cor 

* nefolaidd fry ? Beth a roefwn i am un awr o ym- 

* ddiddan rhwydd a Phaul^ pan ocdd newydd 

* ddyfod i lavvr o'r drydedd nefoedd f ond mi a ' 
« gat ar fyrr weled a mwynhau *r petheu hynny 

' fy hunan.'— Unwaith etto, meddwl ^mfoli Duw 
mewn cytgan a'r faint. ' Beth ped fuafwn i yn 

* He 'r bugetliaid hynny, y rhai a welfant ac a 
' glywfant y Ilu nefol yn canu gogoniant i Dduw 
' yi3i y goruchaf, ar y ddaear tangnefedd, ewyllys 
^ di i ddynion ? on'd mi a g^f weled a chlywed 
' petheu mwy cogoneddus. Mor ddedwydd ]f 
« mcddyliafwn ^ hun pe clywfwn Grift yn ei 
' ddiolchgarwch iV Dad ? oa faint mwy pan 
^ gaffwyf ei glywcd yn fy nghyKoeddi i fy hunyn 
» fendigedig ? Os oedd y fath orfdedd wrth ddwya 

* yr arch yn 61, neu wrth ailadciladu 'r deml ; bcth 
'a fydd rnghaerfaltm newydd? Os rhwygodd jr 
^ ddaear pan oedd y bobl ya Ilawenhau wrth goroni 
« SoUrmn ; pa floedd ortoleddus a fydd ar ym- 

* ddangofiad Brenin bion ? 0% wrth ofod fcilieu 'r 
** ddaear y bu i fBr y borcu ganu ynghyd, a hoU 

• ^ Uant 



30& Nifolfyfyribdyneaelcymmort% Pew. ly. 

* blant Dmw floeddlo o lawenydd ? pa gJtn o 

* lawenydd fydd pan fylfaenir ac y gorphcnnir y- 

* gogoneddus fyd, pan ofodir y pencongl faen^ a 
^ phan addumir y ddinas fanfliaidd, fel y briod- 

* ferch, gwra'jg yr Oen ?' 

5. Cymmharay tlaw^nydd a geiyny mfoeddj a*r 
hyn a gafodd y faint yn y ffordd yno^ acyny rbagbrawf 
bono. Pryd y bu i Dduw eriocd amlygu ei hui> 
yn y tnddd Ueiaf i neb o'l faint, na bu i lawenydd 
cu calon fod yn gy&ttcbol i*r amlygiad ? Ym mha 
ddirfawr lawenydd 'roedd Pedr ar fynydd y gwedd* 
ncwidiad ? " Meiftr, ebrai cf, di i ni fod yma ^ 
*^ gwnawh dair pabeU^ un i ti, ac un i Mofes^ ac uii 
« i Elias ;" fel pe d'wedafai, « O na fydded i ni 

* fyned i wared at y werin erlidigaethus accw mwy ; 

* na fydded i ni ddychwelyd i'n cyflwr gwael a 

* dioddefus. Onid yw 'n well ini aros p*le 'rjrm 
^ ni i Onid oes yma well cymdeithas a melufach 

* plcfcr V Fel y cafodd Paul ei ddyrchafu gaii 
'rhyn a welodd efe? Fel y difgleiriodd wynel> 
Mofcs^ *nol bod yn llcferu a Duw? 'Roedd y 
rhai'n oil yn rhagbn)fiadeu« anghyffiredin 1 etto 
onM ychydig at y Uawn fendigaid olwg. Mor 
femych y bu ini daarllen a chlywed am faint wrth 
Urw, a fu mor llawn o lawenydd ag y gallai eu 
,calon gynnwys ; a phan oedd eu cyrph yn teimlo 
eithaf poen a chlefydi a gawfant gymofiaint oV 
nefo6dd yn eu hyfprydoedd, nes oedd eu Uawenydd 
yn llawer mwy na*u triftwch ? Os yw^gwreiehionen 
oV tin hwn mor ogone<ldus, ie, ynghanol mor 
adfyd ; beth gan hynny yw gogoniant ei hunaa ? 
O T Uawenydd a deimlodd y merthyrm yn y tin 1 
'Roeddent hwy yn g!g a gwaed yn gyftal a ninneu; 
Thaid gan hynny, mai rhyw beth rhagorol a lanwai 
cu hyfprydoedd o lawenydd^ tra 'roedd eu cyrph 
yn llofgi. Meddwl ddariknydd^ jm dy fyfyrdodeu,. 
5 diamnidu y rhaid ei fod yA rhyw ragbraw rhvl 



P^w. 15. drwywrthddrychieufyrrwyr^ ^c» 309 

"^ feddol o ogoniant a wnai 'r fflammeu tan ya 

* cfmwytb, a brenin y dychryniadeu yn roefawus. 
'^ Beth gan hynny yw gogoniant ci hunan? Pa 

* wynfydedig orphwysfa, pan y gwnai meddylieu 

* am dani i Paul chwennych ymadael a bod eyda 
"* Chrift; ac yaperii'r faint teddwl nad yntbyth 

* with eu bodd ncs y bont nnarw. A gciff Saunders 

* goflcidio 'r pawl, a llefain, groefaw V groes? 

* Ac oni chaf fi yn fwy llawen gofleidio fy ngwyn- 

* fyd, ad'we'yd, groefaw V goron? AgeiSFBrad^ 

* ffird goflcidio 'r fFagodcn ? ac oni charfi gofleidio 

* *r lachawdwr ? A geiflF merthyr tlawd arall lawen- 

* hau am gael ci throed yn yr un twU yn y cyfiion, 

* ag y buafai Philpot o'i blaen hi ynddo ? Ac oni 

* diaf fi lawenhau, am y ceifF fy enaid fyw yn yr 

* un He o ogoniant, p*Ie 'r aeth Crift a'i apoftolion 

* o'm blacn i ? A geiff tan a iFagodeu, carchareu 
^ ac alltudiaeth, dirmyg a gwialennodeu creuLsii 

* fod yn fwy croefawus i eraill, na Chrift a go. 

* goniant i mi ? Na atto Duw !' 

6. Cymmhard ogoniant y deyrnas nefol^ a gogoniant 
yr eglwys ar y ddaear^ ac a gogoniant Criji yn it 
gyfiwr ddaroflyngiad. Os oedd Crift mor ardder- 
chog, pan oedd yn dioddef yn lie pechaduriaid, 
beth yw Crift ar ddcheulaw ei Did ? Os yw 'r 
eglwys mor brydferth dan ei phechodeu a'i gely- 
nion, beth a fydd hi yn nydd priodas yr Oen ? 
Mor rhyfeddol oedd Mab Duw mewn agwedd 
gwSb ? Pan mac ^n cael ei eni^ rhaid i feren ym* 
adansoS) a thwys dieitbraid i'w addoli ef mewn 
prefeb \ rhaid i lu nefol a'u caniadeu gadw gwyl ei 
enedigaeth ; pan yn blentyn, rhaid iddo ymddad* 
leu a dodoriaid ; wrth ddechreu ei fwydd, mae 'n 
troi dwfr yn win : yn porthi miloedd ag ychydig 
dortheu a phyfgod j yn glanhau 'r gwahanglwyfus, 
yn iachau 'r' deifion, yn adferyd y cloffioti, yn 
^gor ilygaid y deillion, ac yn cyfodi 'r meirw. Mor 

rhyfeddol^ 



3IO Nefolfyfyrdodyti caelcymmrtb PEW. 15. 

rhyfeddol, gan hjmny,' yw ei ogoniant nefol ? Os 
oes y fath dorri i lawr ganghenneu, a thaiinu dillad, 
a llcfain, Hofanna, i un fy 'n dyfod i yerufalem yn 
xnarchogaeth ar afyn, beth a fydd pan dddo ef 
gyda 'i angylion yn ci ogoniant ? Os yw Vhai a'i 
clywodd yn pregethu efengyl y deyrnas yn addef^ 
na Icfarodd dyri erioed fel y dyn hwn ; re ddywed 
y rhai fy 'n canfod ei fawrhydi yn ci deyrnas, ni 
DU ogoniant erioed fel y gogoniant hwn. Os, pan 
ddaeth ci elynion i'w ddal ef, y fyrthiafant i'r 
llawr \ OS pan fu farw, y crynodd y ddaear, ac y 
bu i len y deml rwygo, a*r haul dywyllu, a chyrph . 

J faint hwnafent gyfodi, a rhai ocdd yn fefyll ger- 
aw, gyfaddef, yn wir Mab Duw ydoedd hwn ^ pa 
fath ddiwmod a fydd hwnnw, pan fo Vx meirw oil 
gyfodi, a fefyll ger ci fron ; ^* pan fo iddo ef iin-. 
** waith ctto figlo, riid y ddaear 'n uhig, eithr y. 
** nefocdd hefyd ;" part fo iV haul hwn ddarfod 
yn y flfurfafen, a myn'd i lawr mewn tywyllwch tm- 
gywyddol ; a phan fo i bob tafod gyfaddef Crift 
yn Arglwydd ac yn Frenin ! Os pan g}'fcdodd cfe 
drachefti, y bu i angau uV bedd golli eu nerth ; 
OS rhaid i an^lion dreiglo ymaiih y maen, dy- 
chrynu -r ceidwaid, nes ynt rel dynion meirw, a 
' danfon y newyddion i'w ddifgyblion s os e%yn cf 
i'r nefbedd yn eu golwg \ pa nerth, Ilywbdraeth a 
gogoniant lydd yn ei teddiant yn awr, ac a gawn 
ninneu feddiannu gydag ef dros fyth ! Ar 61 iddo 
ef ym^dael, a ddichon ychydigo byfgodwyr tlodion 
a gwncuthurwyr pebyU, iachau 'r cloflion, deillion 
aV cleifibn, agor carcharcu, dinyftrio y rhai anu- 
tudd, cyfodi -r n eirw, a pheri i*w gwrthwyncbwyr 
fynnu ? Pa f) d a fydd hwnnw p'le gall pob un . 
wneuthur gweithredoedd mwy na 'rhai hyn ! Os • 
oes y fath nerih yn cyd-fyn*d a phregetliiad 'r 
efengyl, a'i bod yn dat&uddio dirgeloedd y galon, 
yn daroflwng y pecbaaur baJch, ac yn peri f'r 

calcttaf 



Pen. 15. drwj wrihdirychiiu fynwyr^ £s»V. 311 

calettaf grynu ; os dichon wneuthur i ddynion 
*' lofgi eu Uyfreu drwg^ gwerthu eu tirocdd, a dwya 
^ yr arian a*u gofod wrth draed y pregethwr;" os 
4lichon ddychwelyd miloedd, ac aflonyddu *x byd ; 
OS dichon ei hathrawiaeth, o eneu 'r carcharwr 
wrth y frawdie, beri i*r bamwr ar yr orfedd grynu; 
OS oes gan Grift a'i faint y fath awdurdod ac an- 
rhydedd yn nydd eu daroftyngiad, ac yn yr amfcr 
a ofodwyd iddynt gael dirmyg a dioddefaint ; beth 
gan hynny a ganc yn eu cyflawn awdurdod a*u 
dyrchafiad llawn yn eu teyrnas o ogoniant ? 

7, Cymmhara V cyfnewidiad gogoneddus a get yn 
y diweddy a*r cyfrnwidiad grajil a weithiodd yr 
ITpryd yn dy gaUn yma. Nid oes ynnot y mefur 
llciaf o wir r^s, nad yw o werth mwy.na thryforeu 
'r India \ na dymuniad neu ochenaid yn dy galon 
ar 61 Crift, na ddylid ei brifio *n fwy na tbcyr- 
nafoedd y byd. Natur newydd fydd wir ddelw 
Duw ; Crift yn trigo ynnom ; ac Yfpryd Duw yn 
aros ynnom : Pclydr ydyw o wyncb Duw ; " had 
** Duw yn aros ynnom ;" unig harddwch tufewnof 
yr enaid rhcfymmol ydyw : nriae 'n gwneuthur dyri 
yn fbnheddig goruwch pob bonecraigion; yn ei 
gymmwyfo i ddeaii plefer ei wneuthurwr, i wneu- 
thur ei ewyliys, a derbyn ei ogoniant. Os yw 'r 
bidyn mwftard hwn mor yverthfiawr, beth yw pren 
y bywyd ynghanol Paradwys ein Duw? Os yw 
gwreichionen o fywyd, na wna on'd ymdrechu vri 
erbyn llygredd, a fflammio ailan ychydig o ddeiiy- 
fiadeu a griddfanneu, o gymmaint gwerth; mor 
ogoneddus ynte yw fFynnon y bywyd hwn ? Os 
dywedir cin bod fel Duw^ pan i'n ewafgir i lawr 
gan gorph o bechod ; ficcr y byddwn yn Ua^er 
mwy tel Duw, pan na bo ynnom y fath beth a 
phechod. A ydyw hiraeth am, a chariad at y 
nefoedd, mor rhagorol? beth gan hynrly yw *r 
ncfoedd ci hunanr A ydyw cin Jlawenydd wrtii 

ragwel'd 



3 W Nifolfifyrdtdyn tatl iymmrtb Pen; 15^ 

Vagwerd a chipdu, mor fdus } both a fydd y Haw- 
enydd o la^*n feddiant! Mor dda gan v criftion 
dcitnlo ei galon yn dechreu toddi a meddalu wrth 
feddwl am ei anghymmwynafgarwch pegbadurus ? 
hyd yn oed y triitwch hwn a bikr lalwenydd iddo* 
O beth ynteu a fyddf pan ddelom i adnabod, a charu, 
a llawenhau, a chiodfpri yn y perffeithrwydd uchaf ? 
Meddwl a, tfai dy bun, * Pa gyfhewiduul ydoedd, 
^ cael fy fymmud o'r cyflwr y'm ganwyd ynddo, ac 
^ yn yr bwn y'ln ficcrhawyd drwy arferion, pan 
^ oedd /niloedd o bechodeu yn fforwedd arnaf^ 
^ a phe buafwn marw felly, a golkfid yn.dragy- 

* wydd ? Pa ryfeddol gyfnewidiad, cael fy ngbyf* 
^ iawnbau oddiwith yr boll feiau dirfawr byn, a'm 
^ rhyddhau oddiwrth yr boll blaeu ofhadwy hyn, 
^ a'm gwneutbiir yn etifedd y nefoedd ? Mor fy- 
^ nycb, pan feddyliais am fy ailenedigaetb, y llefais 

* allan, Q ddedwydd^ ddydd ! A bendig^ig fo 
*~ Duw i mi ei wel'd erioed ! Pa fodd ynte y Uefaf 
^ allan yn y nefoedd> O ddedwydd dragyWyddol- 

* deb 1 A bendigedig fo 'r Arglwydd a'ro dygodd 

* i iddo \ A lawenhaodd a^gylion Duw wded fy 

* nhroedigaeth i i Siccr y cydlawenycbant a mi 
5 yn nedwyddwcb fy iecbydwriaetb. Gr^ fydd 

* wreicbionen mewn lludw, wedi ei cbuddio dan 

* lenn gna^d o olwg y byd, ac weitbieu wedi ei 
« cbuddio gan fyd o lygredd o'm golnvg fy hun ; 

* ond ni bydd fy nbragywyddol ogooiant dan 
< gwmmwl fel byn, na'm eoleuni dan orcbgudd, 
« on'd ar frynn^ ief ar fynydd Sioni mynydd 
« Duw.* 

8. Vnvmth ymmhtlhchj cymmharo'^r llawiMj4^ 
a ^gei ucbod^ aW rhagbrafiadcu bono a roddodd yr 
Yjpryd iti yma. Oni bu i Dduw weitbieu amlygu 
ei hgnan mewn mudd neillduol i'tb enaid^ a gadael ' 
i ddi&ryn o ogoniant ddifgyn arno? Oni buoft 
yn barod i dd'we'yd, ^ O na byddai fel byn yn 

' waftad 



Pen, 15. drwy wrthddrychieu fynwyry l^c. 313 

' waftad ar fy enaid !' A lefaifl: di crioed gyda 'r 
merthyrj 'nol it* hir ddilgwyl yn alarus, * efe a 

* ddaeth^ efe a ddaeth ?* A fu iti erioed, daa 
hregeth fy wiol am y ncfoedd, ncu yn dy fyfyrdodeu 
cjirgel am y ftid wynnfydedig , honno, deimlp dy 
yfpryd trift yn adfywlo, a'th galon Iwfr yn dyr-. 
chafu ei phen, a golcuni 'r nefoiidd yn gwawrio ar 
dy enaid ? Meddwl ynnot dy hun, ' beth y w 'r 

* ernes at yr etifeddiaeth fawr J Och, nid yw 'r 

* holl oleum hwn fy 'xi peri fynndod a llawenydd- 
* . imi, on*d canwyll a olcuwyd yn y nefoedd, i'm 

* tywys i yno drwy 'r byd hwn o dywyllwch ! 6s 
' cafocfd rhai duwiolion cu gorchfygu gan law- 

* enydd, nes y Uefafant allan: Dal, Arglwydd, 

* dal dy law ; nid allaf oddef rhagor : beth gan 

* hynny a fydd fy llawenydd i yn y nefpedd, pan 

* y bydd fy, enaid mor abl a ganfod a mwynhau. 

* Duw, er ped fyddei 'r goleuni ddeg mil o wei- 

* thieu 'n fwy na -r haul, etto dichon fy Uygaid 

* edrych arno dros fyth?' Neu os na.theimlaift 
c^to y rhagbrofiadeu melus hyn (canys .nid pob 
credadyn a'u teimlodd) yna defayddia 'r fath 
h^frydwch ag a deimlaift, tuag at ganfod 'n well 
beth a gei deimlo rhagllaw, . 

11. 'Rwyfyn awr i ddangos Uhwi pa fodd i am- 

. diUffyn mfol fyfyrdod rhag cahn grwydndig. Ein 

^waiih pennat yma y w, canfod y perygl, a hyn 

a'n tywys at yr iawn^ feddyginiacth. Y rhwyftr . 

mwyaf a wna 'r galon i'r gwaith nefolaidd. 

hwn; fydd, narll, — 6/ drwyfyrthmifyrCdaUQ\ ^ 

neu, drwy, ofera ynddo 5-— aeu, drwy grufydro '«. 

fynych at hetheu erai li 'y-^neUy drwy derfynu ^r gwaiih 

yn fyrrhwylij cyn ei ddechreu ^n. iawrit Fel ag yr 

wyt yn prilio diddanwch y. gwaith hwn, rhaid 

gvvnhlefyll yn fFyddlon y drygeu peryglus hyn.' 

i. Ti a get dy galon^ 'rwy '« mcddxvl^ mor Ih^rtk 

t'r gwaith hwriy ag un gwaith yi y byd* O 'r facii 

• P efguiudfon 



;JI4 Nefolfifirdedyn cael cymmrtb : Pbn* x^, 

ergiifodton a wna hi ! Y fath ddicheUion a ddyfa- 
fia hi i ddiangc ! Pa oedi a gohirio, er gwybod ei 
dyledfwydd byth mor ddafNaill ai hi a ammeo, 
pa un ai bod yh ddyledfwydd ai peidio ; neu os 
ydyw i craill, p'un a*i bod i ti. Hi ddywed iti, 

* gwaith yw hwn i weinidogion iiad oes ^nddynt 

< ddtm arall i aftudto ; neu i ddynion fy ganddynt 

* fwy o amfer na thydi** Os gweinidog wyt, hi 
ddywed wrtbyt j 'dyledfwydd y bobl yw hon ; 
' digon i ti fyfyiit) tuag at ei dyfgu hwyn^ a 

* myfyricnt hwy aryr hyn a glywfant.* Fd ped 
iia byddai 'n ddyledfwydd arnat ti, on'd ya unig 
trin bwyd, a'i rodj^i iddyrtt, a hwythea *n unig 
i'w fwyta, a'i dretilio, a byw amo. Oa na wna 
hyn oil y tro, dy galon a ddywed aai waith arall, 
neu a*th efyd ar ryw dyledfwydd arall, canys 
gwell ganddi fyned at unrhyw ddyledfwydd na 

' hon, Yfgatfydd y dywed wrthyt, * fod dyled* 
^ fwyddeu eraill yn fwy, am hynny rfaaid i boa 
' roddi lie fddynt, am nad oes gennyt amfer i'r 

* ddwy. Fod matterion cyffredin o fwy pwys; 

< ac y rhatd aftudio a phr^ethu tus^ at achub 

* eneidieu, yn hyti^ch na myfyrio yn y dirgel/ 
\ Fel ped nal^ai gennyt amfer i ofalu am dy ieehyd- 

'wriaeth dy hunan, drwy bryderu am iediydwriaeth. 
erailL Neu, fod dy gymmwynas mor fawr i eraill, 
a bod yn rhaid iti dgeuinfo dy dragywyddoi dded- 
wyddwch dy Iran. Neu, fel ped fyddei amgenach 
fibrdd i'n cymmwyfo i fod yn dddefriyddiol i craill, 
na thrwy wneuthur y profiad hwn o'n hathrawiaeth 
etn bunain. Yn ficcr, y ntfoedd yw 'r t^n goreu i 
ennyn ein canwyij^wnho, a*r llyfr gqreu i bregeth- 
wr aftudio ; a phed aftudiem hwn yp, fwy, byddci 
goIeUadc^u mwy nefolaidd yn yr^wys ; "a phan fa 
ein hc3udiaeth yn ddwyfol, a'u hyfprydoedd yn 
ddwyfoU bydd ein prcgaihiad ya 4Uwytoi hefyd ;, 
a i?:cJlir em galw ni yn daijanyddim yn win— Neu, 
^ fedd dy galon ddim i ddVe'yd yh erbyn y 

gwaith, 



Pen, 15. dmvy wrtbddrycbieujynwyrj &c. 315 

gwaith, hi a ofcra ymaith yr amfer drwy oedi, ac 
addaw beddyw, ac yfory, etto byth yn cadvf 
oddiwrth y gwaith.— tJcu, hi a balla yn llwyr iti, 
gan ofod ei nanewyllyfgarvrch yn erbyn dy refmn, 
'Rwyf yn llefaru nyn oil am y galon, mor belled 



ag V mae byth yn gnawdpl i caqys mi a wn, mor 
belled agy mae *i\ yfprydoJ, y t 
gwaith hivn y mdufaf yn y byd. 



Beth fy*a awr i'w wneuthiir ? A wnci di ef, os 

dywedaf iti ? Oni dd'wedit tl yn y fath achos, 

- ^ beth a wnawn i a gwas na weithiai ? Neu a 

^ march na fiwmeiai ? A gadwaf hwynt i edrych 

* arnynt?* Felly ymddwg fid hyn yn ffyddlon tuag 
at dygalbn dyhun; perfwiuUa li iV gwaith, na 
chymmer ball, cerydda hi am ei fyrthnii bydd daer 
wrthi* Ai nid oes gennyt ddim awdardod ar dy 
feddylieu dy hun ? Onid wyt ti 'n dewis petheu i 
fyfyrio arnynt ? Yn ficcr, Duw a roddodd iti, 
yn^hyd a'th natur newydd, beth gallu i reoli dy 
feddylieu. A ddaethoft di etto yn gaethwas i'th 
xiatur Ivgredjg ? AiNgymtner dy awdurdod, galw i 
fewn Yipryd .Ciift i'th gynnorthwyo, *rhwn nid yw 
byth yn 61 mewn gorchwyl mor ddi, ac ni waa ei 
gymmorth mewn achos mor gyfiawn. Dywed 
wrtho, ' Arglwydd, ti a roddaift i'm rhcfwm aw» 
^ durdod ar fy meddylieu a'm ierchiadeu ; yr aw- 
^ durdod a getais arnynt fy oddiwrthyt ti ; ac yn 
^ awr, wele, maent yn gpmmedd ufuddhau i'tk 
' awdurdod : 'rwyt yn gorchymmyn i mi eu gofod 
' ar waith nefol fyfyrdod^ ond rhyfela y maent, ac . 

* yn cyndyn wrthod y ddyledfwydd. A wnei di 
^ ddim fy helpicT i arter yr awdurdpd a roddaift i 

* mi ? O danfon i lawr dy Yfpryd, fel y gallwyf 
^ ufuddhau dy orch'mynnion, a pheri i'm galluoedd 

* wneuthur dy ewyllys !' Felly cei wePd ybydd 
i!tli galon blygu, ei gwrthwynebrwydd gad ei 
^trchfygu, a'i fyrthni droi 'n ufudd-dod l]onn« 

P 2 a. Zjy 



'31 6 Ne/olfyfyrdod yn cael cymmorth Pen, 15. 

i* Dygalon,a fydd hefvd yn debyg o*th fradychu 
drwy ofera^ pan y dylat fod jyn dyfal fyfyrio* Nid 
iiwyrach pan fo gennyt awr i fyfyrio, yr a 'r amfer 
heibio, cyn.y deJo 'th galon yn ddifrifol. Mac . 
cyflawnl dyledfwydd, yn y modd efgeulus hwn, yn 
dinyftiJo cynnifer> ag wrth <\ gadael heibio. 
Bydded dy lygad yma bob amfer ar dy galon. 
Na fylwa gymmaint ar yr amfer wyt yn ci dreulio 
mewn dyledfwydd, ag ar y dull a'r modd 'rwyt yn 
ci gyflawni. Gelli wybod wrth ei waith, pa un a 
fu 'th wis yn ddiwyd. Gofynit'dy hxin, *pa 

* fcrchiadeu a fu etto ar waith ? Pa faint wyf i ctto 

* yn nes i'r nefoedd?' Na feddwl, gan fod dy 
galon mor ofer, iDod yn wellgadaei heibio : canys, 
wrth hyn, byddi ficcr o fwrw ymaith bob ufudd- 
dod yfprydot ; caA's y calonneu goreu, am nad ynt 
wedi eu fandteiddio Grid mewn rhan, a wrth'nebant, 
mor belled ag'maent yn gnawdol. Ond yn bytrach 
yftyria 'n' iawn lygredd dy natar; ac na wna ei 
dibrifdod pechadurus ddi?ymmii gorch'mynnion 
Duw ; ac na wna un pechod efgufodi un arall ; ac 
i Dduw ordeinio moddion i gynnhyrfu ein ferch- 

'iadcu. Y ddjledfwydd hon o hunan-ymrefymmu, 
a hunan-yftyriaeth mewn myfyrdod nefolaidd, 
yw 'r moddion' mwyaf neillduol, i gynnhyrfu a 
chynnyddu ein cariad. Am hynny, na aros 
oddiwrth y ddyledfwydd, nes teiinlo dy gariad yn 
dy gynimell.di ; mwy nag yr aroiit oddiwrth y tan, 
nes teimlo dy hun yn gynnfes ; eithr ymro i'r 
gwaith, nes cyfiVoi dy gariad, ac yna cariad a'th 
gymmell yrartilaen i ddyJedfwydd. 

3. Dy galon a fyddhefydyn crxvydro oddiwrth nejol 

' Jyjyrdod at wYthddfychleu erailL Bydd yn troi o'r ^ 

' neilldu, fel gwas ofer, i fiarad a phob un a el 

heibio. Pan na ddyle fod dim ar dy feddwl ond y 

riefoetid, byddi yn meddwl am dy alwedigaeth 

neu'th drallodion, neu am bob adei-jri, neu bren, 

neu 



Pen. 15* drwywrthddrychieufynwyr^lsfc ' 31 J 

neu bob lie a weli. Y feddyginiaeth yma, yw 'r 
un ag o'r blaen ; arfer wiJiadwriaetrVtc ymdreclu 
Dywed wrth dy galon, *beth! a ddaethum i yma 
' i feddwl am fy negefeu- bydol, am ddynion, 

* lleoedd, newyddion, neu wagedd, neu am unrhyw 

* beth on'd y nefoedd, bydded byth .^mor ddi ? 
" Onid elli vvilio un awr ?" A fynnit ti ymadael 

* a'r byd hwn, a byw gyd* Chrift d'ros fyrti yn y 

* nefoedd, a pheidio ei adael dros un awr i aros 

* gyda Chrift drwy fyfyrdodeu? Ai dyma 'th gariad 
^ i'th gyfaill I Ai nid wyt yn caru Crift, a IJc 
^ dedwydd dy dragywyddol drigfan, yn fwy na, 

* hyn ?' Os yw adar gwangcus dy feddylieu 
crwydredig yn difa *^r myfyrdodeu a fwriedaift am 
y nefoedd, maent yo dwa bywyd a llawenydd dy 
feddylieu : am hynny gyrr hwynt i fFwrdd oddiar 
dy aberth, a chadw 'th galon yn dynn at y gwaith. 

4. Terfynu dy fyfyrdud yn fyrrhvyll cyn ei dde^ 
chreu *n iawn^ fydd ffordd arall.y hydd t*tb galon. 
dy dwylh ynddii Gelli 'n hawdd ganfod hyn mewa 
dyledfwyddeu eraill. • Mewn gweddi ddirget^ onid 
yw'th galon yn dy gymmell i'w thorri 'n fyrr, -ac 
yn mynych dynnu at ddiwedd ? Felly mewn 
nefol Jyfyrdod^ dy galon a flina ar y gwaith, ac a 
attal dy nefol rodiad, cyn it* wrefogi ^n iawn. 
Ond fiarfa hi yn enw Duw i fyn'd ymmlaen, a 
pheidio gadael y fath waith mawr ar ei banner, 
Dywed wrthi, * Qalon fFol i Os ymbili ennyd, 

* a myn'd ymaith cyn derbyn dy gardod, onid yw 

* dy ymbil yn waith ofer ? Os arofi cyn dyfod i 
' ben dy daith, onid yw 'tit fiwrnei yn ofer ? Ti a 

* ddaethoft yma mewn gobaith o gael golwg ar y 
' gogoniant a gei fwynhau ; ac a wnei di orphwys 
' pan wyt yn agos ar ben y brynn, a throi 'nol, 

* cyn cymm'ryd golwg arni ? Ti a ddaethoft yma 

* mewn gobaith o gael ymddiddan a Duw, ac a 
^•ymadawi cyn ei weled et? Ti a ddaethoft i 

P 3 ' ymdrochj 



31 8 Nefolfjfyrdodyn cadsi ddarlunio* Pen. 16. 

* vmdrochi yn fTrydieu diddanwch, ac i^r diben 

• hynny, a ymddjofgalft o'th feddylicu daearol % 
^ ac a wnei dl ddim on'd cyfiWrdd y geulan, a 

• dychwclyd? Ti a ddaethoft i yfpib gwlad yr 
^. addewid ; na ddos yn 61 heb un fwp o rawn- 

* win i ddai^os i'th frodyr, cr annogaeth iddynt^ 

• Gad iddynt yitVA iti brofi o*r gwin, wnh 
^ lawenydd dv galon; ac i ti gael dy eneinio ag 

* oiew, wrth firioldeb dy wyneb ; ac iti ymborthi 

• ar win a llacth, with dirionwch dy dynnnhcreu, 

• a mclufdra dy ymddiddanion. Y tan nefol hwa 
^ a doddai dy galon rewled di, gari ei phuro a'i 
*. feyfpO'doii 9 ortd' rhaid iddo gUel amfcr i wdthio/ 
Felly *dilyn f gwaith nesy* caflTo Ayw beth* et 

* wneuthur, rici y bo dy ntfufeu at jvahh, dy 
« ferchiadeu yA eigyn, a'th cnaJd gael d Jonni 
« a't plefereu uchod ; neu, osr nad cHi garf y 

* dibeiiiori hyh ar y rr& cyntaf, bydd fwy diftifol 
- * y ij6 neflat'. ** 6tvyTn d fyd y gwas hwnnw, 

^^ yr bwn y caiff el Arglwydd ef pan dWte yn 
*V gwntuthur felly," 



P £ N. XVI. 

Kefcl fyfyrdod yn cacl ci ddarlunlo^ a'r Koll waith 
' yn diwedd. 

!• Tdarllenyidyn cael el annog ifyhvl ar yr tfampteu 
canlynol JyfyrdoJ. i. * GcMdawgrwydd nejal 

* 9rfhtoysJa ; 3 ei bagcjrwydd ; 4. dychrynUyd i 
^ bechaduuajd\ 5 a ilauen tW faint ; 6, ei pbwr^ 
5 cas^irud ; f. y gwahaniaeth rhjfngddi a*r ddaear 5 

* 8. T gakn yn cael dadieu a hi. 9* AnghreSni^ 
aeth yu cael ei bwrw allan. . 10. A hyd efgeuli^s 



Fbn.' i6» Nifolfjfyrtiod yn cael ei ddarlunio. 319 

^ yn caelujiuriowrtb0* ll^-^l^* Nifol orpbwysfa 

* yn wrthddrycb cariad^ 14^—21. a Hawenydd. 
^ 22* Galaru obUgid fyrtbni *r gaUn i lawenydd 

* vefoL 23—27. ICr oYphwysfa nefol yn with" 

* iidrycb dymuniad** 28. T fa^b fyfyrd^da hyn 
yn cael ii gymmell ar y darUenydd: 29* T drwg ^ 
»'/ tfg€ulufo : 30* T deiwyddwch oU ddilyn* 31. 
Gvueddi dirfyml *r awdwr am. Iwyddiant ar ei 
wattbi 

J* A C yn awr, ddarUenydd^^niA yr hyflforddiadeu 
xV vichod, gwna gydwybod^ arfer beunydd 
4y raj[ufi9$ i fyfyri^y yn gyftal ag 1 weddio. , Ti;o i 
fyw li dirgdfc yr amfe? mwya* cyflcust it' dy kuDi 
l^d h^ibio dy boll feddyli^u daearQl, a chyda pihob 
difrifwch a. pbarch, edrycb i fynu tua'r nefoedd, 
cofia mai yno y inae dy drag/wyddol orphwysfa, 
a^Mdi^ ei TOcTmwgrwydd a,'i ficcrwydd, a chyfod , 
o fynwyr i nydd, drwy gyipipbaru nefol a daearol 
lawcnydd: yna cymmyfga weddieu byrrion#a 
. hunan-ymddiddan ; a dadleu 'r achos yn barchus 
a Duw, ac yn ddifrifol a'th g^on dy hun, nes ytoi 
o ibd yn dywarcheO) yn fflamm ; 6 fod yn bechadur 
anghofus, a cbarwr y byd, i garu Duw yn wref- 
ogi o fod yn ofnus a llwfr> yn gridion calonnog; 

driftwch anffrwytblon^ i f/wyd llawen : mewji 
gair^ nes codi dy galon o'r ddaear i'r nefoedd, o 
gyfeiUach y byd, i rodio^gyda Duw, ac nes y 
gellech roddi dy galon i orpliwys, fel ar fynwes 
Crift, drwy ryw fath o fyfyrdod am dy dragy wydd*^ 

01 prpbwysfa, ag a chwanegir yma er cynnorthwy 
iti. 

2. * Gorpbwysfa I Pa hyfryd fain ! Melufgerdd 

* yvr i'm cluftieu ! Gorwedd y mae fel gwin llonn 
^^ wrth fy'nghalon, ac oddiynq yn danfon allan 

* j^prydoedd bywiol, fy *n euro drwy holl wythi 

* iy enaid ! Gorpbwysfa, nid fel y garreg a orpbwys 

I' 4 Tar 



320 Nefol fyfyrdod yn cael ei ddarlunh^ Pen. i6. 

ar y ddaear, nac fel»y cnawd hwn a orphwys yn 
y bedd> naV fath orphwysfa ag mac *r byd 
anianol yVi ei chwvinnych. O fendigedig or- 
phwysfa ! Pan na orphwyfwn ddydd na nos, 
gan dd'wedyd, '* Sanc^^ San<5^, Sandl, Arglwydd 
Dduw HollalJuog !" Pan gawnorphwys oddiwrth 
bechod, on'd nid oddiwrth addoliad 5 oddiwrth 
ddioddefaiht a thriftwch, on'd nid oddiwrth law- 
enydd ! O ddcdwydd ddydd ! pan gaf i<Grph«vys 
gyda Duw ! pan gaf i orphwys ym mynwes fy 
Arglwydd ! pafi gaf i orphwys mcwn gwybod- 
aeth, carlad, IJawenydd a mawil pan geift' fy 
cnaid a*m corph perffaith ynghyd fwynhad pcirto 
*tfiaith, o'r tra pherffaith Dduw f. pan* to i Dduw, 
**rhwn fydd gariad ci hunan, fy roherflfaith garji 
i, a gorphwys yn ei gariad attaf fi,- a minneu 
atto ynteu ; a liawenhau dfofof i gyda gorfoledd, 
a liawenhau djofof gyda chaniad, a minneu 
fcwenhatf ynddo yntef r 

3. * Mor- agos pu V dydd dcdwydd a gorfcUddus 
hxvn ! Mae *n «gofau ar fiys. '^ 'Rhwn fydd i 

•I ddyfod a ddaw, ac nid oeda/' Er bod fy Ar- 
glwydd fel yn oedi ddyfodiad, ctto ychydig bach, 
ac efe a fydd yma. Beth yw ychydig o gannocdd 
o flyilyddoedd, pan eloni heibio ? biccred yw, y 
bydd i'w arwydd jnriddangos ? Morddifymmwtii 
y daw ar wartha' byd efgeulus, ^ fel tnellten a 
ddaw o'r dwyrain ac a dywynna i'r gorllcwjn." 
'Rhwn a ymadawodd ag yma, a ddaw felly etto. 
Mi a dybygwn fy mod yn clywed fain ei utgprn ! 
Mi a dybygwn fy mod yn ei wel'd yn dyfod ^r 
y cymmyleu, gyda'i angylion mewn mawrhydi a 
gogoniant !* 

4, *• O bechaduriaid difraw / Beth a wnevvch 
yrwan? Ymmh'le 'r ymguddiwch chwi? Beth 
a'ch cuddia chwi ? Darfu am y mynyddoedd ; y 
nrfoedd a'r ddaear a fu, a aethant heibio ; y tan * 

* dinyftriol 



Pen. l6. NifolfyfyriodyncatlA ddarlunlo. 3^21* 

^ dinyAriol a ddifaodd bob petli, on'd eich hunain, 

* y rhai fyddwch yn danwydd dros fyth. O nad ^ 

* allech fyn'd yn ulw mor gynted a'r ddaear ; a ^ 

* "thoddi 'n ddim fel y gwnaeth y ffurfafen ! Ow, 

* nid yw 'r.dymuniadeu hyn on'd ofer yn awr! 

* Gwn^ethai 'r Oen ei hunan fod yn gyfelll' ichwi j 

* mynnai eich caru, a'ch Jlywodraethu, ac yn awr 
' eich hachub ; ond ni fynnech chwi, y pryd hyn- 

* ny, ac yn awr mae 'n rhy ddiweddur. By th na 

* lefa, Arglwydd, Arglwydd ; fhy hwyr, rhy hwyr, 
' ddyn,. I beth yr edrychi o'th amgylch ? A ddi- 

* chon rhywun dy achub ? I b'le y rhedi ? A ddi- 

* chon neb dy guddio ? O drusnus ddyn, a ddygaift 

* dy hun 1 hyn V 

5» * VVeithian chwi fcnrft hendigedig^ a. fu 'n 

* credu.ac yn ufuddhau ! Dyma ddiwedd eich fFydd 

* a'ch amynedd. Dyma. 'r peth y bupch ya 

* gyveddio ac yn difgwyl am dano. A ydyw 'n 

* awr yn edifar gennych eich dioddefaint a'ch 
' triftwchi eich hunan-ymwadiad a'ch rhodiad 
' fanctaidd ? A ydyw eich dagr^u o edifeirwch yn 

* chwerw ndu felus yn.awr ? Gwelwcfi fel y gwena 

* *r Barnwr arnoch : mae cariad yn ei olygon : 

* raea 'r titica o brynwr^ p^iod^ pen^ yn Tgrifenned- 

* ig ar ei wyneb difglair, hawdJ^ar ef, Qwran- 

* dewch) mae'n galw arno9h j m^e'n erchi i chwi 

* fefyll'yma ar tiddeheulawy nac ofnwch. canys. 

* yno y gefyd ef ei ddefaid, O hyfryd farn ! " Deu- 
" wch, chwi. fendigedigion fy Nhad, etifeddwch 
*' y deyrnas a barottowj'd ichwi er iehad y byd.'*' 

* Mae 'n eicb cym'ryd gerfydd eich Haw, mae 'r 
^ drws yn agored, ciddo ef y deyrnas, am hynny 

* eich eiddo chwitheu; daccw eich He gerbron ei- 

* orfcdd; y Tad a'ch derbyn fel gwraig. ei Fab, 

* ac a ddymuna lawenydd ichwi p goron.gogoniant, 

* Er byth mor annheilwng, rhaid. eich coroni. 

* Hyn oedd dyfais rhM brynedigol ras, bwrlad 

P 5 ' tragywyddol. 



^2^ NifolfifyrJod yn cael it ddarlunto. p£N. i6. 

^. tragywyddol ganad. O fetidigaid r^! O 
^ fenaigaid gariad ! O fel y bydd i.gariad a Uaw- 

* enydd e&yn ! Ond Did allaf ei ddatgan, nid 
^ allaf ci ddychytnmygu.' 

6. * Dyma 'r Ilawenydd hwnnw a bvmrafwyd 
^ drwy drifiwch, dyma 'r goron a bwrcaAwyd drwy 

* *r groes^. Fy Arglwydd a wylodd^ fel y fychid 
' yinaitli fy nagreii i '^n avvr \ efe ^ waedoddy fel 

* y cawn i 'n awr lawenhau ; gadawyi ef, fd na 

* chawtt i 'n awr fy ngadael ; bu ef y pryd hynny 

* farw, fel y cawn i y pryd hwn ^w. O rid 
^ drugaredd» a ddichon adytchafii pryfyn mor 
« wael I RMd i mi, er yn ddrud i Grift ! Rhad 

* rSiS) a'm dewiibdd \y pan adawyd miloedd ! Pan 
^ orfydd ar fy nghymdeithion mewn pechod ferwi 

* yn Mffem, bydoaf fi 'n llawenhau yma mewn 

* gorphwysfa ! Yma y byddaf i byw gyda *r hoU 
« feint hyn ! O hyfryd gyfarfod a'm hfin gyd- 

* ymaith, gyda 'r hwn y bum yh gweddio, ac yn 

* wylo, ac yn dioddef, ac yn llefaru 'n fynycb am 



* y dydd a'r lie hWnl Mi a welaf nad allai 'r 

* bedd dy gadw; yr un can' 
^ a'th gadwodd di a minneu/ 



bedd dy gadw ; yr un cariad a'th brynodd ac 



7* ^ Nid yw hwn fel dn tai o glai, ein carchareu, 

* an trigfehneu daearo], Nid -fN *x llais hwn o 

* lawenydd, fel ein hSn achwyniony ein gridd* 

* fanneu ac och'neidieu anodde%ar; na'rclodfori 

* hyfrydol hwn, fel y dhmyg a'r gwatwor, ncu 'r 
^ tyngu a'r rhegu, a glywfom ar y ddaear. Nid yw 

* 'r corph hwn, fel yr un oedd gennym, na*r enaid 

* hwn fel yr enaid oedd gennym, na'r bywyd hwn 

* fd y bywyd oedd gc;nnym. *Rym wedi newid, 

* ein He a*n cyflwr, ein gwifgoedd a'n meddylieu,^ 

* ein hedrychiad, iaith, a chymdeithas. CiynV 
'« •rocdd y fand yn egwan a diyftyrj taor falch a 

* ^rihnyfig, nad allem yn fynych ond prin canfod 

* fi rafufcu : ond yr awr hbn mor Cfgoncddus o 

* betb yw fana ! P'lc 'nsiwr mae eu corph obechod^ 

•a'tt. 



Pen. 1 6. Nefol fifyrdcd yn caet a ddarlunio. '%^l 

a'u blinai hwynt, a'r rhai oe4d o'u haragylcb ? 
P'le 'nawr mac cin gwabanol farncu, enweu 
drwg yfpryd partiol, tytnmereu poethlyd, edrych'- 
iad clhxinol, a*n bam angharcdig ? Yn awr yr 
ydym oil- o'r un famj o un cnw^ o un galot^^ 
armeid a gogdnianU O felus heddychiad ! O 
ddedwydd undeb ! Yn awr ni cheifF yr cfengyl 
ci dianrhvdeddu mwy drwy ein ffolineb ni. 
Ni chei, ty enaid, byth ond hynny, alaru am 
ddioddeAaaeu 'r faint, na pherygl yr eglwys, 
nac wylo wrth wely angeu dy gyfcillion, neu. 
uwch ben eu bedd. Ni chei byth mwy 
ddioddef dy hSh brQfedigaetheu gan fatan,, 
y byd, ncu'th gnawd dy bun. Dy bocn a'lh 
glefydcu a Iwyr iachawyd; dy gorph ni bydd 
mwy yn drymllyd, gan wendid a blinder \ dolur 
dy ben a'tn ealon, dy newyn a'th Jyched, dy 
gwfg a'th lamr, a ddarfuont oIK' O pa gyf- 
ncwidiad mawr yw hwn] 0*r dom.men i'r or- 
fcdd ! Oddiwrth bcchaduriaid yn goganu, at- 
iaint yn moli ! O gorph gwael, i hwn, fy 'a. 
llewyrchu fel difgleirdeb y flFurfafen ! O dan, 
deimlad o anfodlonrwydd Duw, i berffeith fwyn- 
had o bono mewn cariad! Oddiwrth fy noil, 
ofneu ac ammheuon, i'r rawynhad.hvvn fy 'n 
bwrw allan bob ammheuon J Oddiwrth fy hoUi 
feddylieu dychrynllyd am angau, lY bywyd 
llawen hwn. Gy^newidiad.bendigedig! Ffarwel. 
i becbod a thriftwch dros fyth: fFarwei ty 
r^halon greigled, fakh, anghredinlol ; fy nghaioni 
ddaearol, gnawdol ac aniaool : a giroefaw 'n awr 
is natur dra fan£iaidd a nefolaidd* Ftarwel edi«. 
feirwcli, fFydd, a. gobaithj a groefaw gariad, a. 
llawcnydd a mawl. CJlf yn awr fy nghynhauaf,. 
heb nac aredig na hau ; fy llawenydd heb bre* 
gcthwr, nac addewid ; y cwbl oil o wyneb iJuw 
cihjman» .Pa gymmy%edd bynnag fy'p y tfrydieu, 
i* 6. ' nid 



3^ Nrfol fyfyrdod yn cael ei ddarlunio. Pen, i6. 

nid oes dim ond pur lawenydd yn y ffynnon. 
Yma cif fy amgylchu a thragywyddoldeb,.a byw 
byth, a thros fyth bythoedd glodfori *r Arglwydd. 
Ni bydd i'm hwyneb grychu, na *m pen lafu ; 
canys rhaid i'r Uygradwy hwn wifgo aoUygredig- 
aeth, a'r marwol hwn anfarwoldeb, ac angau a 
lyngcir mewn. buddugoliaeth. O angau, p'Jc 
'nawr mae dy golyn ? O uffem pa le mae dy 
fuddugoliaeth ?*' Ni bydd amfer fy Us i allan 
byth mwy, ac ni chaf ilino fy hun a meddylieu 
am angau, na choll.i fy llawenydd drwy oth ei 
golli. Pan el miloedd o oefoedd heibio, nid yw 
fy ngogoniant ond dtchreu ; a phan el miloedd 
'n rhagor helbio, nid yw ddim n£s at ddiwedd. 
Mae pob biwyddyn yn jubili, pob oes yn eyflawa 
oed, a byn oil fydd un tragywyddoldeb. O dded- 
wydd dragy wyddoldtfb ! A gogoniant fy ngogoni- . 
anf i ! BerfFeithrwydd fy niherflfeithrwydd !' 
^/Ovf gaUn gy%led, ddaearol ! *Mor oeraidd 
'r wyt ti 'n xneddwl am y dydd hyfryd hwn ? Ai 
gwefl gennyt eifledd yn y llwch, na rbodio ym- 
mhrcnhinllys Duw I A wyt ti 'n awr yn cofio am 
dy.negpfeii bydol, neu 'n mcddwl am dy chwan- 
teu, dy blefei eu daearol, a'th gymdeithion digrif ? 
Ai gweli bod yma, na bod uchod gyda Duw ? 
A ydyw 'r cymdeithion yn well? A ydyw *r 
plefereu 'n fwy ? Tyred ymaiih, na wna e^ufion, 
uac oeda v Duw a arch, 'rwyf finneu 'n erchi ; 
gwrcgyfa dy Iwyneu ; efgyn I'r mynydd ; edrych 
o'th amgylch gyda ffydd a dinritwch, Nac- 
edrych 'nul ar ffordd yr anialwch ; oni bydd i. 
gymn[iharu 'r deyrnas a^r anialwch dychrynllyd 
hwnnw, tuag at ganfod yii well y dirfawrwahani- 
aeth. Daccw ogoniant dy Dad ; Daccw, Q fy 
enaid ! Jle 'r ai di, 'npl ymadael a'r. corph hwn ;. . 
a phan fo 1 allu Duw dy godi drachefn,. a'th uno 
ag ef, daccw Jle cei fyw gyda'tli Arglwydd dros 

* fyth. 



Pen# i6« Nefolfyfyrdodyn.cael ei dd(irlunio. 325 

* f ytht I3accw 'r gogpneddus Gcurfalem ncwydd, 

* y pyrth o berleu, y fylfaeni o bcrleu^ a'r heolydd 

* wcdi eu palinantu ag, aur coethedig. Yr haul 

* fy'n goleuo *r hoU-fyd hwn, a fydd ddiles yno ; 

* byddi dy hun mor oleu a'r haul difglair accw ; 

* Duw fydd yr haul> a Chrift y .goleuni, ac yn 

* ei oleuni ef y cei di oleuni/ 

9. * O fy enaid ! A wyt ti yn tramgwyddo %vrth 
'^ yr addewid trwy dnghrediniaeth ? Rhaid icni dy 

* ammeu. Pe credit yn wir, cal. hy|i f A-y cfFeith 

* arnat. Onid ydyw oddi^ dan law, a itly a JIlv 

* Duw? Addichon Duw "fod yn gdwvddog? A 

* ddichon gwirioneddei hunan dd'wedyd celwydd ? 
^ Pa raid i Dduw wenhieithio iti, na'th dwyllo? 

* Pa'm y gwnai efe addo iti, mwy nag a gyflawna*? 
^ Na faidd gyhuddo y Duw doeth, OU-alluog, a 

* ffyddlon, o'r fath beth. Gynnifer o'r addew^ 
*. idion a gyflawnwyd i ti yn dy droedigaeth? A 

* wnai Duw weithio mor eflPeithiol drwy eirieu 

* celwyddbg ? O erchyll galon o anghrediniaeth ! 
' A wnaeth Duw addewid i ti o. orphwysfa^ aca 
^ ddoi di *n fyrr o honi ? Dy lygaid, dy glulieu, 
*- a'th holl fynhwyreu, a*th dwyllant, yn gynt nac 
' y bydd i addewidion Duw dy dwyllo. GWli fod 

* yn ficcrach o'c hya fy'n 'fgrifennedig yn y gair, 

* na phe canfyddit ef a'th lygaid, neu ei deimJo 

* a'th ddwylaw. A wyddoff dy fod. yn fy w, neu 

* mai daear yw honyr wyt yn fefjrll arni, neu fod 

* dy lygaid yn canfod yr liaul ? Mor wired bod 

* 'r holl ogpniant hwn i'r faints ac mor wired y 

* byddaf i. uwch na'r fer accwi a byw byth yn y 

* ddinas fan^aiddy, ac yn Uawen feipio allan glod fj 

* Mlirynwr ; os na chauir fi allan* gan y galon 

* ddrwg hon o anghrediniaeth, drwy beri imi ym* 

* adael a'r Duw byw.* > 

10. * Ac a ydyw 'r orphwysfa hon mor felus^ 
'* ac jnor ficcr ? Beth yntc^ mae 'r byd efgeulus yn 



;3i6 Nefolfyfyrioiyn cael ei ddarlunh. PlK. i6, 

* «i feddwl ? A wyddant hwy beth y maent jn ei 

* cfgeulufo ? A glywfant hwy crioed am dani, ncu 

* a ydynt hwy *n cyfgu, ncu a ydynt yn feirw ? A 

* wyddant hwy 'n ficcr fod y gdron o*u blacn» tra 

* maent yn fegura fel hyn, neu ddilyn oferedd ? 
^ Diammeu eu bod wedi gorphwyllo, hrydeni 
^ cymmaint am eu cyfleufdra ar y ffbrdd^ pan y 
•* maent yn pryfuro ar frys i fyd arall, a*u tragy- 

* wyddol ddedwyddwch i^w gael ncu golli. Vc 
^ mcddent un wreichioncn o refvurn^ byth ni wer- 

* tbent eu gtrpbwyifa am dratferth^ na 'u gogoni« 

* ant am ddaearol wagedd, nac anturio colli 'r 
^ nrfoedd am blefereu pechod. Dhdion ddynion ! 

* O nad yftyriech unwaith y perygl ^ch yn ci redeg, 

* yna chwi ddiftyrech yr hudoliactheu hyn ! Bcn- 

* digedig yn dragywyddol a fo 'r cariad hwnnw 

* a*m dygodd i ailan o'r tywyllwdi rheiblyd hwn V 

II, ' Tyred yn ncs ctto, O fy cnaid! a'lji 
^ gariad gwrefoccaf. Dyma beth i ti ofod dy 

* ferch arno^ rywbeth y t^ iti ei gam. O gw61 y 
^ fath Undid ffn ymddangos ! Onid yw glendid yr 
•*• hoH fyd ynghyd yma ! JBcth yw pob glendid arall 
** ond anharddwch ? Oni ddylait gym'ryd dy ber- 
^ fwadio ] garu ? Mae yma wlidd i'th lygaid, ac 

* i holl fwydd-gynneddreu dy enaid; a raid dy. 
•• gymmell i ymborthi amo r A elli di garu dyn 

* nad yw ond tippyn o ddaear ddifglair, t^p o glai. 

* 'n rhodio ? Ac ai nid elli gam y Duw hwnnw, y. 
» Qrt/l h^nnvff^y gogoniant hwnnw, fy morwirion- 
^ eddol ac anfelurol hawddgar i Ti a fedri g^uHi 

* ejifdill am ei fod yn dy garu di ; ac a ydyw cariad. 
^ cyiaill fel cariad Crift i Ni wna eu gwaith hwy yo 

* wylo, neu yn gwaedu drdfot, na'th efoiwythaii,. 
^ nac arbed dy ddagreu nath waed : Ond yn y 
'da^eu a'r gwaed a darddodd 6ddiwrth dy Ar* 

* glwydd^ mac cyflawn rinwedd i iachau*— O fy 
^ enaid, os yaw cariad yn haedduy ac a ddylei gen- 

* hcdlu cariad^ ^a gariad annyalladwy fy yma o'th 

« flacn?. 



Pen. i6. Nefol fyfyr^d yn cacl el ddarlunio.^ 317 

flaen ? Tywallt allan ytna hoU diyfor dy ferchia- 
dcu, a'r cwbl fy 'n rhy fach. O na byddei 'n« 
fwy. • O na byddei 'n fwy o lawer filoedd a 
weithieu 1 Bydded iddo ef gael ei wa&naetha 
'tt bennaf, a'th walanaethodd dt 'n bennafr 
GafFed ef gyntaf-ancdtg, a nerth dy enaid^ ^ 
ymadawodd a nerth ac a bywyd, o gariad attat 
ti.— O fy «natd ! A wyt ti 'n cani am odidawg^ 
rwydd ? Daccw wHid y goleuni ; ardal y tywyllwcb 
y w honyma. Nid y^*rfer gwibiogaccw, y Iber oltMy 
a'r haul difglalr, i gyd on'd Uuferneu wedi ea 
hyftyn allan o Ay dy Dkl, Pth deuo di, tra V 
wyt yn rhodio yn y byd tywyll hwn : on'd leied 
yr wyt yn adnabod y gogoniant a*r gwynfyd fy 
odditewn ?— A wyt yn caru am gydfaddafrvrfddf 
Pa berfon mwy addas na Cbrift ? Mae ci Ddmv^ 
dod a'i ddyndad^ ci gyfiawnder a'i radlonrwyddy ei 
barodrwydd z*i haihady oil yn ci gyhoeddi yn 
gyfeill cymmWys iti. Pa gynnyfgaedd gymmi» 
hwyfach i'th drueni, na thrugaredd? Neu i'th 
bcchod a'th hatogiad, nag anrhydedd a phcrffekh- 
rwydd ? Pa 1£ gymmwyl'ach iti na'r nefoedd ? A. 
ydyw 'r byd hwn yn cyttuno a'th ddymuniadeu f 
Oni chcfaift di ddigon o brofiad o bono ef ?«-> 
Neu a wyt ti 'n caraam ehv a pherthynas agos ?' 
P'le mae iti well clw nag yn y nefoedd, nac. 
agofach pcrthynas nag yno ?* 
12.— * A wyt yn caru am fod cydnaiyddiaeth z* 
chyfeillganvcb ? Er na welodd dy lygaid dy 
Arglwydd crioed, etto ti a glywaift ei lais, a 
dei%nniaift ci roddion, a buoft yn byw yn cL 
fynwes ef-; cfe a ddyfgodd iti et adnabod ef,. 
a'th hunan ; cfe a agorodd iti y ffeneftr gyntaf 
honno, drwy ba un y canfuoft i'r nefoedd. A. 
anghofisdft ti, er pan oedd dy galon yii e%eulus,. 
ac iddo ef ei deffro ; yn galed, ac iddo ef et 
^tbyniru j .yn gyndyn, ac iddo. ef. ei. pblygu ;. 

mewn^ 



3^ IsPefotfyfyrdoiyn cael etddarlumo. Pen. i6. 

* mewn heddwch, ac iddo cf ei chythryblu ; yn 

* gyfan, ac iddo ef ei dryllio ; ac yn ddrylliedi^ 

* nes iddo ef ei hiachau drachefn ? A an^ofiaift 

* di .*r amfereu pan y cafodd ef di.'n wylo; pan 
« wrandawodfJ cf dy ddirgel och'neidieu a gridd- 
« fanneu, a gadael pob'peth i ddyfod i'th gyffuro 
« di ; pan gymtperth ef difel pe bai yn ei freichieu 

* a gofyn iJtii ^^ enaid tlawd^ berii fy'n .dy flino ? 
" A wyt: 14 'n wylo, 'nol i mi. wylo cymmaint? 
« Cymmer gyffur ; mae 'th glwyfeu i'th iachau, 
« ac nid i'th .Jadd; y ft a'u, gwnaeth, na fynnai 
^ ddim .^r,wg iti ; .er fy mod yn goUwng allan dy 
** waed, ni oliyngaf allan dy fywyd." 'Rwy 'r> 

* cofio ei lais. Mor fwynaidd y cododd fi i fynu ? 

* Mor ofalus y triniodd fy nghlwyfeii. ) Mi debyg- 
< wn fy mod yn ei-^lywed etto yn dywe'yd wrtliyf, 
« hcbadur truan^ er iti ymddwyn yn angharedig 
« tu. ac attaf i,. a'm bwrw ymaith ; etto ni 
« wnaf fi felly a thydi. Er i ti fod yn ddibris 
«* am danaf fi a'm hoU drugareddeu, etto 'r wyf 
« fi a. hwytheu oil yn eiddo ti. Beth a fynnit 
" ag allaf fi ei roddi iti ? A pheth fy arnat eifieu, 
*^ nad allaf ei roddi iti ? Os dichon dim a feddaf 
«* dy foddio, ti a'i cei, A fynoi di bardwn? 
" 'Rwy'n maddeu iti 'n rhad dy holl gamwcddciu 
" A fynnit ras a hed4wch? li a'u cci ill dau, 
" A fynnit ti fi fy hunan ? Wele, eiddo ti ydwyf, 
c^t tjy gyfailly dy Jrglwydd^ dy frawd^ . priod^ a 
"^^ i^hen. A fynnit ti 'r Tad? Mi a'th.ddygaf 
« atto, a tbi a'i cei, ynnof a thrywof fi." Dyma 

* oedd geirieu cyfTurol fy Arglwydd. *N61 y 

* cwbl, tra 'rpeddwn yn ammeu ei gariad, mi 
« dybygwn, fy mod etto 'n cofio ei refymmeu 
^ a'm gorchfygafant. " A wnaethum i gymmaint, 

'« bechadury i dyftio fy nghariad, ac a wyt ti etto 'n 
« ammeu ? A fum i 'n cynnyg fy hun a'm^cariad 
y^ cyhy4, ac a wyt ti etto yn cweftiyna fy ewyllj- * 

*' yfgarwcb* 



p£N. l6« iSfefol fyfyrdod yn cael el ddarlunhm 32(5 

*' yfgarwch i fod yn eiddo ti? Ar ba gyfri^ 
'* drutrach y dangoffwn \\\ (y mud yn dy garu ?- 
*' Ai ni cliredi fy nioddefaint chwerw a darddodd 
«* o'm carjad ? A wnes i fy hun yn yr efengyl 
*' yn Hew i*th elynion, ac yn oen i ti, ac a wyt 
« ti yn edrych dros 'ben fy nhirionwch ? Pe 
^( buafwn foddlon i adael iti farw, pa aclios oe-id 
" imi wneuthur a dioddef cymmaint ? Pa raid 
** oedd imi dy ddilyn a'r fath amynedd a thaerni ? 
*' P'am y dywedi wrthyf am dy angheoion, onid 
*^ oes gennyf fi ddigon i ti a mintieu ? Neu am 
** dy annheHyngdod ; canys pe bail ti 'n deiiwng, 
« pa raid fyddai iti am fy nhcilyngdod i ? A 
<* Wahoddais, neu a gcdwais i criosd y teilwng aY 
*« cyfiawtk; neu a oes y fath rai ar y ddaear? A 
« wyt heb ddint; a wyt goliedig, truenus, yn 
** ddinerth ac amddifadJ A wyt yn credu fy mod 
'* i yn lachawdwr holl jddigonol, ac a wyt am 
*' fy hghae! i ? Wclc, dy eiddo ydwyf, cymmer 
«* fi ? OS wyt ti yn foddlon, yr wyf fi ;. ac, ni cheifF 
*• na phechod na'r diiwl, nac angeu nac ufFern 
" dorri 'r briodas." Dyma,* O dyma 'r geirieu 

* bendigedig a lefarodd ei Yfpryd o'r efengyl 

* wrthym ni, ncs y gwnaeth imi fwrw fy hun 
c wrth et draed, la llefain allan, ^ fy lachawdwr 
<^ a'm Harglwydd, ti a dorraill, a thi a adfywiaift 
«' fy nghalonj ti a orchfygaiil, a. thi a ynnillaift 
'' fy nghalon ; cymnfer ni, -tydi a'i piey v os 
(^ diclion y fath gak>n dy foddiO) cymmer hi ; 
(< bs na ddiohon, gwna hi y fath ag a ryngo dy 
*' fodd." Yn llyn, O fy enaid, y geHi gofio y 
« eyfeillach melus a gefaiit a. Chrift ; gan hynny, 
< OS dichon cydnabyddiaetb beri ferchiadeu> bydded 

* i'th galon redeg ar ei 61 ef. Efe-a fafodd wrtK 

* dy glaf wely, a efmwythodd dy boen, a yfgafn- 
^ haodd dy flinder, ac a fyminudodd dy ofneu. 

'< 'Roedd ef bob amfer yn barod pan gel (It ef 

* oddifrif i 



330 iiefrlfjfyrdodyn cadft ddarlunie. Pew, 16.. 

* oddifrif J fc?th gyfwfb yn gyhoedd ac yn ddiigcl ; 

* ti a*i cefaift yn y gyn'lleidfa, yn dy Ajy yn dy 
^ ftrfdl, yn y maes,. ynghand y noS) ac yn dy 

* bcryglon mwyaf/ 

13. ^Os yw baeliwii a tbofturiyn hudoliaeth i 

* gamd, pa mor anfefurol rwymedig wyf fi i 

* gani Crift ? Mae 'r holl drugareddeu a lanwaianr 

* fy mywyd, pob He y b6m. byw ynddo^ pob 
' • cymdeithas yr yi?agyfeiHechais a hwynt, fy hoU 

^ fwyddeu a phezihynafeu, pob cydwr y b&ra 

^ yiiddo, apbob cyfocwidiad 'r aethumdnwyddc^. 

' > maent oil yn d'we'yd wrthyi^ bod y ifynnon yn 

^ llifo drojodd » ddaimi. Arglwydd, pa fwm o 

* g»iad yr wyf yn dy ddyted dl f Ac fel y mte fy 
^ nyled yn cynnyddu o hyd? Fci y dylvm i 
^ garu ^n ol am gymmaint o ganad? Und a 
^' fdddiaf fi leddiwi am dalu 'r pvyd^ i ti, nut 

* gwobrv^o dy gariad di a'm cartad fy. bun ? A 

* wna fy batUng i dalu 'i ti am dy fwyngloddieu 
^ aur > fy nymiiniadeu anaml i, am dy hadioni 

* gwafta;^] di ; yr'eiddb fi^ nad yw on'd dim, am 
^^ dy eiddo di fydd anfddrol ? A feiddiaf i g^adtu 
^ mewn carlad a tliydi \ neu ofod y wreichionen 

^^ fach a fenthyccaiS) gydgyfer a haul cariad? A 
> ^ allaf fi garti mor ucfaeJ, mor ddwfn, mor hclaeth 
^ ac mor faith a chariad d hunan ; yn gyounaint 
•< a'r hwn a'm . gwaaetk, ac a wnaeth imi gam, 
^ ac a roddodd imi 'n Uwyr yr ydiydig a feddstf^? 
.* Fd nad allaf gyftadlu a thydi me^n nertb, na 
< < chrcii, na chynnal, na rheoli 'r bydoedd^&l 
>^ tydr, felly mor Ikied y gallsif gyftadlu a thydi 

< mcwn cariad. Na allaf, Ar^wydd, 'rwy 'n 
*^ ildio } 'r^ i wedi 'm gorchtygu. O fudd- 

4^ tigoliaeth fendigedig! Dos ymnilaen yn fudd- • 
* < Ogoliaethus, a Uwydda o hyd, a gorfoledda yn 

< dy gariad. '&hwna orchfygwyd gan dygsriad 
^> a gyhoedda dy fuddugoliaeSi 5 pan fydd)^ yn 



Pjn. i6# NefeiJyfirdottyneMeIeiddarlunio% 331 

fy nwyh i mcwn buddugofiaeth o*r ddaear iV 
nefoedd, o ferwolaeth i fywyd, oddiwrth y 
frawdlc i*r orfedd ; myfi, a phawb a*m gwdant 
a addefwn i ti orchfyga, a phawb a ddywedant, 
wele fcl yr ocdd yn ci gam ef !** Etto gad imi 
garu nrcwn ufodd-dod i'th gariad dl ; fcl caeth- 
was a brynaift^ er nid fel dy benddSg. Ai hi 
cbaf i garu oil, am nad allaf garu *n gydradd 
a thydi ? O nad allwn dd'we'yd drwy dfeimlad, 
*rwyf yn dy garu di^ yn gytnmwys feJ 'rwy'n 
caru cyfailJ, neu {j hun ! Er nad allaf ddywe'yd 
gyda* 'r Apoftol, ** ti a wyddoft fy mod ya 
dy garu y'* etto, gallaf ddVe*yd, Arglwydd, ti 
tvyddoft y mynnwn dy garu. 'Rwyf yn ddSg 
wrtb fy nghafon, am nad yw yn dy garu dl ;, 
'fwy 'n ci cheryddu, etto nid yw *n gwella \ 
*rvry 'n ymrefymmu a hi, etto ni cWywafmo'hi 
•n fymnrwd; 'rwy 'n ci rhwbio a'j gwfcfogi 
dtvfy arfer dy ordinhadteu, etto nid wyf yn ei 
theimlo '» gynnes o'm mewn# Annhcilwng 
cnaid ! onlcf yw 'th lygad yn awr ar yr unig 
wrthddrych hawddgar? Onid wyt yn cdrych 
ar hoff ogotlianty faint ? Ac ai nid wyt yn caru i 
Orrfd wyt yn enaid rhefymmol, ac oni ddylei 
rhcfwm ddangos iti, nad yw 'r ddaear ond 
carchar tywyll at ogoniant y nef .?^ Qnid wyt 
ti dy hun yn yfpryd, ac oni ddylit ti garu Duw, 
*rhw» fydd YJpryd^ ac^ yn ddd yr yfprydoeddf Pa 
ham y ceri gymmaiiit dy glai mafwol, *ic heb 
garu *n fwy y gogoniant nefoi ? A geri dl pan 
dddych' yno, pan gymmero *r Arglwydd dy 
gelain oV bfidd, a'th wneuthur i ddifgleirio fel 
yr haul mewn gogoniant byth bythocdd ; a' geri 
di 'r pryd hynny, ai ni cheri? Onid lie mae 
cariadon yn c^farfod y w yno ? Onid yw 'r by wyd 
yn gyflwr o gariad i Onid dydd mawr prioda« 
yr Oen ydyw? Onid caru yw 'r gwaith yno, 

* p'lc 



332 Nefol fyfyrdod yn cael er ddarlunio. PEN,^i6r 

* p'le mae Crift ac eneidleu yn cymmeryd eu 
*• llawii lonetd ? O gan hynny, fy enaid, dechreu* 

* arno yma ! Bydd glaf o gariad yn awr, fel \\\\ 

* iachaer a chariad juio. Gorphwys yn awr 

* ynghariad Duw ; ac na fydded i angeu nac 

* einioes, na dim arall dy wahanu oddiwrtho ;. 

* a thi a gedwir ynghyflawnder carlad dros fyth, 

* ac ni cheifF dim chwerwina Ueihau dy fwynhad ;, 

* canys yr Arglwydd a barottodd ddinas cariady 

* lie i gyfrannu ei gariad i'w rai etholedig, " a. 

* rhai a garant ei enw a gant drigo ynddi." 

J 4. 'Deffra ynte, O fy enaid cyfglydj Mac 
V* cyfgu dan oleuni gras yn afrefymmol^ mwy a 

* lawer ar fin goleuni gogoniant. Tyred iV lann,, 

* fy yfpr)'d dwi a rhewiiycj, mae dy Arglwydd yn 

* crchi ift lawenhau^ . ac ftto lawenhau, Ti a 

< orweddaift yn ddigon hir yn dy garchar o gnawd^. 

< p'le bu fatan vn geidwad carchar, gofalan yn 

* heirn arnat) orneu yn dy fHangcllu, a bara a 
« dwr cyftudd cedd dy ymborthj yno gofidieu 

* oedd dy letty, a'th ' bechodeu a*th elynion a 

< wna^nt dy wely, a chaion anghrediniol oedd 
^ y pyrth a'r bolJteu a'th gadwaii mewn: 'Naw^ 

* ma^ Angel y cyfammod yn galw arnat, ac ya 
^ dy daro, ac yn d'we'yd wrthyt, ''cyfod a dilyn 

* fi." I fynu, O fy enaid 1 utuddha 'h llawen> 
' a 'th holl gloion a'th follteu a ant yn rhydd-. 

* ion; "dilyn yr Oen p'le bynnag yr elo," A 

* ddylit ofni dilyn y fath arweinydd ? A ddichon 

* yr haul dy dywys i dYwyllwch. i A dy wys efc di 
' i angeu, 'rhwn a fu farw i'th achuh rhagddo ?. 
^ Dilyn ef, ac efe a ddengys iti Baradwjs Duw i 

* efe a ddyry olwg iti ar GaerfaUm newyddy a 
**phrofiad o breny hyyjyd. Dere i'r lann, fy enaid. 

* p'endrift, a gad heibib dy wifg. auaf i a dangos 

* drwy dy wilgoedd o lawenydd a raawl fod yt 

< haf wedi dyfod'i ac fel yr wyt ti 'nawr yn canfod 

< dy 



Pen, 1 6. Nefoifyfyrdodyn cael elddarlunio. . 333 

'* dy gyflTiiroft yn wyrdd, ti a gei ar fyrr eu gwel'd 

* yn wynn ac addfcd iV cynhauaf ; ac yna y 

* gclwir arnat i fedi, a chafglu a tnwynhau. Oni 
/ ddylai llawenydd y .gwanwyn fyn'd o flaen 

* llawenydd y cynhauaf? A ydyw titl yn ddiwerth 

* cyh meddiannu ? A ydyw 'r etifedd mewn dim 

* gwefl cyflwr na chaethwas ?" Fy Arglwydd a'm 
^ dyfgodd i " lawenhau mewn gobaith o'i ogoni- 

* ant •/' a ph'odd iV ganfod rhwng dellt y - 

* carchar ; canys pan i'm *Mierl1dir o achos 
*' cyfiawnder,*' efe a arch imi fod " yn llawcni 
^ a hyfryd, canys mawr yw fy ngwobr yn y 

*' nefoedd.*' Mi wn y itiynnei efe fod fy llawenydd . 

* yh fwy na 'm triftwch ; ac er mor hyfryd ganddo 

* yr ifel cdifeiriol, etto mwy hyfryd gahddo yr 

* enaid a ymhyfrydo ynddo ef. A hiliodd yr 

* Arglwydd imi fwrdd yma yn vr ani^lwch, ac a 
*. ddarfu iddo ef ei arlwyoag addewidion o dragyvv- 

* yddol ogoniant, a gofod ger fy mron ymborth 

* angylion ? A ydyw efe 'n fynych yn fy nhaer 

* gymmcll i eiftedd i lawr, a bwyta ac nad arbed- 

* wyf? Ac a fu iddo ef i'r diben hwn fy nghyn- 

* nyfgaeddu a rhefwm a ffydd, ac a thymmereu 

* firiol ; ac a ydyw 'n bofibl ei fod ef yn anfodd- 
^ Ion i ;ni Iawei\Jiau ? Onid y w 'n gorchymmya 

* i ti ymhyfrydu yn yr Arglwydd, ac yn addo 

* rhoddi iti ddymuniadeu dy gajon ? Oni fiarlir 

* iti "lawenhau byrh ; ie, canu 'n uchel, a 
*" bloeddio o lawenydd ?" f'aham gan hynny y 

* gwahgalonnaf ? Mae fy Nuw 'n foddion ped 

* fyddwn i foddion. Mac efe yn ymbleferu yrt fy 
J* mhlefer i. Mynnei efe mai fy hwyl walhdol 
' • a'm gwaith beunyddiol fyddar, bod yn agos 

* ;itto ef yn fy myfyrdodeu . yibrydol, a byw yn y 

* meddylieu melufaf o'i ddaioni. O . fendigedig 
' * fwydd, cymmwys i feibion Duw! On'd dy 

* wledd, Arglwydd/ nid yw ddlm i mi heb 

* chwa^ 



334 HefoifyfyrM^n cad ti ddarlunk. PlN, |i6. 

chwant bwyd : gofixiaift ddanteithion y nefoedd 
ger fy mron ; ond ocb ! *rwy'n ddall beb fcdri 
«u canfod ; 'rwy *n glaf, beb flys iddynt 5 'r 
wyf mor farweidd, nad allaf yftyn Daw attynt 
i'w cytnmeryd, Gan bynny, 'rwy 'n laer erfyn 
am y griis hwn, fel megis yr agoraift y nefoedd 
i mi yn dy air, felly ar fod iti agor fy Uygaid 
i iV chanfod, a'm calon i ymhyirydu ynddi > 
ac onite ni faydd y nefoedd yn nefoedd i mi. 
O -ti Yfpryd y bywyd, anaala ar dy rafufeu 
ynnof s cycnmer rfi gerfydd fy Haw, a dercba fi 
uwch y ddaear, fel y caofyddwyf pa rvw ogon* 
iant a barottoaift dl I'r rhai a'th garant r 
15. ^ Ymaith ynte a chwi, boenus ofneu a 
gofalon enaid, chwi driRwch a gofidieu bfin y 
galon ; o leiaf byddwcb lonydd dros ychydig ; 
fefwdi heibio} ariiofwcb i lawr yrtia, nes yr 
elwyf i fynu a t:hanfod fy 'ngorpbwys/a. Ma^ 'r 
fFordd yn ddieithr i mi ond nid i Grift. Yno 'r 
oedd trag'wyddol gartref ei ogoneddus Dduwdod 
ef ; ac yno 'r aetb efe a'i gnawd gogoneddus 
hefyd* £1 waith ef oedd ei phwrcafu ; arno ef 
t^ae ei pharoitoi hi, a'm parottoi inneu atti, a'm 
dwyn iddi. Tragywyddpi Dduw 'r gwirionedd 
a roddodd i mi ei addewid, ei iSl a'i Iw, *^os 
credaf yng Nghrift, na byddaf marw, ond y 
caf fywyd tragywyddol." Yno yr eir a f ' enaid 
cyn y bo hir, a*m corph ar fyrr ennyd a'i dilyn. 
Ac a ddichon fy nhafod dd'we'yd, y caf yn ficcr 
ac ar fyrr fyw gyda Duw ; ac etto fy ngbalon 
heb lamrau o'm mcwn ? A alJaf dd'we'yd hyn 
mewn fFydd, ac etto heb lawenydd I Ow ffydd, 
mor deimhidwy *r wy 'n cantod dy wendidf 
Ond er tod anghrediniaeth yn ty wyllu fy ngoleu« 
ni, ac yn pylu fy mywyd, ac yn rhwyftro fy 
Jlawcnydd, etto ni ddichon fyih fy ngorchfygu. 
a'ln* diryftnoi er iddo gynhgenau wrth fy 

* boll. 



PlK. l4. KefolfyfyrdQd yn cAel ei ddarlunii. 335 

^ hoU gyflurori, ctto cr ci waethaf, tni gif betb 

* diddmwch yma; ac oni bai fod anghrediniaeth 

* yn rh'vyftro, pa ddi^oncdd a aliwn gael f 

* Goleuni 'r nefoedd a dyvyynnai ar ty n^ha!- 

* on ; a gallwn fod agos mor gyfarwydd yao^ 

* ac wf f ar y ddaear. Tyred ymaith ynte, 

* fy enaid; caua dy gluftieu yn erbyn iaitli 

* fft^ anghrediniaeth, tifedri atteb ei holl ddad« 
^ leuony neu os na fedri, etto fathra hwynt dan 

* dy draed. Tyred ymaith ; na aros i cdrych ar 

* y bedd accw, nac.ar dy gorph yn pydru, na'th 

* wadedd yn y llwch, ni bydd hynny on*d dros 

* amfer byrr ; eithr cyfod dy ben, ac edrych i'r 
< nefoedd, a gwel dy cnw mewn JlythVennou aur 
** wcdi «i 'fgrifcnnu cr cyn feiliad y byd yn llyfr 
« bywyd yr Oen a kddwyd." Beth pe d'wedai 

angel wrthyt, fod trig&n wedi ei pharottoi i tt 
yn y nefoedd, ac y cei 'n ficcr ei meddiannu 
fyth J oni wnai 'r fath gennadwri iti lawenhau ? 
Ac a ydyw 'n ddiyftyr gennyt amffaeledig air yr 
addewid a draethwyd gan yr Yfpryd, ac hefyd 
gan y Mab ei hunan? Beth pe gwerfit gerbyi 
tanllyd yn difgyn attat i'th ddwyn i'r nef, tel 
Elias ; oni wnaethai hyn it' lawenhau ? Ond d^ 
Arglwydd a ficcrha iti fod gan enaid Lazarm 
borth o angyKon i'w ddwyn 1 fynwes Abraham. 
A geiff meddwyn fod mor llawen uwch ben ei 
gwppaneu, neu 'r glwth am ei ddanteithion 
tnelus, ac at ni lawenhaf i a fyddaf ar fyrr yn y 
nefoedd? A ydyw bwyd a diod yn hyfryd imi 
pan fwyf fychedig a njwynllyd; a gyaameraf 
blefer mewn tai a gerddi a rhodfeydd glanwaith 
teg; a ddichon gwrtliddrychieu hardd, bleUru 
fy llygaid ; neu lawyr hyfryd, fy arogl j neu 
beroriattdi fy nghlultieu; ac oni bydd 1 feddwl 
.rhagJIaw am y gwynnfyd nefoi bleferu fy enaid i 
Mi dybygwn y gailwn dreuiio fy amfer yn fodd^ 

« Ion 



336 Nefol fyfyrdoi yn cael et ddarlunid. Pen. 16. 

* Ion ac yn felus ymmhJiih fy llyfreu, a rhoi 
' fftrwel i'r byd, a thofturio wrth y cyfoethogion 

* a'r boneddigion nad cdwaenant yr bappufrwydd 
' hwn ; beth gan hynny a fydd fy happufrWydd yn 
^ y nefoedd, pTe bydd fy ngwybodaeth yn ber- 
' ffaith f Os daeth brenhines Sheba o eithafoedd 
' y dddear i wrando doethineb Solomon^ a chanfod 

* ei ogoniantj mor hoenus y dylawn i dramwyo 

* o'f ddaear i'r nefoedd i ganfod gogoniant y 

* Mawihydi tragywyddol, a chyrratdd eithafoedd 

* doethineb ; me\vn cymmariaeth i'r hwn, nid 

* yw dyfgedigion pennaf y ddaear on'd ynfydion 

* fful ? Beth pe gwnaethai Duw fi yn bennaeth y 
' ddaear; beth pe gallwn fymmud mynyddoedd, 

* iachau pob aftechyd a gair neu gyffwrdd, ncu 
^ fwrw allan g}'tbreuliaid ; oni lawenhawn am y 
< fath anrhydedd a breintieu a hyn, ac oni lawen- 

* haf yn fwy o lawer am fod fy enw 'n 'fgrifenn- 

* edig yn y nefeedd ? Nid allaf yma fy^nhau fy 

* ihieni neu fy nghyfeillion anwyl, heb rywfaint o 

* ddiddanwch ; yn enwedig pan redo fy ferchiadeu 

* yn rhydd tuac at fy nghyfaill, mor felus yr ymar- 

* ftiiad hyn o'm cariad ! O.beth gan hynny a fydd 

* byw yn wafladol yngharisd Duw ! " Mor ddaio- 
'^ nus ac mor hyfryd yw trigo 6 frodyr ynghyd** 

* yma ! . Weled teulu 'n byw raewn cariad, gwr a 

* gwraig, rbieni, plant, a gwafanaeth*ddynion,. yn 

* gwncuthur ^y cwbl mewn cariad i*w gilydd ; 

* weled tre'n byw ynghyd mewn cariad, heb na 

* chynfigennu, nac ymdaeru, nac ymryflbn, na 
^chyfreithia, na thertyfg nac ymranniad, ond pob 

* un yn caru ei gymmydog fel ei hun, gan feddwl 

* nad allant byth wneuthur gormod naill i'r Hall, 
' eithryiTcirechu i ragori ar eu gilydd jnewn cariad;* 
' mor ddcdwydd, nicr hjfryd golwg yw hpn ! 

* O gan hynny, pa gyrede^thas ddedwydd a fydd 

* teulu 'r nefoedd,* a thrigolion heddychol Caer^- 



falem newyidj p'le nid tk^ iktXi fctinxvokiA nat 
gwahanol fam, dim oerfdgat^v^h na dietthrwcht 
na dim cyfeillach . twyllodniSy nsCgotot, nac urt 
ymadrodd difwyn, nac edrydiiod digofus/ tit 
mcddwl drwg ; ond y cmbi yn un yng NgBrJ/i^ 
*rhvm fy*n un aV Tid, a ptiliwb yn byw yn ci 
^riad £f, ^rhwtv Tydd ga^lad ei hunan ! Nid y^ 
'r enaid fwy p*le mae'n-foyivna'ph'le mafe'n carUt 
Mor agos ynte y bydd fy enaid i W6di ei uno' a 
*Duw^ pan fyddo i mi ei gam ef mor gaicmtiDg^ 
cryf, a dibaid ! Ow galon druenuk anghrediniol, 
a ddichon feddwt am y fath ddlwmod, a gwaitli^ 
a by wyd a^ hwn, gyda 'r hth tawenydd egwan ac 
irel ! Ond mwynhadfy ilawenydd rhagllaw a 
fydd yn f^ bywiol/ 

• i6. • Mor hyfryd gennyf edrycfa ar, ac yftyticd 
petheu y greadi^eth' ifrd hon ! Pa adeiiad tdg yp 
ym yn tiigo yndUo yma ; y llawr w&ti ei addumt> 
a liyfieU) a blodeu, a choedydd^ a'i ddyfl'hau i 
fiynnonneu ac afonydd ; v grcmglwyd mor ehang 
uchei, mor rhagorol hardd! Pa ryfeddodeu fy'il 
yr haul^ Uoer, a- f(Sr, moroedd a gwymoedd ! Ao 
•a barottodd Diivr 'r fath annedd i gnawd llygre* 
dig, i enaid mcwn caichar ; ac a ydyw ef'e yn 
rhoddi miloedd o ryfeddodeu i'w elynion ! O pa 
fath annedd x^id i hwnnw fod a barottodd efe i'^ 
anwyl gariadus blant ; ac fd y bydd i ogoniand 
Jerufakm ncwydd ragori ar holl ogoniant prefen** 
nol y creaduiiaid?. Cyfod ynte, O fy enaid, yn 
dy ^fyrdodeu, a bydded i'th feddylieii am y 
gogontant hwmiw fod yn liawer meluiach na'th 
feddyUeu am y godidawgrwydd ifod yma I Nac 
ofna fyn'd allan o'r corph hwn, a*r byd hwn, gan 
y cci gyfncwidiad mor ddcdwydd j ond dywcd, 
tel y dywcdodd un wrth farw, '• yr wyf yn 
** llawenhau ac yn llammu o lawcnydd, fod y^ 
" amfer wedi dyfod ac y bydd i'r Jehofah mawr 
Q-, . ** mawrhytf 



338 Nifolfifytdodyn cadet diarlunU. Pen. i6« 

*< na^wrhydl 'r hwn y rhyfeddais ci ganfod with 
^' chwilio V greadigaeth, daioni 'r hwn a addolals, 
^. a'r hwn drwy f^fydd ^ welais ac a hiraethais am 
** jdano, ymdangos imi *nawr wyncb yn wyncb/' • 

17. * Mor rhyfeddol hcfyd y^ g%vetthredoedd 

* rhagluniaeth f mot hyfryd gweled y Du w mawr 
^ ei hiinan yn gofalu am ddiogelwch a dyrchafiad 
^ ychydig o ddynion gwael, dirmygedig oedd yn 
t gweddip 'y ac i edrych yn 61 ar y trugareddeu • 
« neillduol hynny ag y cafodd fy mywyd fy hun 

* d addumo a'i felufu ganddynt ? Mor fynych y 

* cafodd fy ngweddieu eu gwrando, fy nagreu eu 
< derbyn, fy enaid cythryblus ei ddiddanu i Mor 

* fynych yr archodd fy Arglwydd imi gymmeryd 
« cydur ? Pa gynnhaliaeth yw *r profiadeu hyn, a'r . 

* tyftiolaetheu amlwg hyn o gariad fy Nhad, i'm 
^ calon ofnus anghrediniol i ? O gan hynny, pa • 
^ .ddiwmod hyfryd a fydd hwxmw, pan y q,u bob 
' .trugaredd, perffeithrwydd o drugaredd, a Uawn 

* fwynhau Arglv^d. y trugareddeu j pan gaf i 

* fefyll ar lann y mor ac edrych yn 61 ar y tonneu 

* .tcrfyfglyd a ddaethum drwyddynt yn ddiangol ? 

* Pa lawenydd fydd imi, pan edrychwyf yn 61 ar 

* jfy mho^eu a'm triftwch, fyofneu a'm dagreu, a 
^ mwynhau 'r gogoniant ac oedd yn ddiben y cwbl? • 
^ Pe byddai i'm ddiferyn o fywbl ffydd yn gym- 
^ 0)yfgedig. a'r yiiyriaetbeu hyn, pa galon nefol 
^ ortbleddus a fyddai o ^ewn fy mynwes? Mi 

* chwennychwn gredu, Arglwydd, dinyftria fy 

* ahgbrediniaeth i.' 

18. ^Mor felus, O fy enaid, a fu ordinhadeu i- 
' ti ? Pa hyfryd wch a gefaiA mewn gweddi, a 
^ diolchgarwch, dan bregetheu nefqlaidd, ac yng« 

* hymdeithas y faint, ac wrthweledyr "Arglwydd 
** yn chwanegu at yr eglwys y rhai fyddem gad- • 
" wedig?" F'odd gan hyniiy ydichon fy ngliKon 
' ddychymmyg y liawenydd a gaf wrth wcied yr ^ , 
' eglwys berffeith yn y ntfoedd, a'm derbyn iV ' "^ 

*dcml 



Pen. i6. Nefol fyfyrdoi yn cael el idqrlunU. 339 

* ckml fry, a chyda 'r llu nefol foli 'r lort dros 

* fyth ? Os ocdd " gair yr Arglwydd yn fwy hoft' I* 
** Job na'i ymborth angenrheidiol ;** ac i Ddafydi^ 
" yn felufach na'r mel, ac ha<liferiad dilicu mel,*' 

* ac i Jeremi^ •*• yn Uawenydd^ ac yn hyfiydwch 
^ calon;" pa mor fendigedig 6 ddiwrnoda fydd 

* hwnnw, pan y cawn ni gyflawn fwynhau Ar- 

* glwydd y gair hwn, ac nad rhaid ini mwy wrth y 

* gorchymmynion a'raddewidion ^fgrifcnnedig hyn, 

* na ddarllen un llyfr on*d wyneb y gogoneddus 

* Dduw ? Os oeddynt hwy a glywfant Grift yn 

* llefaru ar y ddaear " yn Tynnii o herwydd. ci 
** ddcall a'i attcbion, ac.yn rhyfeddu am ei eirieu 
** grafol addoi allan o'i enau cfi" PacfFcithgan 

* hynny a wneir amaf i pan ganfyddwyf cf yn ci 

* fawrhydi?' 

19. ^ A ddichon golwg o bell ar y gogoniant 

* hwn wiieuthur i eraill roefawu V groes^ a gwrthod 
^.ymwared; ac oni ddichon dy wneuthur di yn 

* llawen dan ddioddefiadeu llai? A ddichon hyn 
^ felufu fflammeu merthyrdod, a phcidio melufii 
^ dy fywyd di, neu 'th afiechyd, neu 'th farwoJaeth 

* naturiol? Onid yr un nefoedd y cant hwy a 

* linneu fyw ynddi \ Onid yr un yw eii Duw, eu 
^ Crift, a'ii Coron hwy a minneu? Ac a ^f i 
^ edrych ami allygad mor dywyll, a chalon mor 

< fwrth, ag wyneb mor brudd i Mi gefais fy hun 
^ ry w ragbrofiadeu bychain o honi ; a pha faint 
^ mwy byfrydol oedd hyn, nag a fu unrhyw btih 

* daearol erioed % beth g^n hynny a fydd y llawn 
« fwynhad V 

20. *Pabrydfcrthwch fydd ymz yngrafufiiu am* 

* mherffaith yr Tfpryd f Och ! gyn ilcicd y rhai*n at 

* a gawn fwynhau yn ein cyflwr perfFeitli \ Pa mor 
^ ddedwydd by Wyd a fyddem byw yma, pe gallem 

< on'd cam l3uw gymmaint ag y mynnwn ; pe 
^ gallem fod oil yn gariad, a charu 'n ddibaid \ O 

Q^% *fy 



* fy toaid ! Bctlh a xoit ti am y fath fywyd ? Fed 
^ fai gennyf y fath amgyffinediadeu am Dduw, y 
^ fath adnabyddiaetb p'i air ag a ddymunwn ; pe 
^ gallwQ ymsodduied ynddo yn fy \o\\ %fyn^ 

^ der«tt ; pe gaHwn .fodmor f^ioi ag y mynnwn 
^ ytn mbob dyledfwydd^ pe g^lhm wneuthur 

* Duw fy nyfnimiad a'm hyfrydwch gwaftado), ni 
^ chynfigOEHivPii'iiBtb^oBon am eu hanrbydcdd 
^ a'u pltfereo* Pa ddiedwydd gyflwr, O fy enakl f 
^ y byddi ynddo ar fypr^ pan y cei lawer mwy o'r 

* pctheu byn, >nag; a alb ddymuno 'n awr, ac arfef 
^ dy tafufeu pecroitb ymmhrefeQQolde& digyfrwng 

** Duw, ac Aid yo y tywyttwcbi neu o hir bell fd 

* ymaf 

7.1. -* A ydyw t^kusfs Cfiflvvcx y mae ^n becha^ 

* durus, yn gyf^uddiol ac erlidigaethu^ yo gycn^ 
-^ matQit ipwy.ij;ag»rol n^ lonrbywc^ld grafpl yn 
^ oeiilduol} £etb vrrsh -hyimy a fydd yr ^wy« 
^ wedi d Uwyr ga^u al g^Dfiddt!^ wedi .idTgya • 
^ .ddj^iyn y dagitu 1 ^i^^ic/ &imi paa «a bydd 
'%iddi na phficbu na d^oddef mwyaoh ! Nj bydd 
^ fogoniant yr ^> J^wfokm .ood tynpyUvncb ac 
>* aabarddffvcb a^ m^nisoi y ^ewjtdd. n achpa a 
^ fydd i ji yf^d hyuoiyAoed^'O lawje»yd4> pan 

* lavflom i&or ogon^DS yw Y deml iiefo^ a cbofio 
** vgiwasledd yr ^wys ^rty ddaesr ?' 

£)• £• -Oi gtif^'Uich ^iewad bpn fn rhyf/fitb fw 
jkarllen or irdy gtUiuik fu gynmiufs 4U tbannu ymam 

2a. ^ Ofid ]9cb i iel y vcolilais t fy faun yngbanol , 
' fy ntf^^^u f Meddyjiais ibd fy agbalan yn 
^ gwrando o hyd, on'd mi welaf nad ydyw. Fa 
^ fywyd fy mewD meddylieu a ^eiricu gweigioiH 
^ neb ein ftrchiaden ? Ni dieiff Duw *na mtoBeu 
< blefcr ynddym. P'le >y /bnoft .dt» O gfd^n an^ 
' nbiUwttg^ tra bum yn agnryd i ti y trytma trag^ 
^ ywyddol? A oes amac.ddtjn cywilydd achwya 
* ^mxnaint ar fywyd diles, a ^rwgaach fod Duw v^ 

* yni. 



pRVm l6. Nefohfjfyrdod yn cael it ddarlunlo. 341 

* yn dy Icnwi a thriftwch ;. pan y mae cfc yn cyn- 

* nyg iti hyfrydwQh angylion yn ofar ? Pc gwnao- 
^ thit ti 'n awr ond fy nilyn i yn agos, gwnaetbai 
^ hyn-it* adfywio a Ilammu o lawenydd, ac ang* 

* hofio 'th bocn a'th driftwch. A feddyliais i fod 

* fy nghalon mor aramtiarod i lawcnhau ?* 

23* * Arglwydd, ti a gcdwaift fy Uawcnydd pcr- 

* ffaith i crbyn y nefoedd, gan hynny helpia fi i 

* ddymuno^ ncs y delwyf i feddiannu, a gad imi 

* hiwethu pan nad allaf, fel y mynnwn, lawenhau. 

* O fy enaid, ti a wyddoft, er gofid iti, nad wyt ti 

* ctto yn dy orphwysfa^ Pvl bryd y dof i'r porth- 
^ ladd tawel diangol, pMe pid oes dim o*r tymm- 

* hcftlocdd, tonneu a'r peryglon-hyn ; pryd ni chaf 
^ byth mwy nofwaith na dydd anefmwyth a bline« 

* dig ! Yna ni bydd fy my wyd y fath gyinmyfgedd 
« o obaLth ac ofn^ o lawenydd a thriftwch ; ni bydd 

* cnawd ac ylpryd yn ymladd ynnof, na fFydd ac 
^ anghrediniaeth) goftyngeiddrwydd a balchder yn 

* cynnal ymdrech waftadol. O, pa bryd y c^f adael 

* yn ul yr.ofneu a'r gofalon a'r cyftuddieu. fy V 

* blino f 'cnaid ? Pa bryd y byddaf allan o'r cnawd 

* twyllodrus hwn, fy'n rhwydo ac yn gwrthwyneba 

* f 'enaid i y corph ilygradwy hwn, y byd gwag- 

* eddus a gorthrymmus hwn ! Och, fod yn rhaid 
^ i mi aro$ i weled eglwys ac achos CritV yn cael 

,* eu hyfgwyd yma a thraw mewn ymryffon, a'u 
^ gw/ieuthur i wafanaethumanteifion airgel, neu 

* ddychymmygioa cyfeiliornus ! Nid oes dim o'r 

* annrhcfn hyn yn y Jerufalem nefol, c^t weled 

* yno yfprydocdd perffeith,. oil yn cydgordio 'n 

* rhwydd, i ufuddhau a moli ea Brenin tragy- 

* wyddol. O, pa faint gwell fod yn cad^v drws 

* yno, na bod yn bennaeth ar y.byd terfyi2;lyd 

* hwn ? P'am nad wyf yn fwy blinedig o'r biinder 

* hwn ? P*am yr wyf mor anghofus o'm gorph- 

* wys le? I fynu yntcu, O fy enaid, yn dy 

* adymuniadeu uchaf a gwrefoccaf ! Na juro* nes 

0.3 



342 Nifolfffjriiiyn cael tt ddarlunio. PiN% 16. 

bo iV cnawd ddymuno gyda thi ; na ddi&wyl i 
fynwyr ganfod dy wrthddrych bendigedig, lui 
dangos iti pa bryd a pha beth i ddytnuno. Oni^ 
;yw fyrthni dyddymuniadeu am oiphwysfa, yn 
dy gybuddo o*r anniolchgarwch a'r ynfydrwydd 
atgailaf ? A raid i'th Arglwydd |;)rynu iti orph^- 
ysfa am bris mor ddrud^ac ai nid wyt ti yn ei 
phrifio 'n fwy ? A raid iddo ef fyned ymmlacn i 
barottoi annedd mor ogoneddus i un mor wae^ 
ac a ydyw 'n wrtbun gennyt ti fyned i'w med4« 
iamiu ? A ^dff Arglwydd y goeoniant dd/bunp 
dy gwmpemi di, a thitheu neb ddymuno ^ 
gwmpeini ef ? A raid i'r ddaear fod yn ufferp 
Iwyr iti, cyn y byddych foddlon i fod gyd^ 
Duw ? Edrych ar y creadur mwyaf hawddgar, a'r 
cyflwr mwyaf dymunol, a dywcd imi, p*le y 
mynnit d tod, os nid gyda Duw ? Mae tlodi 'p 
faich ; cyfoeth yn fagl } afiechyd yn antwfryd ; 
iechyd yn anficcr; y byd cuchiog yn ngo 6y 
fawdl J y byd gwcnog yn brathu dy galon ; mqr 
belled ag y mae *r byd yn cad ei garu ac ym« 
hyfrydu ynddo, mor beUed^a Kynny y mae 'n 
drygu ac yn peryglu d gariadon s ac os nad ellir 
ei garu, pa ham y gwneir ei ddymuno? Os 
rhoir canmoliaeth iti, yr anadl hon a'th wei^ 
wyna; os cei dy ddibrifio a'th ammherchi, 
meddyliwn na wnai hyn ynnill dy gariad. Os 
yw 'th waith Uwyddiannus a'th gyfdllion duwiol 
yn well yn dy Olwg na bywyd gyda Duw, mae 'n 
bryd i Dduw eu cymmeryd oddiwrthyt. Os bu 'tk 
];^eu 'n felus iti, oni buant hefyd yn chwerw i 
a pha beth ynt, ar y goreu, mewn cymmhariaeth 
i dragy wyddol olwg ar Dduw 'r gwirionedd I 
Dy gyfeillion yma, a fuont hwy yn ddiddanwch 
iti, ac oni buont hefyd yn flincler ac yn ofid iti ? 
Maent yn rafol, onid ynt hefyd yn becbadurus I 
Maent yn fwyn, ac onid ynt yn di^ 'n fuan ? 

• Macnr 



IPen. i6. Nefolfyf^rdodyn cael ei ddarlumo. 34 j. 

* Macnt ynoftyngedig, ond, och, mor filch hefyd,^ 

* Eu gralufeu ydynt feliis a'u donieu 'n gymmorth j 

* cithr onid yw cu llygrcdigaetheu yn chwerw, aV 

* hammherffeithrwydd yn niweidiol ? Ac a ydy w 

* mor anhawdd gennyt ti fyned oddiwrthynt hwy- 
« at dy Dduw ?' * . 

a4* * O fy enaid, cdrych yn uwdi na*r byd hwa 

* o driftwch ! A deimlaift di ddolur gwialen cerydd 

* cyhyd, hcb ddeall ei meddwl yn well etto ? 

* c5nid yw pob crgyd i'th yrru oddiyma? Onid 
< yw ei Uais fel y uais hwnnw wrth Ellas, ^ beth/ 
«* a wnai di yma V* A wyt ti *n anghofio rhagr 

* ddywediad dy Arglwydd, **yn y byd gorth,- 
«* rymdcr a gewch, ynnof fi y gellwch ga^L 
« tangnefedd/' Ow, fy anwyl Arglwydd, 'rwy> 

* teimlo dy fcddwl, mae 'n fgrifennedig ar (y 
« nghnawd, yn argraffedig ar fy efgyrn- At ^, 

* nghalon yr wyt yn amcanu ; dy wialen yn gyrru, 
« a rhefFynneu arian dy gariad yn tynnu ; a*r cwbl 

* i'w dwyn attat dy hun. Arglv^dd, a dai y fet^ 
« galon i ti ei chacl ? Gwna hi yn deilwng, ac yn^ 

* tydi a*i pieu, cymmer hi attat dy hun, ac yrja. 

* dcrbyn finnca. Mae i'r dywarchen hon. fywy^*^ 
^ i fymmud, ond nid i efgyn. Fel plentyn gwapr* 

* at ei fain dyrier, itiae 'n. edrych i fynu attat ti,, 

* ac yn e(tyn (ci Haw alian, ac a fynnai i ti ei thyiv- 

* nu i'r lana. Er nad allaf dd'we'yd, ** fy enaid 
«* a hiraetha am danat ;'* etto gallaf dd'we'yd,. 

* 'rwy *n hiractbu am y fath galon hiraethlop. 
** Yr yfpryd fydd barod, y cnawd- fydd wan." 

* Fy yfpryd a lefa, **^ deued dy deynias," neu g^ 

* i mi ddyfod i'th dcyrnas ; ond mae arycnawdj 

* ofn i ti wrando if ngweddi, a*m cym'ryd i ar fy 

* ngair. O bendigedig £0 dy ras di, iy'n gwq«« 
« cutliuK dcfnydd. o'm Uygredigaethea i tuac at. 
•*lldd cu hunain ; can's 'rwy'n ofni fy ofneu, ac 
^ vn tnftatt am fy nrhUhvcb. ac yn hiraethu aai^ 

^ *hkaeth. 



34+ Nefol fyfyrioi yn catl A ddarlunio. Pek. i6» 

* biraeth mwy ; ac felly y moddion blioderus i 
< gyrraedd fy nyniuniadeu a chwanegant fy inlinder> 

* a hyn a wna i mi riddfan am fy ngorphwysfaJ' 

25. * YN WIR, Arglwydd, mac *n gyo^ng ar 
^ fy enaid ei hunan, *^a pha beth a ddewifaf, ni's 
** gwn," ond ti a wyddofV bcth i'w roddi. 
*' y mddattod, a bod gyda thi, Uawcr iawn gwcU 
« ydyw, ond aros yn y cnawd a ymddengys yn 
•* angenrheidiol.'* Ti a vryddoft nad wyf yn blino 

* ar dy waitb, ond ar driflwch a phechod; 'r 

* wy'n foddlon i aros, tra gwnetych di ddefnydd 
^ o bon¥^yf, a chyflawni 'r gwaith a roddaift yn fy 
^ Haw : Ond eriynniaf amat, nac oeda 'n hwy, 
^ pan orphennir hwn; a thra byddwyf yma, 

* bydded i mi o hyd wellau ae efgyn. Gwna £ o 

* byd yn well, a cbymmer fi ar y gorcu. Ni 
^ feiddiaf fod mor ddiamynedd^ ag erfyn arnat 

* fyrrhau fy amfer, a'm cipio oddiyma 'n am- 
^ 'mharod ; am y gwn fbd fy ngbyflwr tragy wyddol 

* yn~ pwyfo cymmaint ar ddiwygiad y bywyd hwn. 
< Ac ni fynnwn aros pan ddarffo 'm swaith ; a 

* pharhau yraa i bechu^ pan y mac 'm brodyr yn 
^ gorfoleddu. Ol dy droed a faluria 'r pryf hwn, 

* tra mac *r itx accw yn difglcirio yn ffurfafcn 
^ gogoniant. £tto dy blentyn di wyf yn gyft- 
' al a hwytheu ; Crift fy 'n ben i mi, yn gyilal 

* a hwytheu : pa'm ynte y mae 'r fath beUdia 

* rhyngddom ? Un'd 'rwy'n cydnabod unionder dy 
' ffyrdd di ; er ein bod ni oil yn blant, etto myfi 

* yw 'r afradlon, am hynny 'n gymmhwyfach i'r 
- ' wlad bell hon i ymborthi ar gibau, tra maent 

/ hwy 'n waft ad gyda ibydij yn mwynhau 'th 

* ogoniant. Buant hwy unwaith yn fy nghyflwr 
' « i, a byddaf finneu ar fyrr yn eu cyflwr Hwytheu* 

* Euant hwy yn y dull ifelaf, cy% eu dy/od i*r 
' uchaf i buant yn dioddcf cyn iddynt deyrnafu^; 
« daethant hwy allan o*r cyjiudd niawTy ag'fydd 

^ beddyw. 



Pen, i6. N^fol fyfyrdod yn cael $hdiarlunh. 34.5 

heddyw ger Ihx>q yr orfedd ; ac-oni byddaf fi 'n 
^ foddlon i ddyfod at y goron yr un fFordd a 
^ hwytheu, ac yfed a*u cwppan hwynt, cyn ciftedd 
^ gyda hwynt yn y deyrnas,. Arglwydd> bcxldlon •. 
^ wyf i aros dy amfer di, a rhodio dy fFardd, on*d 

i ti fy uyrchafu yji dy amfer dy hun, a*m dwyn 
^ i'th yfgubor pan welych di ii 'n add fed- Yn y 

wfamfer, gallaf ddytnuno, on'd aid grwgnach : 
' Gallaf gredvi ac hiraethu, er na fei^iiaf fryfio 

* 'n bedwdunis: 'Rwy 'n foddlon i ddifgwyl 
"^ wrthyt, on'd nid i'th golli \ a phan welych di fi 
^ yn rhy foddlon i'th abfennoldeb, yna by wha 

* fy nymuniadeu llefg, a chwyth i fynu y wreichi* 

* oncn o gariad fy' ar fyn'd yn nifFodd j ac na ad 
' fi nes y gallwyf mewn gwirionedd diffiiant lefain 
^ 9il^n. ** Fd y brefe 'r hydd am yr afonydd 
^ dyfi^oedd, fdly V hiractba iy cnaid am danat 
** ti, O Ddiiw. Sydbedig y w .fy cnatd am Dduw^ 
" amy Duw byw : pa pry4 y dcuaf ac yr ymddang^ 
^ of^f ger broa Duwf Fy ymarweddiad i i[j^dd. 
-*• yn y nefoodd, p'r Ik heiyo yr wyf yn difgwyl 
^ yi' lachawdwr. Fy fi^ch fydd ar betheu i^chodj 
" p'le m^e C^ift yn eiftcdd, a'm bywyd wedi ei 
*♦ giiddio. Wrtb ffydd yr yd wyf yn rhodio, ac, 
** oid wrtb olwg j yn gweled yn dda yn hytrach 
^ fod oddi cartref o'r corp))^ a ch^rtrefa gyd a' r 
^ Arglwydd." 

%h. * t'a hawl iyddgan y byd gorwag hwn ynpof 

* fi; a pba-bfi^h fydd yaddo a ymddengys nfior 

* bawddg^Ti i aUu deaiu fy ny/nuniaeUu oddiwrth 

* fy Nuw, a phcri bod yn anj^awdd gennyf ym-^ 

* ad;»lf Mi dybygwn, pan edrychwyf. arao a. 

* Uygad pfwyllog, mai aiualwch.,di|Fai|:h ydyw,, 
' ^ a gormod o'i drigolion yn fwyftfitod beb .en 

^ doii. GaUaf edryoh ar el \\o\\ lendid fal 
' anhardd^h ; a boddi eu boll bl^fipr^u mewn 

* ychydigoddagreu edifeirwch ineuawd ochenaid 

' a'a 



34^ Nefolfyfyrdod yn cael et ddarlunio. Pbit, i6. 

a'u gwafgara ytnaith. O na fydded i'r cnawd 
hwn dwyllo fy enaid yn y ftth fodd, a pheri 
imi ddewis y bywjd blinderus hwn yn hytrach 
na'r llawenydd fydd o amgylch dy orfedd di \ 
Er mor ddychrynllyd yw angeu i natur, ctto, 
gwnaed dy ras I'th ogoniant ymddangos nior 
ddymunol, nes bo i frenin dychryniadeu fod yn 
genuadwri o lawenydd ! Na fydded i*m henaid 
gael ei fwrw allan4rwy drais, a'i ddifeddiannu 
o^i annedd yn crbyn ei ewyllys^ ond tynn cf 
attat dy bun, drwy ddirgel aliu dy gariad, fel 
y mae gwres yr haul yn yr \Af yn tynnu allan 

.y creaduriaid b'u cclloedd gauaf. Tynn fy 
enaid attat dy bun fcl y tjmn y had^jUme yr 
haiarn, neu fel y tynn y fflamm fwyaf y UeUt ! 
Gwafgar gan hynny y cymmhyleu (y 'n cuddio 
dy gariad riiagddwyf, neu tynn ymalth y cenn 
fy 'n rhwyftro i'm Uygaid dy ganfod 5 canyt y 
pelydreu a darddant o'th wyneb, neu 'r rhag- 
brofiadeu o*th lechydM^iaeth fawr, ac nid dun 
aral), a wna i cngid dd Vc'yd oddifrif, " yr awr 

^ hon y gollyngi dy was mewn tangnefedd." 
Nid golwg gyffredinol a wna 'r^ tro yma; 
fel mae '^ gwaith yn fwy, felly rh^td i'r cym- 
morth fed. O tro 'r ofneu hyn yn ddyihuhiadeu 
cryfion, tro fy fyrthni yn biraeth ar dy 61 di 1 
Tra gorfydd imi fod oddicartrcf oddiwrthyt, pir 
i'm henaid och*neidio mor drwm, ae y gwna 
fy nghorph mewn diffyg o iechyd ! Os oes imi 
ragor o amfer iV dreulio ar y ddaear, gid i mi 
fyw, fel heb y byd, ynnot ti, fel y bum 
weithieu by w hebot ti, yn y byd ! Tra fo gennyf 
ddeall i feddwl, na ad i*m dy anghofio di \ neu 
dafod i fymmud, bydded i^m goffim am danat ' 
ti gydag hyfrydWch; neu chwyth i anadlu, 
bvdded ar dy ol di, a throibt ti; neu lin i 
bi^gu, bydded iddi ymgr^mu beunydd gerbron 

< dy 



Pek, i6. Nefolfifyrtbd yn^ad ei ddarlmio. , 347 

^ dy droed-faingc ; a phan fo i ti fy rhwymo ag 

* aiiechyd, " gwna di fy ngwely^ cyfrifa fy nghle- 
'^ fydeu, a dod fy hoi I ddagreu yn dy goftrel V* 

27t ' Fel y mae fy ngh^awd yn dymuno Vhya 

* masf* yfpryd yn ci ffieiddio, felly 'n awrgad 

* i'ln hyfpryd ddymunD 'r dydd hwnnw ag mae ' 

* fy nghnawd yn ci ffieiddio ; na fydded i'm 

* cyfeillion driftau cymmaint wrth ddifgWyl am 

* ymddattodiad fy enaid, ac y byddo i'm henaid 
^ lawenhau wrth ddifgwyl am ei ymddattodiad ei 
' hun ! Gan hynny, ** marw a wnelwyf o far- 

* wolaeth yr union, a bydded fy niwedd fel yr 
** eiddo yntef ;'* fef iymmudiad i'r gogoniant 

* hwnnw na dderfydd fyth ! Gan hynny bydded 
^ i'th warchae o angylion ddwyn fy enaid ar ei 
*. ymddattodiad at vfprydoedd pcrfFeith y rhai 

* cyfi^wnj a byddea i mi ddilyn fy nghyfeiUion 

* anwyl a hunafant yng Nghrift o*m blacn i ; 

* a thra fo fy nghyfeiUion galarus yn wylo uwch 

* beafy inMd> bydded i'm hyfpryd orphwys yn 
^ dy fynwes di ; a thra fo fy nghorph yn pydru 
' yn y tywyllwch, bydded fy enaid yn ecifeddiaeth 
« y faint yn y goleuni ! O, tydi ag fy'n cyfrif holl 
« walk fy . mhen, cyfrifa yr jioll ddyddieu y 
' gorwedd fy nghorph i yn y Jlwch \ a thydi, 

* 'rhwn a fgrifennaill fy holl aelodeu yn dy V}ir^ 
< cadw gyfrif o'm hefgyrn gwafgaredig ! • O fy 

* lachawdwr, pryfura amfcr dy ddychweliad; 
'danfon allan dy angyJion, a gad iV udgorn 
' ofnadwy a melus hwnnw feinio ! Nac oeda, 
f^rbag i'r byw roddi i fynu eu gobaith ; nac oeda, 

* rhag i'r ddaetr fyn'd fel uSern, a'th eglwys 

* drwy ..ymranniadeu gael ei malurio 'n liwch; 
.* nac oeda, rh^g i'th elynion gael y ilaw uchaf ar 

* dy braidd, a rhag i falcoder, rhagrith, try- 
' thyllwfh ac anghrediniacth Iwyddo 'n ^\'o>ji\ 
' dy widdill bychan, a rhaanu rhyngddynt dy 

. , . * holl 



J48 Nif^tJj^rAdywaiilgi ddarluHi^ PsN. lifi^ 

^ hol| etifeddiaeth, a phao ddelych nft bydd(» 

* iti gael ffydd ar y ddaear; nac oeda, rtldg i'r 
^ bedd ymffroflio am . fuddugoliaeth, a chwedi 
^ dyfgu gwrtliryfela gan ei ddeiKaid, ommedd 
^ rhoddi i fynu dy eiddo i ti ! O pryfura ddydd 
^ yr adgyfddiad ma^r, pan €1 dy orchymmyn 

* allan, a phawb yn ufiiddhau ; pan fo ' V mor a 

* thir yn rhoddi- i fynu y meirw, -a^r rhai oil a 

* hunafant yn y bedd yn defiVoi, a'r meirw yng 

* Nghrift yn cyfodi 'n gyntrfj pan fo i'rhlkd^ 
^ hauaift yn Uygredig, gyfbdi yn anilygredig ; a'r 

* beddeu a dderbjmniaiant IWch a llygredd^ roddi 
< 'n 61 i ti iSr a heulieu gogoneddus ! Am hynay 

* meiddaf roddi i lawr fy nghorph yn y Uwch, 
! gan ei ymddiiied, nid i'r bedd^ ond- i ti ; am 
^ hynny fy nghnawd a orpbwys- mewn 'gobaith, 
^ nes y bo i ti ri gyfodi i feddiannu tragpvydM 

* orphwysfa. " Dychwel, O hf^wyAAy pa hyd f 
<^ O deued dy deymas !'* Dy briod ymddifad 

* % ddy wed, tyred \ am fod dy yfpryd o'i mewn 
^ yn dywedyd, tyndy gan ei dyfgu i weddto 'n 
^ llyn gydag ooh'neidieu annhraethadwy ; ie *x 
^'boU greadigaeth a ddywed, tyred, ^*dan obaitb 
^ rhyddhad o gaethiwed llygredigaeth i iydd*did 
^ gogoniant plant Duw ; a thi dy hun a ddy* 

* ^s'cdaift, *' yn wir yr wyf ya dyfbd ar fiys. 
« Ai»eh. 1 yrcd Arglwydd tcju !" 

28. Felly, ddarlknyddj mi a roddais ill fy addy% 
goreu tuag at arfer ymarweddiad nefolaidd. Ofr* 
nad elli fyryrio fel hyn yn drefnus a chyflawn, etto 
gwna hyn fel y gallych ; yn unig bydd ficcr o'i 
wneuthur yn fynych ac yn ddifrifol, Bydd adna* 
byddus a'r gwaith nefolaidd hwn, a thi a fyddi 
mewn mefur yn adnabyddus a Duw $ dy lawei^d - 
a fydd yn yfprydol, gorchfygol, a pharhaus, yn'ol 
natur ei wrthddrych bendigedigj ti a gei ^ffur 
mewn bywyd ac angeu : pan na bo gennyc tim 
Syfoeth, nac icchyd, na phicfercu 'r byd hwn, etto 

A 



PjBN. i6. Ntfdjjjyrdod yn CjQil ei d^rlumi. 34.9 

ti a giei fwynhad: heb ta chyfeill yn ^os i'th 
fyjtmorthwyo, hab weuiidog, hbb Jyfr, pan gollych 
^b moddba; etto gdli gael cyOTuron cryr a 
gwirioneddqU Dy lafufeu fyddwt rymmus^ byw« 
10^ a nertbol s a'th lawenym beonyddiol, a dyn- 
nk fd hyn o'r nefoedd, a fydd yn nerth iti. Ti 
9 fyddi Yd un yn fefyU ar hen mynydd tra uchel ; 
%St a edrych i lawr ary byd fel yn Uwyr oddi tano; 
caeau a dboedydd» dinaibedd a threfydd a ym* 
ddai^fant iddo fcl petheu bychain iawn. P.elly 
yr edrychi ditheu ar y cwbl yma ifod fel yn ddifyl. 
wedd. Y tywyfogion mwyaf nid ymddangofant 
•n'4ielcei]iog(yirhedyni ybyd trafferthus, yoir 
ryfpQgar, cybyddlyd, .on*d fcl crug o forgrug. Ni 
by4d by^thioa dynion yn ddychryn i ti, nac 
anrhydedd y byd on'd hudoliaeth fechan ; profedi- 
gaeth^ fyddant yn fwy diniweid, fel wedi colli 
fagiym^ a cbyftuddieu yn llaipoenus> felgwedi 
,^ colli cu colyn> a phob jtrugaredd yn fwy amlwg a 
sielus. Mae iti yn avirr dy ddewis, dan Dduw, pa 
un a fyddi byw y bywyd dedwydd hwn ai pcidio ; 
a pha un a Iwydda *r hoU boen a gymmcrais wrthyt^ 
ncu fyn'd argolL Os ar goU yr a drwy dy ddiogi 
di, tydi dy bun a geiff y goilcd fwyaf. O ddyn ! 
Beth fy gcnnyt i fcddwl am dano o'nd Duw a'r 
nefoedd? Onid wyt agos allan o'r byd hwn yn 
barqd I Onid wyt yn difgwyi bob dydd ar i ryw 
I^^fy4 neu ^vdd ollwng dy enaid allan ! Onid-y v? 
'r bedd yn diigwyl bod yn annedd iti ; a*r pryfed 
vmborthi ar dy wyneb a^th galon ? Beth o^ bydd 
I'thiiirytheon^jf^ro.rai troion yn rhagor? Beth 
OS oes iti ychvdig mnyd etto i anadlu cyn chwy thu 
aliaii dy anadl ddiweddaf s ychydig nofweitliieu i 
. fy%^ cyncyfguohonotynyllwch? OchI bcth 
a fydd byn, pan *1 heibio ? Ac pnid yw ar fyn'd 
beibio 'n baxod ? Ar fyrr, cci weled dy bay] yn 
R • machludo, 



33tt Nefil/yfyrdodyn cdel ei ddarhnio. . Fm. i*. 

** a ddywedit ya haeddjannol aindanat, Oddinat 
** Dduw !•' Efc a glyw, fel pe bai felufgerdd y cor 
nrfol, ac a ddywed, " gwyn ei byd y bobi y mac 
* felly iddynt, gwyn eu byd y bobI y mae ^r Ar- 
** glwydd yn Dduw iddynt!" Efe a edrycb ary 
trigolion gogoncddu^ gan dd'wc'yd, ^ gwyrifydedig 
^ wyt, O Ifrael J pwy fydd megis tu O bobI 
** gadwcdig gan yr Arglwydd, tarian dy gynnor- 
^ thwy, yr btvri hefyd yw deddyf dy ardderch- 
** ow^ydd!" Pan edrycho ar yr- Arglwydd ti 
hun, 'rhwn yw eu gogtfniant, y itiae 'n barcxi gyda 
'r Ileill, i « fyrthio i lawr, ac addoli V hwn fy'a 
« byw yn oes oefoedd, a dywe'yd, Sanfl, Sanft,^ 
« Sana, Arghvydd Dduw Hollalluog, vr hwn 
" oedd, a'r hwn fydd, aV hwn fydd i ddyfod ! 
** Tdlwng wyt, O Arglwydd, i xlderbyh gallu, 
"• a gogoniant a bendith V* Patl edrycho ar yr 
lachawdwr bendigedig, mae *n barod i dd'we'yd^ 
Jmin i'r g^n newydd hon, '* bendith ac aiirhydedd« 
" a gogoniant ajgallu, a fo i *r' hwti fy'n eiftedd 
^ ar yr orfedd-faingc, ac i*t Oen yrt oes oefoedd^ 
^ obfegid ti a laddwyd, ac a^n i^naift ni i Dduw 
<^ trwy dy waed, allan o bob ilwyth, flc iaith, a 
^ phobl, a chenedl j ac a'n gwnaethoft ni i'li 
«* buw ni, yn ifrenhinoedd ac yn offciriaid !*' Fati 
edrycho 'n 61 ar anialwch y byd hwn^^ y mae 'A 
bendithio 'r faint credini<^l, amyneddg^, a dirmyw 
gcdig ; y mae *n tolturio wrth y byd ahwybbdus, 
cyndyn a thruenus; ac am dano el htm efe a 
ddywed, fel Pedr^ *^da yw bod Vma," neu fel 
^4fapi^ •* minnau, neftiau at Dduw fydd dda i itli j 
«* canys ^fcthir y rhai a bellhant oddiVrrtbyt/' 
Felly, meg^s yr agorai D/fnht beunydd yli ei 
gaethiwcd, ei feneftr tua JerufaUmy cr ym mhell 
o'r golwg pan ai at pdaw yn ei addoliailti M\f 
J ciichon yr enaSd crediniof yn y caethi^in^ hwn 

o'r 



Pbm. i6. Nifol fyffrdod yn cad ei diarluniQ. 353 

o'r cnawd, cdrych tua 'r JerufaUm fydd uchod : 
ac megis yr oed3 Paul i'r Coloffiaid^ felly ,y dichon 
y credadytl fod gyda 'r yfprydoedd gogoneddus, 
**^ cr yn abfennol yn y qnawd, cr hynny.gyda hwynt 
^ yn yr yforyd, yni llawenychu, ac yn gwaled eu 
" trefn ncfolaidd hwynt." Ac megis y mae V 
uchedydd yn canu 'n felus pan ehedo 'n uchel, ond 
a ddiftawa 'n fuan pan fyrthio i'r ddaear ; felly y 
mae 'r enaid yn yr h wyl fwya hyfryd a dwyfol tra 
cadwo Dduw yn ci olwg drwy fyfyrdod : Och, 
^m yn aros rhy fach yno, yn dyfod i lawr dra- 
chefn, ac yn gadael heibio ein mulic !. 

31. On'd, " O tydi, drugarog Did yfprydoedd, 
** hudwrcariad, a mor o hyfryd wch, tyn i fyna 
^ y calonneu ammhur hyn attat ti dy hun, a chadw 
*' hwynt yno nes eu hyfprydoli a'u purp, Ben- 
** dithia ymgais cgwan dy wis, a pherfwadia y 
*' rhai a ddarllenont y llinelleu hyn i arfer yr 
" hyfrydol waith nefolaidd hwn ! O na Id i enaid 
** dy annheilyngaf wis fod yn ddieithr i'r llawenydd 
•^ hynny y mae 'n fon am dano wrth eraill ; ond 
*^ cadw n, tra arhofwyf ar y ddaear, i hiraethu 
*' bei^nydd ar dy 61, a rhodio gyda thi drwy fFydd a 
*' chariad ! A ph^n ddelych, bydded it' fy nghael 
" yn gwneuthur felly; nid yn gwafaaaethu fy 
^ nghnawd. nac yn cyfgua'm lamp ynammbarod^. 
** cithr yn dilgwyl ac yn hiraethu am ddyfodiad fy 
" ArclwyddJ Bydded i'r rhai a ddarllenont yr 
^' hyfforddiadeu nefolaidd hyn, ddarllen nid ya 
•^ unig ffrwyth fy aftudrwydd, eithr llais fy ferch 
*^ a'm gobaith bywiol : fel pe canfyddent o fewn 
*^ fy nghalon, y gallent yno ddarllen yr un peth 
^ wedi ei argraphu yn dra dwfn, a phelydr o 
•' wyneb Mab Duw ; ac na chaent wagedd, try- 
** thyllwch, a balchder o mewn, ^pai^^fo gcirieu 'r 
^ bywyd yn ymddangos oddiallan \ fel na byddo 



354 N$filfifyrd9dyn cael A dJarhmU. Pbn. x^ 

^ i'r Uinelfeu hyn dyftioltethu i'm heibya \ eithr 

^ .gan daiddu o ealon vr jfgrijin^ii^ £od 6 honynt 

' ^ yn effdthioi, orwy dy ns^. ar galon y darlkny^, 

^^ ae felly bod yii arogl o iywyd i'r dd^ ! Jmni* 

Gc^ohiant yn j^^rudiaf i Dduw» ic ar y 
^di^ty^buignefiM^ i ddynioii ewyllyi ^ 1 



^•npr* 



DXWEPl?^ 






Y CYN. 



YCYNHWYSIAD. 

Tu daieii* 
PiNit !• KhagfmadroJd Pr Gwaith^ yngbyd a 

*yiT Hants o Natur Gorphwysfa V SainU X 

Pbn, II. T petbeu mawrion a ragfiaenant 

Orpbwysfa*r SainU — — 21 

Pew, III. Godiiawgrwydd gorphwysfa V Saint. 3+ 
Pew. IV, Caritdr y dyniony ar fedt pa rat y 

mae*r $rphwy5fa hon* ■ 54 

Pen. V« Truini V rbai a gdUant orpbwysfa V 

SainU ~ 7S 

PeK. VI. 7ruiniy rhai a goBantj nid yn unig 

§rphwysfa V Saint^ eithr befyd agoUantfwyn'- 

iant amfery ac a ddioddefant boeneu uffern. 92 
PeIi, VIL Tr angenrbeidrv^dd 9 ymofyn yn 

ddyfal am orpbwysfa • V Saint.- — — 109^ 
Pen. VIII. r jfordd i adnahodein titi i orpb^ 

wysfa *r Saint. , — , "^ ^34 

Pen. IX* Dykdfwydd pobl Dduw i annog traitt 

i getfio V orpbwysfa hon. ' 159 

Pek. X, Nad oes ini ddifgyuyl am orpbwysfa V 

faint ar y ddaiar. " ' ■■■ ■ 185 

Pen. XI. T pwys a ddilynhywyd n^oUddd ar y 

ddaear. - ■■ — — 209 

Pen* XH. Hyfforddiadtu iffW lywyd nrfolaidd - 

aryddatar. • ■■ 23 j 

TPen. XIII. Natur nrfolfyfyrdodf yngbyd a^r 

/fei y^ ^^f^Y ^*r dymmer gymmwyfaf iddi. 258 
Pen. XIV. T defnyda a wna mfolfyfyrdodo 

yjiyriaitby y fircbiadetiy bunan-yrnddiddan a 

gweddL ■ ■ " ■ . ■» 275, 

Pen. XV. Ntfol jyfyrdod yn teel cymmortb 

drwy wribdirychiiufynwyr^ a (Uogthuch rbag 

bradwrioitb caUn. ■' ■ 296- 

Pen. XVI. Nifolfyfyrdodyntaoluddarlunify 

drhoUwaithyndSiwiiit f-^s -— , 318 



' rv';<-'/ 



■^■v> '^^r^U 



w 



'\' \i» . : 



Mh ^^<{ff^r yn ddiaros 

: , Lyfr a clwir^ 

,i G W L E D D l^R E G L W Y Si 

K « V 

P D E U D D E G P REG E T H 



Gan y Caniadeu, 

• AM 

WILLIAM ROMAINEt 

mrSPZ SI «TM&BIOIO< 

ca» gyfi^ithydd y lly.frhwh.. 



^'^'^k%*^^' 



'^Wipflf^^ 



■^ 



